LIBRARY  OF 

^G.vJ7ÍJáE$vJ0P£.4> 


-HMöMBE^ 3(, 


Marietta  College  Library. 


3.  S  0  f~X_ 


WITHDRAWN l*MZ — 

MARIETTA  COLLEGE  LIBRARY 


G  JAMES  JONES 

KNOXVILLE 
613  RICHARDS  ST  TEHH 


*  : 


BSBONIWR 


DADGUDDÌAD; 


NEU, 


NODIADAU  EGLURHAOL  AC  YMARFEROL 


AR 


LYFB  ¥  I>AI>GfJDI>IAI>, 


GAN 


RHYS     ÖWESYN     JONES. 


yiH^l 


TJTICA,  E.  N. 

AEÖEAFF'WTD    GAN  JOHN  M.  JONES. 

1867. 


f*»— Ijsfl 


RHAGYMADEODD. 


Hynaws  Dduillenìtdd, — Pan  fyddo  llyfr  newydd  yn  cael  ci  gy- 
hoecldi,  iriao  yn  arferiad  rhoddi  rhyw  reswin  dros  hyriy.  Pa  un  a 
yw  y  darllenwyr  yn  clysgwyl  hyny  nis  gwn,  ond  mae  yr  arferiad 
yn  hen,  er  nad  mor  hen  a  Moses,  feddyliwn.  Solomon  am  wn  i, 
oedd  y  cyntaf  i  ysgrifenu  rhagymadrodd.  Dylynwyd  ef  gan  y 
Prophwydi,  a  gwnaeth  Ioan  ragymadrodd  tra  liir  i  lyfr  y  Dad- 
guddiad.  Phoddodd  i  lawr  yn  íànol  ei  resymau  dros  ysgrifenu  y 
llyfr,  ac  felly  priodol  iawn  i  minau  roddi  fy  rhesymau  dros  gynyg 
ysgrifenu  esboniad  ar  y  llyfr. 

Tua  deng  mlynedd  jn  ol,  traddodais  saith  o  bregethau  ar  yllyth- 
yrau  at  eglwysi  Asia,  ond  rhoddais  heibio  heb  fyned  yn  mhellach 
y  pryd  hwnw.  Er  hyny  yr  oeddwn  yn  awr  ac  yn  y  man  yn  teirnlo 
awydd  i  fyned  drwy  yr  holl  lyfr,  ond  ofnwn  fod  y  dyryswch  yn  or- 
mod  wrth  gly  wed  pawb  yn  achwyn,  ac  yn  neillduol  wrth  weled 
fod  yr  esbonwyr  galluocaf  yn  myned  i  gymaint  o  ddyryswch  wrth 
geisio  ei  esbonio.  _ 

Podd  bynag,  tua  phum  mlynedd  yn  ol,  anturiais  ar  y  gorchwyl 
o  ysgrifenu  syiwadau  esboniadol  ar  y  rhanau  prophwydoliaethol 
o'r  llyît.  Darllenais  bob  peth  allwn  ddyfod  o  hyd  iddo,  a  llwydd- 
ais  i  íyned  clrwyddo  yn  weddol,  er  nad  yn  hollol  foddhaol.  Teiml- 
wn  fod  diíîýg  yn  y  cynllun,  ac  am  hyny  fod  y  naill  beth  yn  myned 
am  draws  y  llall.  Heíyd  yr  oedd  amryw  o'r  fîugyrau  yn  gwrthod 
cymeryd  eu  lle  yn  naturiol.  Taflwyd  yr  ysgrif  o'r  neilldu,  ond  yn 
awr  ac  yn  y  man  yr  oedd  rhywbeth  newydd  yn  dyfod  i'r  golwg,  ac 
yn  cael  ei  drysori  yn  ofalus.  Wedi  casglu  cryn  lawer  o  sylwadau, 
a'u  cydmaru,  penderfynais  ddechreu  cyfres  o  bregethau  ary  rhan- 
auprofîwydoliaethol.  Cafodd  y  rhai  cyntaf  dderbyniad  morgynes 
fel  yr  oeddwn  yn  teimlo  awydd  am  fyned  yn  mlaen.  Llwyddais  i 
gyraedd  y  diwedd.  Yr  oeddwn  yn  grwaha,niaethu  yn  amloddiwrth 
fy  ysgrif  flaenorol,  ac  yn  gwahaniaethu  yn  fawr  oddiwrth  bob  es- 
boniwr  a  welais  erioed,  nid  yn  unig  mewn  manylion,  ond  mewn 
cynllun.  Nid  oedd  genyf  wedi  hyny  ond  ailysgrifenu  mewn  fTurf 
esboniaclol  yr  hyn  oeddwn  wecli  siarad  mewn  pregethau,  a  theiml- 
wn  y  rhoddai  hyny  fantais  i  mi  fanylu  ar  bethau  nas  gallwn  ond 
prin  gyfîwrdd  a  hwy  yn  y  bregeth.  Er  hyny  penderfynais  fod  yn 
íÿr.  Ni  chynygiais  wneud  anhawsdra  lle  nad  oes  eisoes,  ac  ni 
ddyv/edais  ddim  ond  a  farnwn  yn  a-ngenrheidiol  i  daflu  goleu  ar  y 
pwnc.  Fel  rheol  i'w  clylyn  wrth  esbonio,  cymerais  yn  ganiataol 
fod  loan  yn  berchen  ar  synwyr  cyffredin,  ac  am  hyny  fod  ganddo 
ryw  amcan  wrth  ysgrifenupob  brawddeg;  focl  ganddoryw  gynllun 
wrth  ba  un  i  gyfansoddi  ;  ei  fod  yn  rhoddi  yr  un  istyr  i'r  un  gafr 
yn  mhob  man,  oni  byddai  rheswm  digonol  dros  newicl ;  ac  felly  fod 
yn  rhaid  i  minau  roddi  yr  un  ystyr  idclo,  er  gorfocl  trwy  hyny  groesi 
barnau  yr  awdwyr  a  barchwn  fwyaf  ar  gyfrif  eu  dysgeidiaeth  a'u 


IV  RHAGYMADÎtODD. 

duwioldeb.  Hefyd  yr  oeddwn  yn  chwilio  yn  fanol,  ac  yn  barod  i 
dderbyn  goleuni  pa  ìe  bynag  y  gallwn  ei  gael,  a  theiinlwn  fod  gen- 
yf  berffaith  hawl  i  wahaniaethu  oddiwrth  bob  dyn  pan  fyddwn  yn 
gweled  sail  ddigonol  i  hyny.  Nid  oeddwn  yn  amcanu  croesi  neb 
na  dylyn  neb  ond  Ioan  ei  hun.  Er  fy  mod  yn  credu  fod  genyf 
lawer  o  bethau  newydd,  nid  wyf  am  gael  fy  ystyried  yn  wreiddiol, 
oblegid  yr  wyf  yn  gobeithio*  nad  oes  genyf  ddim  ond  yr  hyn  sydd 
yn  tarddu  yn  naturiol  o  waith  Ioan.  0  bob  peth  fîol  yn  y  byd,  y 
siarad  am  wreiddioldeb  yw  y  peth  fTolaf.  Nid  oedd  Ioan  yn  agos 
a  bod  yn  wreiddiol.  Benthycodd  lawer  oddiar  Moses,  Ezeciel,  a 
Daniel,  ac  weithiau  oddiar  holl  ysgrifenwyr  yr  Hen  Destament. 
Mae  Hengstenberg  wedi  trafíerthu  llawer  iawn  i  gael  allan  i  bwy 
yr  oedd  Ioan  yn  ddyledus  am  bob  brawddeg,  ac  os  credwn  ef,  rhyf- 
edd  leied  bia  Ioan  ei  hun.  Beth  bynag  am  hyny,  ei  waith  ef  yw 
y  Dadguddiad,  ac  nid  oes  un  llyfr  arall  yn  debyg  iddo  yn  yr  holl 
Feibl. 

Yn  awr,  ddarllenydd,  mae  i  ti  gyflawn  roesaw  i  wahaniaethu 
oddiwrthyf  fì,  os  gweli  fy  mod  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  loan,  a 
byddaf  fwy  diolchgar  i  ti  am  wahaniaethu  na  pheidio,  oblegidcael 
allan  feddwl  Crist  yn  llyfr  Ioan  yw  y  pwnc.  Yr  wyf  yn  credu  fod 
yn  bryd  i'r  eglwysi  dalu  mwy  o  sylw  i'r  gwersi  pwysig  sydd  yn 
llyfr  y  Dadguddiad,  oblegid  yr  ydym  yn  byw  yn  nghanol  adeg 
bwysig  iawn  yn  hanes  y  byd  a'r  egìwys,  a  gall  myfyrio  y  llyfr  hwn 
ein  dysgu  pa  fodd  i  ymddwyn  yn  y  cyfnod  presenol,  a  pha  beth  i 
ddysgwyl  yn  y  dyfodol.  Hwyrach  nad  oes  un  llyfr  a  chynifer  o 
esboniadau  arno,  a  chyn  lleied  o  gymorth  wedi  ei  roddi  i'w  ddeall. 
Mae  pob  ysgrifenwr  fel  pe  bai  ganddo  ryw  amcan  arall  heb]aw  es- 
bonio  y  llyfr.  Mae  rhai  wedi  ysgrifenu  er  profì  fod  y  cyfan  wedi 
ei  gwblhau  yn  ninystr  Jerusalem.  Mae  ereill  wedi  ysgrifenu  i 
brofì  mai  y  Pab  yw  yr  Anghrist,  ac  ereill  wedi  ysgrifenu  er  profi 
nade,  ond  mai  rhyw  berson  arall  sydd  eto  heb  ymddangos  yw. 
Mae  rhai  wedi  yrgrifenu  er  profì  fod  llyfr  y  Dadguddiad  yai  hanes 
cyflawn  o'r  Eglwys  Gristionogol  mewn  rhy w  gyfhod,  a  llawer  wedi 
ysgrifenu  er  ceisio  cael  allan  trwy  y  gwahanol  rifedi  a  ddefnyddia 
Ioan  pa  bryd  y  mae  pob  amgylchiad  a  nodir  ganddo  i  ddygwydd. 
Anghofient  y  llyfr  yn  eu  hawydd  am  amddiffyn  ypwnc  oedd  mewn 
golwg  ganddynt  wrth  gychwyn.  Yr  wyf  fì  wedi  cyfyngu  fy  hun 
yn  hollol  at  y  llyfr,  i  geisio  cael  allan  ei  feddwl,  a'r  gwersi  amcenid 
ddysgu  i  ni  drwyddo.  Pur  debyg  fod  Uawer  o  bethau  eto  heb 
ddyfod  i'r  golwg.  Teimlaf  yn  ddiolchgar  iawn  i  bob  darllenydd  am 
unrhyw  sylw  a  dueddo  i  wclla  yr  hyn  wyf  wedi  ei  ddechreu,  obleg- 
id  gall  ereill  weled  llawer  o  bethau  ydynt  guddiedig  oddiwrthyf  fi. 

Mae  llawer  iawn  o  sylw  wcdi  ei  dalu  i  feirniadaeth  ysgrythyrol 
yn  yr  oes  hon,  ond  ychydig  iawn  o  welliant  sydd  wedi  bod  mewn 
esboniadaeth.  Mae  dynion  galluog  iawn  yn  treulio  blynyddoeddi 
edrych  am  gywir  ddarlloniad  gwahanol  ranau  o'r  holl  bethau  all- 
anol  a  berthynant  i  ysgrifenwyr  ac  ysgrifeniadau  y  Beibl.     Ond 


ìaiAGOIADHODD.  V 

mae  ein  beirniaid  galluocaf  yn  anfedrus  iawn  gydag  esbonio,  ac 
amryw  fel  yn  ystyried  hyny  islaw  eu  sylw,  oblegid  nad  oes  yno 
gystal  cyfle  i  gael  dangos  mawredd  eu  dysgeidiaeth  a  helaethder  eu 
gwybodaeth.  Mae-y  rhan  fwyaf  o'r  esbonwyr  proffesedig  yn  cy- 
meryd  adnodau  ar  eu  penau  eu  hunain,  heb  un  sylw  o'u  cysylltiad- 
au,  ac  yn  fynych  iawn  yn  esbonio  un  adnod  fel  pe  byddent  wedi 
anghofìo  pa  fodd  y  darfu  iddynt  esbonio  adnod  arall  gyfystyr  a  hi. 
Yr  wyf  wedi  ymdrechu  cadw  Ioan  yn  gyson  ag  ef  ei  hunan  ynmhob 
mán.  Pa  mor  belled  yr  wyf  wedi  llwyddo  gadawaf  i'r  clarllenydd 
farnu. 

Cefais  lawer  o  gysur  ac  adeiladaeth  i  mi  fy  hun  yn  ber3onol 
wrth  fyfyrio  llyfr  y  Dadguddiad,  ac  ysgrifenu  nodiadau  arno. 
Hyderwyf  y  ca  pwy  bynag  a  ddarlleno  y  sylwadau  hyn  fudd  a  lles 
hefyd,  oblegid  ofer  fydd  yr  holl  waith  ond  mor  belled  ag  y  llwyddo 
i  grefyddoli  y  nieddwl. 

Byclded  i  Dduw  ei  fendithio  i  dynu  sylw  ieuenctyd  ein  hysgolion 
Saboothol  mewn  modd  neillduol  at  y  pethau  rhagorol  sydd  yn 
ngair  Duw  i'r  neb  a'i  myfyrio,  ac  i  gynhyrfu  rhywrai  i  wneud  ym- 
chwiliadau  pellach  er  cael  allan  feddwl  Duw  yn  ei  air. 

EHYS  GWESYN  JONES. 
Mtrthyr  Tyäfil,  Medi  15,  1863. 


EHAGNODIAD  I'B  AIL  ARGEAEFIAD. 


Pan  ymdclangosodd  yr  argraffiad  eyntaf  o'r  llyfr  hwn,  er  nad 
oedd  ond  bychan  a  byr,  ystyrid  ef  yn  gryn  gaíîaeliad  gan  efrydwyr 
y  Dadguddiad  Croesawyd  ef  yn  gynhes  iawn  gan  y  wasg.  Er 
na  ddarfu  i'r  Beirniaid  yn  gyfrredin  ychwanegu  fawr  at  y  syniadau 
oeddwn  wecli  osod  yn  y  llyfr,  eto  teinilwn  focl  angen  gwneud 
ychwaneg  cyn  y  buasai  j  llyfr  yn  deilwng  o'r  enw  Esboniad.  Am 
hyny  gan  i'r  pum  mil  a  argraíîwyd  gyntaf  gael  eu  gwerthu  mewn 
llai  na  dw}^  frynecld,  penclerfynais  wneud  ymchwiiiad  pellach  i'r 
mater.  Cefais  hyd  i  amryw  lyfrau  pan  yn  darparu  ar  gyfer  ail  ar- 
graffiad,  nad  oeddwn  wecli  eu  gwelecl  o'r  blaen,  megys  Archesgob 
Trench  ar  Saith  eglwys  Asia  ;  Dean  "Woodhouse  ar  y  Dadguddiad, 
ac  amryw  ereill.  Cymerais  fenthyg  pob  peth  oedclwn  yn  weled  o 
werth  ynddynt,  ac  ychwanegais  o'r  eidcloí  fy  hun  gymaint  a  feclrwn. 
N id  wyf  wedi  cyfhewid  clim  ar  y  eynllun,  na'r  egwydclor  ar  ba  un 
yr  oeddwn  wedi  cyfansodcli  ar  y  cyntaf ;  yr  unig  beth  oeddwn  yn 
weled  yn  angenrheidiol  oedd  egluro  ac  ymhelaethu  ar  wahanol  fat- 
erion.  Caifì'  y  darllenydd  lawer  iawn  o  faterion  wedi  eu  trin  yn 
helaeth  yn  yr  attodiadau.  Mae  yr  erthygl  ar  Eifedi  Lìyfr  y  Dad 
guddiad,  hyd  y  gwn  i,  yn  beth  hollol  newycld  yn  llenyddiaeth  y 
llyfr,  ac  ymddengys  i  mi  yn  bwysig  iawn  er  esbonio  y  llyfr  hwa, 
g3rstal  a  rhanau  ereill  o'r  proífwydoliaethau.  Yr  wyf  yn  anfon  y 
llyfr  i'r  byd  yn  bresenol  wedi  ei  ddiwygio,  a'i  helaethu,  a'i  ber- 
fíeithio  mor  belled  ag  y  gallwyf.  Ond  os  caf  ryw  oleuni  pellach,  o 
unrhy w  gyfeiriacl,  gwnaf  ddefnydd  o  hono  i  wneud  y  tryclydd  ar- 
graffiacl,  os  bydcl  galwad  am  da,no,  yn  berfíeithiach  eto.  Byddaf 
yn  ddiolchgar  am  oleu  o  unryw  gyfeiriad. 

EHYS  GWESYN  JONES. 
TJtlca,  E.  N.,  Aicä  10,  1807. 


LLYFR  Y  DADGÜDDIAD. 


PENNOD    I. 

RHAGDEAETII      IOAN. 

ADGUDDIAD  Iesu  Grist,  yr  bon  a  roddcs  Duw  iddo  ef,  i  ddangos  i'w  wasanaeth- 
wŷr  y  pothau  sy  raid  eu  dyfod  i  ben  ar  fy;der ;  a  chan  ddanfon  trwy  ei  angcl, 
efe  a'i  hyspysodd  ì'w  wasanaethwr  Ioan  : 

2  Yr  hwn  a  dystiolacthodd  air  Daw,  a  thystiolae^  h  Iesu  Grist,  a'r  hoil  bethau  a  welodd. 

3  Dedwydd  yw  yr  hwn  sydd  yn  darllon,  a'r  rhüi  sy  yn  gwrandaw  geiriau  y  bro- 
fí'wydoliaeth  hon,  ac  yn  cadw  y  pethau  sydd  yn  ysgrifenedig  ynddi :  canys  y  mae  yr 
ainser  yn  agos. 

4  TI'OAN  at  y  saith  eglwys  sydd  yn  Asia  :  Gras  fyddo  i  chwi,   a  thangnefedd,    oddi 
Ja_     wrth  yr  hwn  sydd,  a'r  hwn  a  fu,  a'r  hwn  sydd  ar  ddyfod;  ac  oddi  wrth  y  saith 
Ysbryd  sydd  ger  bron  ei  orsedd-fainc  ef ; 

5  Ac  oddi  wrth  Iesu  Grist,  yr  hwn  yw  y  Tyst  ffyddlon  y  Cyntafanedig  o'r  meirw,  a 
Thywysog  Wcninoedd  y  ddaiar.  Iddo  ef  yr  hwn  a'n  carodd  ni,  ac  a'n  golchodd  ni  oddi 
wrth  ein  pecnodau  yn  ei  waed  ei  hun, 

6  Ac  a'n  gwnaeth  ni  yn  freninoodd  ac  yn  oífeiriaid  i  Dduw  a'i  Dad  ef ;  iddo  ef  y 
byddo  y  gogoniant  a'r  gallu  yn  oes  oesoedd.     Amen. 

7  Wele,  y  mae  efe  yn  dyfod  gyd  â'r  cymylau;  a  phob  llygad  a'i  gwel  ef,  'íe,  y  rhai 
a'i  gwanasant  ef :  a  holl  lwythau  y  ddaiar  a  alarant  o'i  blogid  ef.     Felly,  Amen. 

8  Mi  yw  Alpha  ac  Omega,  y  dechreu  a'r  diwedd,  medd  yr  Arglwydd,  yr  hwn  sydd, 
a'r  hwn  oedd,  a'r  hwn  sydd  í  ddyfod,  yr  Hollalluog. 

9  Myfi  Ioan,  yr  hwn  icyfheíyd  eich  brawd,  a'ch  cydymaith  mewn  cystudd,  ac  yn 
nheyrnas  ac  amynedd  Iesu  Grist,  oeddwn  yn  yr  ynys  a  elwir  Patmos,  am  air  Duw,  ac 
am  dystiolaeth  Iesu  Grist, 

10  Yr  oeddwn  i  yn  yr  ysbryd  ar  ddydd  yr  Arglwydd  ;  ac  a  glywais  o'r  tu  ol  i  mi  lef 
fawr  fel  llais  udgorn. 

11  Yn  dywedyd,  Mi  yw  Alpha  ac  Omega,  y  cyntaf  a'r  diweddaf :  a'r  hyn  yr  wyt  yn 
ei  weled,  ysgrifena  mewn  liyfr,  a  danfon  i'r  saith  eglwys  y  rhai  sy  yn  Asia  ;  i  Ephesus, 
ac  i  Smyrna,  ac  i  Pergamus,  ac  i  Thyatira,  ac  i  Sardis,  a  Phiîadelphia,  a  Laodicea. 

12  Ac  mi  a  droais  i  weled  y  llef  a  lafarai  wrthyf.  Ac  wedi  i  mi  droi,  mi  a  wclais 
saith  ganwyübren  aur ; 

13  Ac  y'nghanol  y  saith  ganwyllbren,  un  tebyg  rí'ab  y  dyn,  wedi  ymwisgo  â  gwisg 
laes  hyd  ei  draed,  ac  wedi  ymwregysu  y'nghylch  ei  fronau  â  gwreg}7s  aur. 

14  Ei  ben  ef  a'i  wallt  oedd  wỳnion  fel  gwlan,  cyn  wỳnecl  a'r  eira  ;  ei  lygaid  fel 
fílam  dân  ; 

15  A'i  draed  yn  dcbyg  i  bres  coeth,  megis  yn  llosgi  mewn  ffwrn ;  a'i  lais  fel  swn  llaw- 
er  o  ddyfroedd. 

16  Ac  yr  oedd  ganddo  yn  ei  law  ddehau  saith  seren  :  ac  o'i  enau  yr  oedd  cleddau 
llym  dau-fmiog  yn  dyfod  allan :  a'i  wynebpryd  fel  yr  haul  yn  dysgleirio  yn  ei  nerth. 

17  A  phan  welais  ef,  mi  a  syrthiais  wrth  ei  draed  ef  fel  marw.  Ac  efé  a  osododd  ei 
law  ddehau  arnaf  fì,  gan  ddywedyd  wrthyf,  Nac  ofna  :  myfi  yw  y  cyntaf  a'r  diweddaf ; 

18  A'v  hwn  icyffyw,  ac  a  fum  farw ;  ac  wele,  byw  ydwyf  jti  oes  oesoedd.  Amen  ;  ac 
y  mae  genyf  agoriadau  uífern  a  marwolaeth. 

19  Ysgrifena  y  pethau  a  welaist,  a'r  pethau  sydd,  a'r  pethau  a  fydd  ar  ol  hyn, 

20^  Dirgelwch  y  saith  seren  a  welaist  yn  fy  llaw  ddehau,  a'r  saith  ganwyllbren  aur. 
Y  saith  seren.  angylion  y  saith  eglwys  ydynt :  a'r  saith  ganwyllbren  a  welaist.  y  saith 
eg!wys  ydynt. 

Nid  yw  j  bennod  gyntaf  yn  ddim  amgen  nag  arweiniad  i  niewn 
neu  eglurliad  ar  amgylchiadau  rhoddiad  y  llyfr,  a'i  amcan.  Os 
ydym  i  farnu  y  llyfr  wrth  y  rhagymadrodd,  gallwn  ddysgwyl  yn- 
ddo  lawer  o  ragoriaeth.au,  oblegid  mae  y  rnagdraeth.  yn  ardderch- 


8  DÁDGTTDDIAD,    I. 

og.  Mae  ynia  fawredd  a  syrnlrwydd ;  rnae  yma  deimlad  o  wendid 
dyn  a  nerth  Duw.     Mae  yma  ddarhm  gogoneddus  yn  cael  ei  roddi 

0  Eab  Duw — "Iesu  Grist  y  Tyst  ffyddlon,  y  Cyntafanedig  o'r  meirw, 
a  Thywysog  breninoedd  y  ddaiar."     Ymddangosai  iloan  "y'nghan- 

01  y  saith  ganwyllbren  aur,  un  tebyg  i  Eab  y  dyn,  wedi  ymwisgo  â 
gwisg  laes  hyd  ei  draed,  ac  wedi  ymwregysu  y'nghylch  ei  fronau  â 
gwregys  aur.  Ei  ben  a'i  wallt  oedd  wỳnion  felgwlan,  cyn  wỳned 
a'r  eira ;  a'i  lygaid  fel  fflam  dân ;  a'i  draed  yn  debyg  i  bres  coeth, 
megis  yn  llosgi  mewn  ffwrn  ;  a'i  lais  fel  swn  llawer  o  ddyfroedd." 
Nid  yw  yn  bosibl  rhagori  ar  ogoniant  y  desgrifìad  yma,  ac  y  mae 
yn  naturiol  i  ni  lawenâu  wrth  feddwl  fod  dynoliaeth  wedi  dringo 
mor  uchel  mewn  purdeb,  doethineb,  a  gogoniant. 

Nid  oes  ryw  lawer  o  anhawsderau  yn  y  bennod  hon  heblaw  y  rhai 
y  mae  dynion  wedi  eu  llusgo  mewn  iddi,  ac  ychydig  o'r  frugyrau  a 
ddefnyddir  i  ddarlunio  person  Crist.  Er  hyny  mae  wedi  bod  yn 
faes  dadl  fawr  rhwng  dysgedigion,  yn  neillduol  ar  y  cwestiynau 
canlynol : — Eiddo  pwy  yw  y  Dadguddiad,  Duwneu  Grist  ?  Paham 
yr  ysgrifenodd  Ioan  at  Saith  Eglwys  Asia  yn  unig  ?  Pa  un  ai  yn 
y  corff,  neu  allan  o'r  corff  mewn  gweledigaeth  yn  unig,  y  bu  Ioan 
yn  ynys  Patmos  ?  Pa  le  yr  ysgrifenwyd  y  llyfr — yn  ynys  Patmos 
ar  adeg  ei  dderbyniad,  neu  ynte  wedi  dychweliad  íoan  i  Asia  ?  Pa 
bryd  yr  ysgrifenodd  Ioan  y  llyfr,  yn  amser  Nero  neu  Domitian  ? 
Pwy  oedd  awdwr  y  llyfr,  Ioan  yr  Apostol,  Ioan  yr  Henuriad,  neu 
ry wun  yn  fîugio  enw  Ioan  ?  Er  fod  canoedd  o  dudalenau  wedi  eu 
hysgrifenu  ar  y  pynciau  uchod  (mae  gan  Moses  Stuart  f wy  na  chant 
tudalen  mewn  lly thyrenau  mân,  Hengstenbergdros  haner  cant,  heb 
son  am  ereill),  mae  y  pwnc  yn  anmhenderfynol,  ac  yn  debyg  o  fod. 
Nid  wyf  yn  ystyried  fod  y  cwestiynau  hyn  o  fawr  pwys  yn  eu  cy- 
sylltiad  âg  esboniadaeth  y  llyfr ;  er  hyny  ymdrechaf  mewn  modd 
byr  i  dafiu  goleu  arnynt,  fel  ag  i  wneud  y  darllenwyr  yn  gyfarwydd 
â  sefyllfa  bresenol  beirniadaeth  ar  y  pwnc.  Mae  un  neu  ddau  o'r 
cwestiynau  yn  dra  phwysig  er  penderfynu  awduráod  grefyddol  y 
llyfr,  ond  ni  ymddengys  i  mi  y  gellir  cael  fawr  cymorth  oddiwrthynt 
i  ddeall  y  llyfr  a'i  esbonio. 

Dadguddiad  Iesu  Grist,  yr  hwn  a  roddes  Duw  iddo  ef,  neuyr  arddang- 
osiad  o  bethau  dyfodol  mae  Iesu  Grist  wedi  ei  awdurdodi  gan  Dduw 
i'w  gwneuthur  i'w  wasanaethwyr. — Mae  y  geiriau  "a  roddes  Duw 
iddo  ef,"  yn  dynodi  darostyngiad  Crist  fel  Cyfryngwr  islaw  y  Tad, 
yn  gyson  â'r  hyn  a  ddysgir  gan  Grist  ei  hun  yn  yr  Efengylau,  ac  ar 
yr  un  pryd  yn  dangos  ei  urddas  a'i  deilyngdod  uwchlaw  pob  cread- 
ur  i  dderbyn  ymddiriedaeth  mor  fawr.  Ceir  esboniad  ar  hyn  yn  y 
bumed  bennod,  lle  mae  Iesu  Grist  yn  derbyn  y  llyfr  seliedig  o  law 
yr  hv/n  oedd  yn  eistedd  ar  yr  orsoddfainc,  pan  nad  oedd  neb  arall 
yn  beiddio  edrych  arno,  ac  wedi  iddo  ei  dderbyn  mae  yn  ei  agoryd 
ger  bron  Ioan,  yr  hwn  oedd  wedi  cael  ei  wahodd  gan  angel  i  weled 
yr  olygfa. 


KIIAGDKAXTH   IOAN.  9 

Yr  hwn  a  dystiolaethodd  air  JDnw. — Tybia  Ebrard,  ac  ereill,  fod  Ioan 
ynia  yn  dysgu  mai  am  ei  fíyddlondeb  a'i  gywirdeb  yn  pregethu  ac 
ysgrifenu  ei  Efengyl  y  cafodd  Ioan  y  weledigaeth  hon.  Ònd  tybi- 
wyf  fod  Alford  yn  iawn  pan  ddywed  :  "Yn  ol  pob  rheol  o  gyfan- 
soddi  rhaid  cyfeirio  y  geiriau  hyn  at  y  llyfr  yma."  Ei  amcan  yw 
gwasgu  ar  feddyliau  ei  ddarllenwyr  ei  fod  ef  wedi  ysgrifenu  yn 
gywir  bob  peth  a  welodd  ac  a  glywodd. 

Dedwydd  yw  yr  hwn  sydd  yn  darllen. — Bwriadwyd  y  llyfr  i  fod  o  les 
i'r  saint  yn  y  byd,  ac  y  mae  yn  drueni  o'r  mwyaf  ei  fod  wedi  cael  ei 
daflu  o'r  neilldu  i'r  fath  raddau.  Mae  yn  dyfod  yn  fwypwysigbob 
dydd.  Os  oedd  yr  amser  yn  agos  pan  ysgrifenai  Ioan,  er  nad  oedd 
y  pethau  y  cyfeiria  atynt  ond  prin  dechreu,  pa  faint  agosach  ydynt 
pan  yr  ydym  yn  eu  canol.  Mae  llawer  yn  darllen  y  llyfr  y  dyddiau 
hyn,  ond  yn  fwy  er  chwilio  am  gefnogaeth  i  ryw  freuddwydion  di- 
sail  am  y  mil  blynyddau  nag  er  mwyn  cael  allan  feddwl  Crist  yn  y 
llyfr.  Nid  yw  Ioan  yn  dywedyd  pa  amser  sydd  yn  agos.  Myn 
rhai  mai  amser  y  diwedd  a  olyga,  ond  ymddenysi  mi  maiy  dechreu 
a  olyga.  Modd  bynag,  wrth  ystyried  fyred  yw  oes  dyn,  gellir  dy- 
wedyd  wrth  bob  dyn  fod  y  dechreu  a'r  diwedd  yn  agos,  mor  belled 
ag  y  mae  a  fyno  llyfr  y  Dadguddiad  âg  ef  yn  bersonol.  Neu  gallwn 
ddywedyd  fod  Ioan  yn  edrych  gyda'r  fath  ddyddordeb  ar  y  pwnc 
fel  nad  oedd  yn  ystyried  parhad  yr  amser  yn  mha  un  y  cyflawnid  y 
gwahanol  bethau  ond  ychydig  iawn.  Ceir  enghreifftiau  cyffelyb 
yn  Paul  a  Phedr  :  siaradent  am  yr  adgyfodiad  a'r  farn  fel  pe  buas- 
ent  yn  dysgwyl  iddynt  ddygwydd  yn  eu  hoes  hwy. 

Ioan  at  y  saith  eglwys  sydd  yn  Asia. — Barn  yr  eglwys  yn  mhob  oes 
yw  mai  Ioan  yr  Apostol  oedd  yr  Ioan  hwn,  ond  mae  rhai  mewn 
gwahanol  oesau  wedi  cynyg  gwadu  hyn.  Myn  rhai  i  ni  gredu  maí 
henuriad  yn  un  o  Eglwysi  Asai  oedd  yr  Ioan  hwn,  tra  mae  ereill 
yn  ceisio  dangos  mai  rhyw  ffugiwr  ysgrifenodd  y  llyfr  gan  ei  alw  ar 
enw  Ioan.  Mae  y  profìon  dros  y  dÿbiaeth  mai  Ioan  yr  Apostol  oedd 
awdwr  y  llyfr  mor  gryfìon  fel  nad  oes  fawr  sail  i  amheuaeth,  ac  ym- 
ddengys  mai  yr  hyn  barodd  i  rai  amau  hyn  oedd  fod  rhyw  ddynion 
yndywedydpeth.au  mor  anysgrythyrol  ac  afresymol  am  y  milflwydd- 
iant,  ac  yn  proffesu  seilio  eu  golygiadau  ar  y  Dadguddiad.  Gan  na 
fedrai  yr  hen  dadau  ateb  eu  gau-resymau  yn  uniongyrchol  a'u  dys- 
tewi,  cynygiodd  rhywrai  dori  dan  sylfaen  eu  golygiadau  trwy  wadu 
awdurdod  ddwyfol  llyfr  y  Dadguddiad.  Ymddengys  eu  bod  yn 
barnu  y  llyfr  oddiwrth  yr  hyn  oedd  milflwyddiaid  yn  ddywedyd  am 
dano,  yn  hytrach  nag  oddiar  gydnabyddiaeth  o'r  llyfr  ei  hun.  Mae 
yn  amlwg  fod  yr  Ioan  hwn  yn  gyfarwydd  iawn  â'r  eglwysi,  ac  yn 
barnu  ei  fod  yn  gryn  ddylanwadol  yn  eu  plith,  cyn  y  buasai  yn 
meddwl  ysgrifenu  atynt  fel  y  gwnaeth.  Mae  yn  eu  bendithio  yn 
adnod  5,  yn  enw  y  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Glân,  ond  nid  dan  yr 
enwau  hyn,  eithr  mewn  cydmariaethau  a  dueddant  i  ddangos  fod 
Duw  yn  bobpeth  ar  gyfer  ei  eglwys  yn  awr  fel  cynt  Wrth  ddy- 
wedyd,  aYr  hwn  sydd,  a'r  hwn  a  fu,  a'r  hwn  sydd  ar  ddyfod,',  mae 


10  DADGUDDIAD    I. 

Ioan  yn  gwneud  yn  union  yr  un  peth  ag  a  wnaeth  Moses  wrth  fyned 
at  blant  Israel  i'w  parotoi  ar  gyfer  gwaredigaeth.  Yr  oedd  caeth 
iwed  yr  Aifft  wedi  parhau  yn  hir,  a'r  genedl  wedi  niyned  i  anobaith 
Ond  meddai  Duw  wrth  Moses  er  calonogi  y  bobl,  "Dywed  wrthynt 
fy  mod  i,  Iehofa,  yn  anfeidrol  berffaith  fod,  a  phobpeth  genyf  er  eu 
gwaredu  a'u  hamddiffyn."  Eelly  yma  yr  oedd  Duw  cyn  pob  gelyn 
mae  ar  y  maes  yn  cynorthwyo  ar  bob  adeg,  ac  fe  fydd  pan  fydd< 
pob  gelyn  wedi  peidio  bod.  Mae  yn  deilwng  o  sylw  fod  lluaws 
rnawr  o  gyféiriadau  yn  y  llyfr  hwn  at  sefyllfa  yr  Israeliaid  rhwng  yr 
Aifft  a  Chanaan.  Mae  y  cyfeiriadau  mor  aml  nes  fy  llwyr  argy- 
hoeddi  fod  y  naill  ddarlun  wedi  ei  dynu  wrthy  llall,  gydag  ychwan- 
egiadau  i  gyfateb  yr  amgylchiadau  gwahano!.  Er  enghraifft,  mae 
gweledigaeth  y  ddraig  yn  sefyll  o  flaen  y  wraig  i  ddifa  ei  phlentyn, 
pen  xii,  yn  cyfateb  i  hanes  Pharaoh  yn  amser  genedigaeth  Moses, 
heb  son  fod  Pharaoh  yn  cael  ei  alw  yn  ddraig,  Ezeciel  29:3.  Dich- 
on  fod  cymeriad  y  bachgen  i'r  nefoedd  yn  cyfeirio  at  waith  Moses 
yndianc  rhag  llicl  Pharaoh.  Mae  cîiangfa  y  wraig  i'r  anialwch  yn 
debyg  iawn  i  dcliangfa  Israel  o'r  Aifft,  ac  felly  y  mae  yn  amser  ei 
harosiad  yn  yr  anialwch,  dau  fîs  a  deugain.  Cymerwyd  y  môr 
gwydr,  yn  "cldiau,  oddiwrth  y  Môr  Coch,  fel  yr  hyn  oedd  yn  rhanu 
rhwng  y  saint  a'u  gelynion,  canys  cawn  fod  y  rhai  oedd  yn  cael  y 
maes  ar  y  bwystfìl  yn  sefyll  ar  y  môr  gwydr,  ac  yn  cânu  cân  Moses 
a  chân  yr  Oen,  fel  y  gwnaeth  Israel  wedi  croesi  y  Môr  Coch.  Sonir 
amBalaam  fel  arwyddlun  o'r  rhai  oecldynt  yn  blino  yr  Eglwys.  Son- 
ir  yn  aml  am  y  manna,  arch  y  cyfamod,  yr  allor  aur,  y  thuser  aur, 
a'r  aroglclarth.  Mae  y  saint  yn  genedl  offeiriadol,  ac  y  mae  Taber- 
nacl  Duw  gyda  dynion.  Mae  y  pethau  hyn  yn  bwysig  er  ein  gallu- 
ogi  i  ddeali,  a  dal  o  flaen  ein  meclclwl,  beth  yw  y  sefyllfayn  mha  un 
y  mae  Ioan  yn  arddangos  yr  eglwys,  neu  ynte  beth  a  olygir  yn  y 
llyfr  hwn  wrth  y  nefoedd.  Mae  llawer  yn  dyrysu  wrth  feddwl  mai 
nefoedd  y  gogoniant  a  olygir  ;  ond  yn  lle  hyny,  mae  y  mynych  gyf- 
eiriadau  at  sefyllfa  Israel  yn  yr  anialwch  yn  ein  dysgu  mai  sefyllfa 
pobl  Dduw  yn  y  byd  a  olygir.  Nid  yclynt  o'r  byd  er  eu  bod  yn  y 
byd-  Nid  yw  yr  eglwys  o'r  byd  hwn  er  ei  bod  yn  y  byd  hwn,  eithr 
teyrnas  ysprydol  a  nefol  yclyw.  Er  fod  Israel,  tra  yn  yr  anialwch, 
yn  genedl  gyfan,  eto  nid  oeddynt  mewn  unrhyw  wlad,  ond  yn  yr 
anialwch  rhwng  dwy  wlacl.  Felly  mae  y  saint  rhwng  y  byd  hwn  a 
gogoniant.  Yn  y  nefoedd,  medd  Ioan  ;  ar  fynydcl  Sion,  mecld  Paul, 
gyda  Duw,  a  Christ,  ac  angylion,  ac  ysprycloedd  y  cyfìawn.  "Eithr 
chwi  a  ddaethoch  i  fynydd  Sion,  ac  i  ddinas  y  Duw  byw,  y  Ierusa- 
lem  nefol,  ac  at  fyrddiwn  o  angelion,  i  gymanfa  a  chynulìeidfa  y 
rhai  cyntafanedig,  y  rhai  a  ysgrifenwyd  yn  y  nefoedd,  ac  at  Dduw, 
Barnwr  pawb,  ac  at  ysbrycloedd  y  cyfiawn  y  rhai  a  berffeithiwj'd,  ac 
at  Iesu,  (.'yfryngwr  y  testament  newydd,  Iíeb.  12  :  22 — 21.  Gall- 
em  dybiecl  yma  focl  yr  Apostol  yn  edrych  ar  yr  eglwys  ar  y  cldaiar 
ar  yr  un  saíle  a'r  holl  fodau  gogoneddus  a  noda.  Y  cyfanyn  y  nef- 
oedd,  neu  yn  gwneud  i  fyny  deyrnas  nefoedd.     Bydd  cadw  golwg 


1 


RHAGDBAETH     low.  11 

ar  y  saílo  liou  o  oiddo  yr  eglwys  yn  gymorth  mawr  i  ddeall  yr  holl 
olygfey  ld  dyfodol. 

"  Ac  oddìwrth  y  saith  ysbryd  sydd  gcr  Lron  ei  orseddfaine  ef" — Sef 
yr  Ysbryd  Glan,  yr  hwn  sydd  beríìaith  yn  ei  holl  weithrodiadau,  ac 
yii  gyflawn  o  bob  bendithion  sydd  ar  yr  eglwys'  cu  hangen.  Mae 
cryn  ddadleu  wedi  bod  yn  erbyn  y  golygiad  hwn.  Tybiai  Grotius, 
Newconie,  ac  A.  Clarke,  mai  saith  angel  a  olygid.  "  Ond  nid  yw 
yn  debygol,"  niedd  Bloomfìeld,  "  y  buasid  yn  cysylltu  un  cr°íidur 
â'r  bendithion  sydd  yn  deilliaw  oddiwrth  y  Tad  a'r  Mab."  Am 
hyny  mwy  dewisol  yw  yr  esboniad  cyntaf,  yr  hwn  sydd  wedi  ei  am- 
ddifíyn  yn  gadarn  gan  Wolfius,  ac  o'i  flaen  ef  gan  Poole,  yr  hwn  a 
ddengys  yn  ei  Synopsis  mai  dynia  syniad  yr  hen  esbonwyr  yn  bur 
gyffreclin.  Os  gofynir  paham  y  dywedir  saith  ysbryd,  atebwn  mai 
yr  amcan  y w  dangos  natur  clrugarog  gweinyddiadau  yr  Ysbryd,  gan 
fody  rhif  saith  yn  dynodi  trugaredd.     [Gwel  Attodiacl  3.] 

Ac  oddiwríh  Iesa  Grìst. — Mae  efe  yn  cael  ei  enwi  ddiweddaf,  nid 
or  dangos  ei  fod  yn  israddöl,  ond  oherwydd  fod  rhyw  elfenauyn  ei 
gymeriad  sydd  yn  ei  ddwyn  yn  nes  atom  ni,  ac  yn  tueddu  i  gyn- 
yrchu  cydymdeimlad  a  chysur  yn  ein  mynwesau.  TystffyddJon,  yr 
hwn  ni  ddywed  ddim  ond  gwirionedd,  yr  hwn  a  cldy  wedocld,  "Wele 
yr  wyf  íi  gyda  chwi  bob  amser.  Nac  ofnwch.  Myfì  a  orchfygais 
y  byd."  Gellwch  ymddiried  ar  ei  air.  Os  yw  rhai  o  honoch  yn 
nieddwl  fod  ei  waith  yn  gocldef  i  chw7i  gael  eich  lladd  yn  tori  ei 
addewid,  cofìwch  y  mae  efe  wecli  marw  ei  hun,  ond  yn  bresenol  y 
mae  efe  wecli  cyfodi  yn  flaenfFrwyth  y  rhai  a  hunasant. 

Tywysog  orcnmoedd  y  ddaiar. — Er  focl  tywysogion  a  breninoedd  y 
byd  yn  drech  na'r  eglvv'ys  ar  y  dclaiar,  nid  ydynt  yn  drech  na  Christ, 
oblegid  efe  yw  eu  tywysog  hwynt.  Cynygiocld  y  cliafol  unwaith 
rodcli  holl  deyrnasoecld  y  byd  a'u  gogoniant  i  Grist,  ond  iddo  syrthio 
i  lawr  a'i  aclcíoli  eí.  Gwrthododd  y  cynyg,  ond  wrth  farw  enillodd 
iddo  ei  hun  awdurdod  ar  bob  peth  yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaiar. 

Iddo  ef  yr  hwn  crn  aaroddni. — Yma  mae  Ioan  yn  troi  i  ganmol 
Grist  am  yr  hyn  a  wnaeth  yn  ein  lle  ac  i  ni.  "  Carodd  ni  a  golch- 
odd  ni  oddiwrth  ein  pechodau  yn  ei  waecl  ei  hun."  Mae  wedi  ein 
cyfodi  i  sefyllfa  mor  anrhydeddus  a  breninoeclcl  ac  ofleiriaid,  urddau 
penaf  y  byd  hwn.  Am  hyny  ein  dymuniad  yw  am  idclo  ef  fod  byth 
mewn  awdurclocl.  Mae  y  saint  yn  fîurfio  breniniaeth  wahanoloddi- 
wrth,  a  rhagorach  nac  un  ran  arall  o  lywoclraeth  Duw.  Teyrnas 
Crist  ydyw  mewn  modd  neillcluol,  trwy  yr  hon  y  mae  yn  llywodr- 
aethu  holl  ranau  ereill  ei  lywodraeth.  Creadigaeth  newycld  yn 
Nghrist  Iesu.  I  cldangos  eu  cyflwyniad  hollol  i  Dduw,  a  sancteidd- 
rwydd  eu  cymeriaclau,  gelwir  hwynt  yn  ofîeiriaid.  Deiliaid  ewyll- 
ysgar  a  gwirfodclol  yclynt,  wredi  eu  henill  trwy  gariad. 

JFele  y  mae  efe  yn  dyfod  gydcfr  cymyìau. — Gweddai  i  bawb  blygu 
o'i  flaen,  oblegid  daw  yn  fuan  i  farnu  y  byw  a'r  nieirw.  Y  pryd 
hwnw  bydcl  rhyw  deimlad  pryderus  iawn  yn  meddianu  ei  elynion. 


12  DADGTTDDIAD,    I. 

Bydd  galar  niawr  yn  mhlith  holl  dylwyth.an  y  ddaiar  pan  ddel  efe 
i'w  barnu. 

Amen. — Nid  yw  yn  hawdd  penderfynu  pa  un  ai  Ioan  ddywedodd 
uAmen,"  er  dangos  ei  gymeradwyaeth  o'r  ddedryd,  ai  ynte  Duw 
er  dangos  sicrwydd  yr  hyn  a  ddywedir.  Tueddir  fì  i  feddwl  mai  yr 
olaf.  Yr  oedd  angen  am  y  fath  sicrwydd,  ac  y  mae  angen  eto  pan 
welom  y  byd  yn  cael  cymaint  o'i  ffordd  ei  hun,  ac  yn  aml  yn  gorch- 
fygu  saint  y  goruchaf.  Nid  ychydig  o  gysur  yw  clywed  Duw  yn 
myned  i'w  lw  er  ein  sicrhau  y  gorchfygir  y  byd  gan  frenin  y  saint. 

Mi  yio  Alpfia  ac  Omega,  y  declireu  a'r  diwedd,  medd  yr  Arglwydd. — 
Nid  niyfì  yn  unig  sydd  yn  dywedyd  ei  fod  yn  fawr.  Dywed  ef  felly 
am  dano  ei  hun.  Am  hyny  gwiliwch  rhag  gwneud  dim  yn  groes 
iddo,  canys  y  mae  efe  yn  hollalluog,  medd  Ioan. 

Myfi  loan. — Phag  ineb  ohonochdybiedfymod  amdra-arglwydd- 
iaethu  arnoch,  hysbysaf  i  chTri  mai  eich  brawd  a'ch  cydymaith 
mewn  cystudd  ydwyf  fi,  ac  nid  wyf  yn  gwneud  dim  ond  adrodd  yr 
hyn  a  welais  ac  a  glywais.  Yr  oeddwn  wedi  fy  alltudio  i  Patmos 
am  ddal  gair  Duw  a  thystiolaeth  Iesu  Grist.  Barn  gyfîredin  yr 
Eglwys  yn  mhob  oes  yw  fod  Ioan  mewn  gwirioD.edd  yn  Patmos 
wedi  ei  alltudio,  ac  mai  nid  niewn  gweledigaeth  yn  unig  yr  oedd 
yno.  Mae  y  rhai  a  dybiant  yn  wahanol  yn  myned  yn  erbyn  yr  holl 
brofìon  allanol,  yn  gystal  ag  yn  erbyn  meddwl  amlwg  yr  ysgrifen- 
ydd  ei  hun. 

Yr  oeddwn  i  yn  yr  yslrycì  ar  ddydd  yr  Arglwydd. — Mewn  myfyr- 
dodau  ysbrydol  yn  gwneud  ymchwiliad  beth  ddeuai  o'r  eglwys  arol 
ei  amser  ef,  yn  bur  debyg  yr  oedd  ar  y  pryd,  ac  felly  yn  addas  i 
dderbyn  dadguddiad  o  bethau  ysbrydol.  Yr  oedd  yn  hynod  natur- 
iol  i  Ioan  fyned  i  fyfyrdodau  ysbrydol  ar  y  dydd  hwn.  Yr  oedd 
wedi  arfer  pregethu  i'r  bobl  a  chyfarfod  a'r  eglwysi  arno,ond  yn  awr 
yr  oedd  wedi  ei  wahanu  oddiwrthynt  o  ran  y  coríf.  Tybia  Trench 
fod  y  geiriau  hyn  yn  dynodi,  nid  cyflwr  cyffredin  dynion  duwiol 
ond,  sefyllfa  eithriadol,  yn  gwahaniaethu  yn  hollol  oddiwrth  y  nat- 
uriol.  Fod  holl  synwyrau  y  corff  a'r  meddwl  yn  cael  eu  meddianu 
gan  ryw  fywyd  uwchnaturiol,  a'u  cyfîroi  i  weithgarwch  uwchnat- 
uriol.  Ymddengys  i  mi  fod  hyn  yn  rhy  bell,  ei  fod  yn  ddigon  pos- 
ibl  fod  Ioan  dan  ddylanwad  ysbrydoliaeth,  eto  anaml  jt  oedd  yr 
Ysbryd  Glan  yn  atal  holl  weithrediadau  y  meddwldynol.  Yr  oedd 
graddau  mewn  ysbrydoliaeth.  Mae  y  geiriau  hyn  yn  rhoddi  sail  i 
gredu  fod  yr  eglwys  yn  nyddiau  Ioan  yn  cadw  y  dydd  cyntaf  o'r 
wythnos  yn  Sabbath.  Mae  tystiolaeth  Eusebius  yn  ei  sylwadau  ar 
y  Salmau  yn  bendant  ar  y  pwnc.  "  Y  Gair  (Crist)  trwy  y  cyfamod 
a  gyfnewidiodd  wledd  y  Sabbath  i  oleuni  y  borau,  ac  a  roddodd  i 
ni  arwyddlun  gwir  orphwysfa  dydd  yr  Arglwydd,  ydyddcyntaf  o'r 
wythnos,  yn  yr  hwn  y  darfu  i'r  Gwaredwr  orchfygu  angau. 

Ar  y  dydd  hwn  yr  ydym  yn  cyfarfod  i  gadw  Sabbath  santaidd  ac 
ysbrydol,  ac  y  mae  pob  cenedl  trwy  y  byd  a  waredwyd  ganddo  ef 
yn  cyflawni  yn  ol  y  ddeddf  ysbrydol  yr  hyn  a  ordeiniwyd  i'r  ofîeir- 


EHAGDIIÀETII    10  AX.  13 

iaid  wneud  ar  y  Sabbath.  Pa  bethau  bynag  oedd  ddyledus  iV 
gwneud  ar  y  Sabbath,  yr  ydym  yn  eu  cyflawni  ar  ddydd  yr  Ar- 
glwydd,  gan  eu  bod  yn  perthyn  yn  fwy  neillduol  iddo,  a'i  fod  yn 
blaenori  ac  yn  rhagori  ar  y  Sabbath  Iuddewig.  Yr  ydym  wedi  ein 
dysgu  trwy  draddodiad  i  gyfarfod  a'n  gilydd  ar  y  dydd  hwn,  a 
molianu  yr  Arglwydd." 

Tra  yr  oedd  Ioan  fel  hyn  yn  myfyrio,  clywai  lais  yn  dywedyd, 
Ysgrifena  mewn  llyfr. — Gofynir  yn  aml  gyda  golwg  ar  y  llyfr  hwn  : 
Pa  un  a  oedd  i  gynwys  holl  lyfr  y  Dadguddiad  neu  ynte  y  llythyr- 
au  at  y  saith  eglwys  yn  unig  ?  Pa  um  a  ysgrifenodd  Ioan  at  bob 
eglwys  ar  ei  phen  ei  hun  ?  Tybia  rhai  ei  fod  wedi  gadael  allan  yr 
holl  lythyrau  oddigerth  yr  hwn  a  berthynai  i  bob  eglwys.  Ond 
mae  y  fath  gysylltiad  agos  rhwng  holl  ranau  yllyfrfel  mae  yn  ofyn- 
ol  ei  ddarllen  drwyddo  cyn  y  deallir  unrhyw  ran  yn  dda.  Heblaw 
hyn,  mae  rhywbeth  yn  mhob  llythyr  yn  gystal  a  rhanau  ereill  y 
llyfr,  a  duedda  i  wellhau  yr  holl  eglwysi.  Am  hyny  mae  yn  bur 
debygol  fod  Ioan  wedi  ysgrifenu  un  llyfr  ar  gyfer  yr  holl  eglwysi, 
a'i  fod  wedi  ei  gopio  ar  gyfer  pob  eglwys  ar  ei  phen  ei  hun,  neu  ei 
anfon  o'r  naill  i'r  llall.  Mae  yn  eithaf  tebygol  fod  Ioan  ei  hun 
wedi  ysgrifenu  pob  o  gopi  i'r  holl  eglwysi ;  o  leiaf  mae  yn  bur  sicr 
fod  pob  eglwys  wedi  cael  copi  cyflawn  yn  bur  fuan. 

JDmifon  i'r  saitli  eglioys. — Cwestiwn  o  gryn  bwys  yw  :  Paham  y 
gorchymynwyd  i  Ioan  anfon  at  y  saith  eglwys  hyn  mwy  na  rhywrai 
ereill  ?  Tybia  rhai  maioherwydd  eu  bod  yn  nes  at  eu  gilydd.  Ond 
yr  oedd  ereill  yn  yr  un  gymydogaeth  lawn  mor  agos,  megis  Colossa 
yn  ymyl  Laodicea,  er  hyny  ni  sonir  am  danynt. 

Tybia  ereill  fod  Ioan  yn  fwy  cydnabyddus  o'r  eglwysi  hyn  nag 
ereill.  Mae  hyn  yn  amheus  gan  fod  Ioan  wedi  treulio  y  rhan  fwy- 
af  o'i  amser  yn  Judea.  Ond,  a  golygu  ei  fod  yn  gywir  am  Ioan 
nid  yw  felly  am  Iesu  Grist,  gwir  awdwr  y  llythyrau  hyn.  Mae  eíe 
yn  adnabod  yr  holl  eglwysi  yn  ogystal. 

Tybia  Alford  fod  yr  holl  eglwysi  hyn  wedi  eu  dewis  er  dyfod  i 
fyny  a'r  rhif  saith,  yr  hwn  yn  ol  ei  farn  ef  sydd  yndynodi  cyflawn- 
der,  neu  berffeithrwydd.  Ond  ymddengys  i  mi  fod  y  llythyrauhyn 
yn  rhy  ddifrifol  i  oddef  rhyw  chwareu  ar  eiriau  neu  rifedi,  heb 
ddim  amcan  Mae  Alford  yn  ei  ragymadrodd  i'r  Dadguddiad  yn 
difynu  o  law-ysgrif  rhyw  gyfaill  ddernyn  a  ymddengys  i  mi  yn 
llawer  gwell  atebiad.  "  Nid  yw  y  llythyrau  yn  ddim  amgen  na 
chorffoliad  o'r  genadwri  hono,  o  gerydd  neu  gysur,  yr  hon,  ddydd 
ar  ol  dydd,  yn  mhob  oes,  mae  yr  Arglwydd  yn  weled  fod  yn  angen 
ar  yr  eglwys  yn  rhyw  ran  neu  gilydd,  ac  ar  bob  cristion  ar  y  ddai- 
ar.  Adgofìr  ni  fod  pob  corrî  o  gristionogion,  fel  personau  unigol, 
yn  meddu  cymeriad  cristionogol  neillduol  ar  bob  moment." 

Dywed  Trench  hefyd  :  "Mae  y„saith  cyngor  ceryddol,  ac  anog- 
aethol  yma  yn  treiddio  i  galon  pethau,  fel  wrth  gyfarfod  âg  angen- 
ion  y  saith  eglwys  hyny,  maent  yn  cyfarfod  âg  angen  pawb  ereill  a 
fodolant  yn  yr  un  neu  gyfTelyb  amgylchiadau.     Pel  eglwysi  cyntefìg 


14  DADGÜDDIAD,    I. 

a  cliysgodol,  cynwysai  y  rliai  hyn,  yn  y  naill  neu  y  llall  o  honynt, 
ni  ddywedaf  holl  agweddion  mawrion  yr  eglwys  yn  ei  ffyddlondeb 
neu  ei  hanfîyddlondeb,  ond  cynwysent  j  rhan  fwyaf  o'r  pethau  a 
ddygwyddant  yn  gyffredin.  Phaid  ystyried  y  saith  yma  fel  yn 
cyfansoddi  unoliaeth  gymysg  neu  gyflawnder  dychymygol." 

Mae  tybiaeth  arall  am  broffwydoliaeth  hanesyddol,  yr  hon  sydd 
yn  cynyg  gwneud  y  llythyrau  hyn  yn  ddarlun  o  saith  dymor,  neu 
saith  oes  yr  eglwys.  Phanant  hanes  yr  ep;lwys  o  esgyniad  Crist 
hyd  ei  ail  ddyfodiad.  Dywed  Mede  :  "  Heblawyr  ystyr  lythyrenol, 
bwriedid  y  saith  eglwys  hyn,  (ac  fe  ddichonyn  benaf,)  ifod  yn  bat- 
rwn  neu  gwsgod  o  wahanol  oesau  yr  eglwysgyffredinolo'i  dechreu- 
ad  hyd  ddíwedd  y  byd."     [Gweithiau,  tudal.  296  :  1671]. 

"Tybiwyf,  gan  hyny,  ar  y  cyfan,"  medd  \ritringa,  "  fod  yr  Ys- 
bryd  Glân,  dan  gysgod  neu  gydmariaeth  y  saith  eglwys,  yrî  dar- 
lunio  i  ni  saith  sefyllfa  yr  eglwys  gristionojol,  pa  rai  ydynt  i  godi 
yn  olynol  hyd  ddyfodiad  ein  Harglwydd,  a  diwedd  pob  peth." 
[Anacrisis  Apocalypeas,  32]. 

Ond  gofyna  Trench  yn  dra  phriodol :  uPa  arwydd  neu  awgrym 
o'r  fath  leiaf  mae  yr  Ysbryd  yn  roddi  fod  yma  ddarluniad  o  weith- 
redoedd  neu  gyfnodau  olynol  teyrnas  Dduw  yn  ei  gweithiad  allan 
ar  y  ddaiar  ?  Pa  le  mae  yr  arwyddion  fíbrdd  i'n  cyfeirio  fel  hyn  ? 
Pa  le  mae  y  dylyniad  amseryddol  ?  Onid  yw  pob  peth  yn  dynodi 
cyd-amseriad  ac  nid  dylyniad."  [Trench  ar  y  Saith  Eglwys,  tu 
dal.  233]. 

Ymddengys  i  mi  fod  y  llythyrau  eu  hunain  yn  ateb  y  cwestiwn. 
Yr  ydym  yn  cael  yn  y  saith  eglwys  yma  bob  math  o  gynwrneu  sef- 
yllfa  ag  y  gall  yr  eglwys  fod  ynddo  a  pherthyn  i  Grist  o  gwbl/ 
Cyfarfyddwn  yma  âg  eglwys  yn  mhob  >  fyllfa, — o  eglwys  gys- 
tuddioì  a  thlawd  Smyrna  yn  nghanol  tÿwydd  mawr,  ac  yn  amddi- 
fad  o  bob  peth  a  dueddai  i  wneud  y  bywyd  hwn  yn  ddedwydd,  ond 
yn  gyfoethogmewn  gras,  nes  y  delom  at  eglwys  gyfocthog  a  líwyddj 
ianus  Loadicea,  yn  llawn  o  bob  cysuron  allanol  ac  yn  berffaith 
foddhaol  arni  ei  hun,  ond  heb  ddim  ganddi  ag  y  medrai  pen  mawf 
yr  eglwys  ei  gymeradwyo.  Credwyf  ei  fod  yn  anhawdd  os  nadyn 
anmhosibl,  i  eglwys  fodoli  mewn  unrhyw  sefyllfa,  nas  gall  ganfod 
darlun  pur  gywir  o  honi  ei  hun  yn  un  neu  yr  oll  o'r  llythyrau  hynf 
ac  felly  gael  cyfle  ie^  i  wybod  barn  Iesu  Grist  am  dani.  Yn  Eph- 
esus  cawn  eglwys  wedi  ei  ffurfìo  mewn  dinas  lawn  o  eilunaddoliaeth 
a  choelgrefydd.  Yr  oedd  crcíýdd  wcdi  llwyddo  yno  trwy  sel  a 
(hariad.  Yr  oeddynt  wedi  bod  unwaith  yn  selog  a  pìienderfynol 
dros  Grist,  ac  yn  erbyn  eilunaddoliaeth.  Yr  oedd  yr  eglwys  o  hyd 
yn  bur  dda,  ond  wedi  colli  ei  chariad  cyntaf  Yr  ocdii  llai  o  gar- 
iad  at  Grist  yn  cael  ei  ddangos  a  llai  o  gasineb  at  Diana  yn  cael  ei 
deimlo.  Yn  Smyrna  cyfaríÿddwn  âg  eglwys  fach  dlawd,  yn  caej 
ei  gwasgu  lawr  gan  ei  gelynion  ac  amgylchiadau  croes,  ond  yj 
llawn  o  ras  a  chariad,  yn  fíÿddlon  mewn  tywydd  gar\sr,  ac  yn  enwog 
mewn  gweithredoedd  da.     Yn  Pergamus  cawn  eglwys  gref  mewn 


RIIAGDRAETÍI    IOAN.  15 

ífydd  a  chariad,  yn  bcnderíÿnol  mewn  profedigaethau,  ond  yn  go- 
ddef  o'i  mewn  ddynion  yn  dal  barnau  gwrthwynebol  i  ysbryd  yr 
efengyl.     Yn  Thyatira    cawn  eglwys   yn  cynyddu    yn  gyflym,  y 
gweithredoedd  diweddaf  yn  fwy  na'r  rhai  cyntaf.     Ymddengys  fod 
yno  ddiwygiad,  er  hyny  yr  oedd  yn  goddef  gau  athrawon,  ac  arfer- 
ion  llygredig,  heb  eu  bwrw  allan.     Yn  Sardis  yr  oedd  yr  eglwys 
wedi  marw  er  fod  ganddi  enw  o  fod  yn  fyw ;  er  hyny  yr  oedd  yno 
ychydig  o  aelodau  yn  meddu  ar  fywyd  ysbrydol,  ac  yr  oedd  Crist 
yn  hoff  iawn  o'r  cyfryw,  ac  yn  benderfynol  i'w  cymeryd  ato  ei  hun. 
Yn  Philadelphia  cawn  ycjiydig  ddynion  cydwybodol  ond  braidd  yn 
weiniaid,  ac  heb  ddeall  y  rhyddid  à  pha  un  y  mae  Crist  yn  rhydd- 
âu,  ac  heb  gael  eu  llwyr  ryddâu  o  dan    ddylanwad  Iuddewiaeth. 
Yn  Loadicea  yr  oedd  eghvys  fawr  gyfoethog,  ac,  yn  ei  barn  ei  hun, 
yr  oreu  o'r  holl  eglwysi,  a  digon  tebyg  fod  gan  yr  eglwysi  cylch- 
ynol  farn  uchel  am  dani.     Ond  ni  fedrai  chẅiliwr  y  calonau  gael 
dim  yno  i'w  foddloni  Ef.     Fel  hyn  yr  oedd  y  saith  eglwys  yn  gwa- 
haniaethu  cymaint,  y  naill  oddiwrth  y  llall,  fel  yr  ymddengys  i  mi 
yn  anmhosibl  i  un  eglwys  fodoli  heb  fod  yn  debyg  i'r  naill  neu  y 
llall,  neu  yr  oll  gyda'u  gilydd.     Cawn,  hefyd,  yn  y  llythyrau  fod 
lesu  Grist  yn  medru  addasu  ei  hun  ar  gyfer  pob  eglwys  yn  ei  sefyll- 
fa  neillduol  ei  hun.     Oen  a  saith  corn,  a  saith  llygad,  a  saith  yspryd 
Duw  ganddo,  ac  y  mae  ei  addewidion  hefyd  ar  ddiwTedd  pob  llythyr 
wedi  eu  cyfaddasu  fel  ag  i  anog  pob  cristion  i  fyw  yn  dduwiol,  beth 
bynag  fyddo  sefyllfa  yr  eglwys  i  ba  un  y  perthyna.     Ond  daw  y 
pethau  hyn  dan  sylw  Wrtìi  esbonio  y  llythyrau  eu  hunain.     Gad- 
awn  hwynt  yn  biesenol  gyda  sylwi  fod  yr  holl lythyrau  yn  deilwng 
o  sylw  yr  eglwys  yn  mhob  oes,  ac  nid  un  yn  galw  sylw  mewn  un 
oes  ac  arall  mewn  oes  arall. 

Ac  wecli  i  mi  droi  mi  a  welais  saith  ganwyllhren  aur. — Yma  mae  Ioan 
yn  dechreu  gwelcd  ei  weledigaethau.  Cymerwyd  y  canwyllbrenau 
hyn  mewn  efelychiad  o'r  canwyllbren  saith  geinciog  oedd  yn  y 
tabernacl.  Ond  y  niae  gwahaniaeth  teilwng  o  sylw  rhyngddynt. 
Un  canwyllbren  a  fíaith  cainc  oedd  yn  y  deml,  ond  yr  oedd  y  rhai 
hyn  yn  saith  canwyllbreii  ar  wahan.  Sylwa  Trench  ac  Alford,  yn 
darawiadol  iawn  ar  hyn  :  "  Mai  un  oedd  yr  eglwys  Iuddewig,  canys 
eglwys  un  genedl  ydoedd.  ond  y  mae  yr  eglwys  gristionogol  yn  un 
a  llayfer  ar  yr  un  pryd — yr  egl^ys  a'r  eglwysi.  Gall  y  rhai  hyn 
fod  yn  hollol  annibynol  y  naill  ar  y  llalì — yr  unig  rwymyn  gofynol 
i  fod  rhyngddynt  y  w,  unleb  â'r  un  pen,  a  derbyniad  bywyd  gan  yr 
un  ysbryd.  Nid  ydynt  mwyach  yn  rhwym  wrth  eu  gilydd  trwy 
rwymau  allanol  neu  un  II e.  Mae  gan  bob  eglwys  lëol,  yn  bresen- 
ol,  ei  chanwyllbron  i  gael  ei  gadw  yn  ei  le,  neu  ei  symud  yn  ol  ei 
gweithredoedd  ei  hun."  Canwyllbrenau,  ac  nid  lampau  welodd 
Ioan,  er  dangos  mai  dal  goleu  jw  gwaith  yr  eglwys — nid  oes  gan- 
ddi  oleu  o'i  heid.Io  ei  huu,  ond  gwasgaru  y  goleuni  a  dderbynia 
oddiwrth  Grist  yẃ  ei  gwaith.  Yr  oedd  y  canwyllbrenau  o  aur  er 
dangos  gwerth  a  pliurdeb  pob  peth  a  berthyna  i  eglwys  Dduw. 


16  DADGUDDIAD,    I. 

Un  tébyg  ifab  y  dyn. — Er  cymaint  oedd  y  gwahaniaeth  rhwng 
sefyllfa  bresenol  a  sefyllfa  flaenorol  Crist  yn  ngolwg  Ioan,  yr  oedd 
o  hyd  yn  meddu  tebYgolrwydd  cryf  i'r  hyn  oedd  pan  ar  y  ddaiar, 
"tebyg  i  fab  y  dyn."  Yr  oedd  yn  rnodio  yn  nghanol  y  saith  ganwyll- 
bren  aur  fel  un  yn  gyfarwydd  â  sefyllfa  yr  eglwysi  ac  yn  cartrefu 
yn  eu  plith,  gan  ymchwilio  pa  un  a  oeddynt  yn  ymddwyn  yn  deil- 
wng  o'u  rhagorfreintiau.  Yr  oedd  yno  i  gyhoeddi  ei  ddedryd,  ond 
ar  yr  un  pryd  i  gynghori  a  chyfarwyddo  yn  gystal  a  rhoddi  gras 
i'w  cynorthwyo  i  wellhau.  Yr  oedd  hefyd  yn  barod,  os  byddai 
ffyddlondeb  i  Dduw  a'r  gwirionedd  yn  gofyn,  i  symud  y  canwyll- 
bren  o'i  le.  Mae  yn  hynod  bwysig  i  ni  gofìo  y  berthynas  sydd 
rhwng  Crist  a'i  eglwys.  Siaradwn  yn  aml  am  dano  fel  yn  planu  ac 
yn  llwyddo  eglwysi,  ond  yr  ydym  yn  anghofìo  ei  fod  hefyd  yn  gwil- 
ied  ar  fod  iddynt  ymddwyn  yn  deilwng. 

Wedi  ymwisgo  a  gwisg  laes. — Gwisg  yr  archoffeiriad  Iuddewig- 
Un  o  ddyledswyddau  neillduol  yr  archofíeiriad  yn  Israel  oedd  gwa- 
haniaethu  rhwng  y  glan  a'r  aflan,  ac  fel  y  cyfryw  yr  oedd  Crist  yn 
ymddangos  y  n  y  weledigaeth.  Nid  oedd  coronau  ar  ei  ben  fel  brenin, 
gan  nad  oedd  eto  wedi  meddianu  teyrnasoedd  y  byd.  Ond  yr  oedd 
ei  wallt  yn  wyn  fel  eira,  yr  un  fath  a'r  hen  ddihenydd,  fel  un  wedi 
gweled  dyddiau  lawer,  ac  am  hyny  ynaddas  i  wahaniaethu  abarnu. 
Tybia  Trench  nad  yw  y  syniad  hwn  yn  gywir,  a  dywed  fod  gwallt 
gwyn  henaint  yn  arwydd  a  chanlyniad  gwanychiad  y  nerth  natur- 
iol.  A  gofyna,  "  Pa  fodd  y  gall  gwallt  gwyn,  a'r  pen  gwyn,  pa  rai 
ydynt  arwyddion  gwanychiad  nerth,  a  rhagredegwyr  angeu,  gael 
eu  priodoli  i'r  hwn  sydd  o  dragwyddoldeb  i  dragwyddoldeb  yn  ddi- 
gyínewid  ?"  Ond  y  mae  Ioan  wedi  darparu  ar  gyfer  hyn.  Er  ei 
íbd  yn  hen  mewn  dyddiau,  a'i  wallt  yn  wyn,  nid  yw  yn  heneiddio, 
canys  y  mae  ei  wyneb  yn  ieuangaidd  ac  yn  dysgleirio  fel  yr  haul. 
Mae  ei  lygaid  hefyd  yn  llawn  ieuenctyd,  ac  yspryd  fel  fìlam  dân. 
Mae  ei  olwg  yn  glir,  yn  gallu  treiddio  i'r  dirgelwch  mwyaf,  ac  hefyd 
yn  ddychryn  i'w  elynion.  A?i  lygaidfel  fflam  dan,  yn  alluog  i  dreidd- 
io  trwy  pob  peth,  yn  ol  nerthol  weithrediad  santeiddrwydd  dwyfol. 
AH  draed  yn  debyg  i  bres  coeth.  Mae  esbonwyr  yn  cael  trafíerth  dir- 
fawr  i  benderfynu  meddwl  y  gair  Groeg  Chalcoli  banon,  a  gyfieithir 
pres  coeth,  ond  oddiwrth  esboniad  Ioan,  "  megis  yn  llosgi  mewn 
ífwrn,"  ymddengys  fod  ei  draedyn  debyg  i  ddysgleirdeb  presmewn 
cyflwr  toddedig,  ac  am  hyny  yn  bur  ac  yn  sicr  o  fod  yn  bur.  Yr 
oeddynt  y  fath  nad  oedd  yn  bosibl  iddynt  gael  eu  llygru  na'u  di- 
f wyno,  er  iddo  orfod  sangu  yn  nghanol  budreddi,  ac  hefyd  yn  allu- 
og  i  ddifa  pob  peth  drwg  a  ddeuai  i  gyfíyrddiad  âhwynt.  Ayilais 
fel  swn  llawer  o  ddyfroedd,  y  fath  na  fedrai  dim  sefyll  o'i  flaen  na'i 
wrthwynebu,  yn  hollalluog. 

Yn  eilaw  ddehau  saith  seren. — Mae  gweinidogion  yr  efengyl  yn 
wastadol  dan  ei  amddifíyniad.  Efe  sydd  yn  eu  rhoddi  i'r  eglwys 
neu  yn  eu  cymeryd  ymaith  fel  y  gwelo  yn  dda.  OH  enau  yr  oedd 
cìêddyf  ììym  daufniog  yn  dyfod  allan.     Mae  ei  air  yn  amddifíyn  yn 


fiüAGDIUETU    IOA^".  17 

gystal  ag  yn  lladd.  Mae  yn  sicr  o  gario  offaith  ar  bob  dyn  y  daw 
i  gyfíyrddiad  ag  ef.  A'i  icynebpryäfel  yr  haal,  fíynonell  gwres  a 
golenni  pob  creadnr,  ond  yn  gadael  mewn  ty  wyllwch  a  thrneni  tra- 
gwyddol  bawb  y  byddo  wedi  ei  droi  oddiwrthynt.  Ar  bwy  bynag 
yr  edrycho  Crist  bydd  ganddo  ddigon  o  oleuni,  ond  bydd  yn  dy wyll- 
wch  eithaf  ar  bwy  bynag  y  try  oddiwrthynt. 

A  phan  welais  ef  mi  a  syrthiais  icrth  ei  cìraed  effel  marw. — Nis  gall 
dyn  weled  Duw  a  byw.  Nis  gall  cnawd  oddef  dyfod  i  gysylltiad 
nniongyrchol  â'r  hyn  sydd  santaidd,  na  dyn  a'r  hyn  sydd  ddwyfol. 
Er  mor  gyfarwydd  yr  oedd  Ioan  wedi  bod  ag  ef  nnwaith,  methodd 
a  dal  yr  olwg  arno  y  tro  hwn  heb  lewygu.  Ond  cafodd  yn  fuan 
brawf  mai  yr  un  oedd  efe.  Dywedodd  wrtho,  "Nac  ofna  myfì  yw 
y  cyntaf  a'r  diweddaf,  yr  hwn  wyf  fy w  ac  a  fum  farw,  ond  byw  yd- 
wyf  yr  awrhon,  a  byw  fyddaf  byth,  ac  hebof  fì,  ni  bydd  neb  farw, 
oblegid  yn  fy  meddiant  y  mae  agoriadau  uffern  a  marwolaeth." 
Mae  Iesu  yma  yn  hawlio  iddo  ei  hun  yr  holl  fawredd  ac  awdurdod 
a  briodolir  i'r  Tad  yn  yr  adnodau  blaenorol.  Wrth  alw  ei  hun  y 
cyntaf  a'r  diweddaf,  hawlia  bob  perfíeithrwydd,  gallu,  awdurdod, 
ac  anrhydedd,  tragwyddoldeb  adwyfoldeb.  Efe  y w  y  cyntaf,  oher- 
wydd  ei  fod  cyn  dechreuad  pob  peth,  ac  oherwydd  maiganddo  ef  y 
cafodd  pob  peth  eu  dechreuad.  Efe  yw  y  diweddaf  oherwydd  y 
bydd  iddo  barhau  byth,  ac  oherwydd  mai  erddo  ef  y  mae  pob  peth, 
ac  oherwydd  mai  tebygolrwydd  icldo  ef  yw  y  nod  uchaf  ibechaclur 
ymgyraedd  ato.  Duw  yw  y  cyntaf  a'r  diweddaf  yn  Esay  41 :  4,  fel 
y  mae  Crist  yma.  Dynoda  gyflawnder  y  Duwdod  yn  Esay  44  :  6. 
Mae  rhai  wedi  ceisio  profì  fod  "cyntaf"  yma  yn  golygu  cyntaf 
mewn  gogoniant,  a'r  "diweddaf;'  y  dyfnaf  mewn  dyoddefìadau. 
Myfì,  yr  hwn  ydwyf  y  blaenaf  a'r  uwchaf  mewn  anrhydedd  a  dclaeth- 
ym  yr  isaf  mewn  gwarth,  traediais  ddyfnderoedd  trueni  a  dirmyg. 
Mae  hyn  yn  wir  am  dano  ef  (Phil.  2  :  7,  8) ;  ond,  fel  y  sylwa 
Trench,  nid  y  gwirionedd  a  ddysgir  yma  ydyw.  Mae  Bichard  St. 
Victor  wedi  gosod  meddwl  yr  adnod  yma  allan  yn  brydferth  iawn. 
"  Cyntaf,  oblegid  nad  oedd  Duw  wedi  ei  lunio  o'm  blaen  i ;  cliwedd- 
af,  oblegid  ni  bydd  un  ar  fy  ol.  Cyntaf,  am  fod  pob  peth  o  honof 
fì  ;  a  diweddaf,  am  fod  pob  peth  i  mi.  0  honof  fì  maey  dechreuad 
ac  erddof  fì  mae  y  diwedd.  Cyntaf  oblegid  myfì  y w  yr  achos  gwreidd- 
iol ;  diweddaf,  oblegid  myfì  yw  y  barnwr  yn  y  diwedd."  Mae 
Trench  ac  Alford  yn  cyfìeithu — yr  hwn  u'yffyw  ac  a  fum  farw  ;  "y 
bywiol  ac  a  aethum  yn  farw."  Achanddo  fywydynddo  eihun,  yn 
frynonell  bywyd,  efe  a  ymostyngodd  i  brofì  marwolaeth.  Ni  phar- 
häaodd  y  sefyllfa  o  farwolaeth  ond  megis  eiliacl.  Ehoddais  fy  ein- 
ioes  i  lawr  fel  y  cymerwn  hi  drachefn.  Mae  y  marwol  ynof  fì  wedi 
eHyncu  gan  fywyd,  fel  o  hyn  allan  byw  ydwyf  yn  oes  oesoedd. 
Nisgall  angeu  a'r  bedd  mwyach  fod  yn  ddychryn  i'r  Cristion.  Ni 
chaifî  fyned  i'w  gafael  cyn  y  gwelo  ei  Waredwr  yn  dda;  ac  ni  chaifT 
ei  gadw  yno  yn  hwy  nag  y  dewiso  efe.  Mae  allweddau  angeu  a'r 
bedd  yn  nghadw  gan  Grist  ei  hun.     Yn  gymaint  a  bod  ganddo  y 


18 

fath  awdurdod  a  gallu,  yr  oedd  o  bwys  i  Ioan  ysgrifenu  yr  hyn  a 
orehyrnynai,  at  yr  eglwysi,  ac  y  mae  o  bwys  i'r  eglwys  dalu  sylw 
neillduol  i'r  hyn  a  ddywed. 

Dirgelwch  y  saith  seren  a  welaist  ynfy  llaw  ädehau — Mae  Crist  yma 
yn  esbonio  yr  arwyddluniau.  Y  saith  seren,angylion  y  saith  eglwys 
ydynt.  Mae  cryn  ddadi  yn  nghylch  yr  angylion,  pa  un  ai  bodau 
ysbrydol  neu  weinidogion  yr  eglwysi  neu  rywbeth  arall  a  olygant. 
Myn  rhai  mai  bodau  ysbrydol  a  olygid,  pa  rai  oeddynt  yn  gwilied 
dros  yr  eglwys.  Ond  y  niae  yn  bur  annaturiol  i  ni  dybied  fod 
angelion  santaidd  mor  anmherfîaith  ag  a  nodir  yma.  Gadawaf  y 
mater  gyda'r  sylw  canlynoì  o  eiddo  Trench  :  "  Mae  y  cyfan  a  ddy- 
wed  Alford  yn  rhy  fach,  yr  wyf  yn  credu,  i  beri  i'r  golygiad  gael 
derbyniad  cyffredinol."  Tybia  Hengstenberg  ac  ereill  fod  yr  angel 
yn  golygu  holl  swyddogion  yr  eglwys  yn  un.  Tybia  ereill  fod  yr 
angelion  yn  golygu  cenhadau  oedd  yr  eglwys  wedi  anfon  at  Ioan, 
ac  a  ddygent  ei  lythyrau  ef  yn  ol  i'r  gwahanol  eglwysi.  Ond  buas- 
ent  felly  yn  lythyrau  wedi  eu  hanfon  gyda'r  angelion.  Dywed 
Trench  "  yn  mhlith  yr  amrywiol  dybiau  cloff  a  gweiniaid  a  ddyfeis- 
iwyd  dyma  y  gwaelaf."  Ond  y  farn  gyffredin  a  mwyaf  tebygol 
yw  mai  y  gwemidog,  fel  yr  un  oedd  wedi  ei  ddewis  gan  yr  eglwys 
yn  gynddrychiolydd  a  dysgawdwr,  a  olygid.  "  A'r  saith  ganwyll- 
bren  a  welaist,  y  saith  eglwys  ydynt."  Mae  y  gydmariaeth  yn 
dangos  amcan  yr  eglwys,  sef  dal  goleu  i  fyd  tywyll,  nid  i  guddio  y 
goleu  na'i  ranu,  ond  i'w  ddal  yn  deg  o  flaen  y  byd.  Nid  eiddo  hi 
yw  y  goleuni,  ond  peth  wedi  ei  ymddiried  iddi.  Tybiwyf  fod  hyn 
yn  gywirach  na  barn  Trench,  fod  ser  yn  golygu  arglwyddiaeth  ac 
awdurdod.  Mae  yr  adnodau  a  ddifyna  yn  siarad  yn  ei  erbyn. 
Dysgawdwyr  fîyddJon  a  fyddant  yn  dysgleirio  fel  ser  byth  ac  yn  dra- 
gywydd.  (Dan.  12:3.)  Dysgawdwyr  twyllodrus  ydynt  ser gwibiog. 
Yma  cawn  oleuni  a  thywyllurch,  ond  nid  awdurdod  nac  arglwydd- 
iaeth  fel  y  diychfeddwl  arweiniol.  Aur,  i  ddangos  gwerth  y  gym- 
deithas.  Eglwys  Dduw  yw  y  gymdeithas  werthfawrocaf  yn  y  byd, 
ond  rhaid  iddi  fod  yn  wastad  yn  bur,  onide  ni  bydd  i  fyny  a'r  amcan 
oedd  gan  Grist  with  ei  gosod  i  fyny  yn  y  byd. 


1.  Mae  gan  ddyn  duwiol  gyflawnder  o  fendithion  i'w  cyfranu  pa 
mor  dlawd  bynag  y  byddo.  Yr  oedd  Ioan  wedi  ei  alltudio  i  ynys 
fechan  Patmos,  nad  oedd  fawr  gwell  na  darn  o  graigyn  nghanoly 
mor.  Gallesid  meddwl  nad  oedd  ganddo  fawr  i'w  hebgor  os  oedd 
yn  gallu  cael  digon.  Ond  pan  y  mae  yn  anfon  ei  gofìo  at  yr  eg- 
lwysi,  y  fath  gytiawnder  o  fendithion  sydd  ganddo  i  w  hanfon  idd- 
ynt !  Gras  Duw,  dylanwadau  yr  Ysbryd  Glan,  cydymdeimlad  Iesu 
( írist,  breniniaeth  ac  offeiriadaeth  dragywyddol.  Dyma  roddion 
na  fedrodd  un  boneddwr  anfon  eu  cyffelyb  i'w  gyfeillion  goreu. 

ü.  Pa  fwyaf  fyfyrio  àyn  ar  bethau  ysbrydol,  egluraf  oll  fydd  yr 
'jlwg  gaiff  arn^Tit.     Pan  oedd  Ioan  wedi  myned  i  chwilio  i  ansawdd 


T  LLYTIIYPi  AT  ECLWYS  EPHESÜS.  19 

ysbrydol  yr  eglwysi,  ac  i  bryderu  betli  ddeuai  o  honynt  ar  ol  hyn, 
cafodd  ei  anrhydeddu  â  goLwg  ar  y  pethau  yr  oedd  yn  chwilio  i  mewn 
iddynt.  Pa  fodd  y  gall  dyn  daiarol  ddysgwyl  gweled  pethau  d wyfol  ? 

3.  Mae  y  moddion  arfera  Crist  i  wella'r  byd  yn  addas  iawn. 
Mae  y  byd  yn  dywyll  ac  yn  caru  tywyllwch.  Nis  gall  oddef  gol- 
euni  cryf.  Am  hyny  mae  Crist  yn  rhoddi  canwyllau  a  ser.  Cwyna 
rhai  nad  yw  goleuni  y  weinidogaeth  yn  ddigon  cryf.  Dylai  y  cyf- 
ryw  goíio  nad  oes  dim  ond  ser  yn  y  nos,  ac  yn  taro  y  nos. 

4.  Mae  gweinidogion  ac  egl  \vysi  dan  nawdd  Crist.     Ni  chaiff  neb 
wneud  cam  â  hwy  tra  y  cadwant  eu  lle.     Cyhyd  ag  y  byddo  yr  eg 
lwysi  yn  ddigon  pur  i  Grist  rodio  yn  eu  plith,  ni  dclaw  un   gelyn 
yn  agos. 

PENNOD    II,    1—7. 

Y     LLYTHYR     AT     EGLWYS     EPHESÜS, 

AT  angel  yr  eglwjs  sydd  yn  Ephesus,  ysgrifena  ;  Y  pethau  hyn  y  mae  yr  hwn  sydcl 
yn  dal  y  saith  seren  yn  ei  law  ddehau,  yr  hwn  sydd  yn  rhodio  yn  nghanol  y  saith 
ganwyllbren  aur,  yn  eu  dywedyd ; 

2  Mi  a  adwaen  dy  weithredoedd  di,  a'th  lafur,  a'th  amynedd,  ac  na  elli  oddof  y  rhai 
drwg  :  a  phrofi  o  honot  y  rhai  sy  yn  dywedyd  eu  bod  yn  apostolion,.  ac  nid  ydynt;  a 
chael  o  honot  hwynt  yn  gelwyddog  : 

3  A  thi  a  oddefaist,  ac  y  mae  amynedd  geüyt,  ac  a  gymeraist  boen  er  mwyn  fy  enw 
i,  ac  ni  ddiffygiaist. 

4  Eithr  y  mae  genyf  beth  yn  dy  erbyn,  am  i  ti  ymadael  â'th  gariad  cyntaf. 

5  Cofia  gan  hyny  o  ba  le  y  syrthiaist,  ac  edifarhâ,  a  gwna  y  gweithredoedd  cyntaf : 
ac  onid  ê,  yr  wyf  fi  yn  dyfod  atat  ti  ar  frys,  ac  mi  a  symudaf  dy  ganwyllbren  di  allan 
o'i  le,  oni  edifarhâi  di. 

6  Ónd  hyn  sydd  genyt  ti,  dy  fod  ti  yn  casâu  gweithredoedd  y  Nicolaiaid,  y  rhai  yr 
wyf  fì  hefyd  yn  eu  casâu. 

7  Yr  hwn  sydd  ganddo  giust,  gwrandawed  pa  beth  y  mae  yr  Ysbryd  yn  ei  ddy  wedyd 
wrth  yr  eglwysi ;  I'r  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  y  rhoddaf  iddo  fwyta  obren  y  bywyd,  yr 
hwn  sydd  yn  nghanol  paradwys  Duw. 

At  angel  yr  eglwys  sydd  yn  Epliesus  ysgrifena. — Prif  ddinas  rhan  o 
Asia  oedd  Ephesus,  a'r  ddinas  harddaf  yn  y  parthau  hyny.  Bu  yn 
enwog  iawn  gynt  am  ei  masnach,  a'r  deml  oedd  ynddi  i'r  dduwies 
Diana,  yr  hon  oedd  un  o  brif  ryfeddodau  ybyd.  Llosgwyd  y  deml 
gan  Herostratus  er  mwyn  enwogi  ei  hun,  önd  ailadeiladwyd  hi  yn 
fwy  ardderchog  yn  fuan  iawn,  Ffurfìwydyno  eglwys  gristionogol 
gan  Paul,  a  daeth  yn  dra  lluosog.  Dy^ved  traddodiad  cyfîredin 
fod  Ioan  yn  gwneud  ei  gartref  yno  wedi  gadael  Jerusalem.  Nid 
oes  yno  yn  bresenol  ond  ychydig  fythod,  yn  cael  eu  preswylio  gan 
E-oegiaid.  Dyma  y  llythyrau  pwysicaf  a  ysgrifenwyd  erioed.  Ys- 
grifenwyd  hwy  nid  yn  unig  dan  amgylchiadau  neillduol,  ond  gan 
berson  neillduol,  dim  llai  na  Christ  ei  hun.  Ac  y  maent  wedi  eu 
bwriadu  nid  yn  unig  i'r  eglwysi  a'u  derbyniasant,  ond  hefyd  i'r  holi 
eglwysi  trwy  holl  aesau  y  byd.  Mae  y  sylw  canlynol  o  eiddo  Stier 
yn  deilwng  o  ystyriaeth.  "  Er  nad  y  w  yn  briodol  cyfyngu  yr  hyn 
a  ddywedir  wrth  angel  yr  eglwys  i  un  person,  dylai  pob  angel  gofìo 
fod  cyfeiriad  ato  ef  yn  flaenaf, a  thr wyddo  ef  at  yr  eglwys.  Am  hyny 
dylai  pob  blaenor  eglwys  holi  ei  hun,  pa  fodd  y  mae  yr  hyn  a  ddy- 


20  DADGUDDIAD,    II. 

wed  yr  ysbryd  wrth  yr  eglwysi  yn  ymwneud  âg  ef  yn  bersonol. 
Heíyd,  dylai  y  duwinydd  sydd  yn  awyddu  esbonio  y  Dadguddiad 
fod  yn  fanwl  niewn  hunanymholiad  wrth  ymdrin  a'r  dechreuad 
yma,  ac  nid  ei  hystyried  yn  ddigon  i  gael  allan  gysylltiad  y  llythyrau 
yma  â'r  eglwysi  yn  gyffredinol.''     [Sayings  of  the  Eisen  Saviour]. 

Yr  hwn  sydd  yn  dal  y  saiih  seren  yn  eì  law  ddehau. — Mae  Crist  yn 
mhob  un  o'r  llythyrau  yn  gosod  ei  hun  allan  dan  gymeriad  gwa- 
hanol,  ac  ymddengys  fod  pob  cymeriad  yn  cyfateb  i  angen  a  sefyllfa 
neillduolyr  eglwys.  Dywed  Paul,  am  ei  weinidogaeth  yn  Ephesus, 
"  Canys  agorwyd  i  mi  ddrws  mawr  a  grymus,  ac  y  mae  gwrthwyn- 
ebwyr  lawer."  1  Cor.  16  :  9.  Er  hyny,  fel  y  sylwa  Brightman, 
cadwodd  Iesu  y  ser  yn  ei  ddeheulaw  mor  ddyogel  fel  na  chawsant 
ddim  niwed  yn  Ephesus.  Mewn  lleoedd  ereill  cawsant  eu  curo,  a'u 
llabyddio  â  meini ;  ond  er  i  Demetrius  godi  cynhwrf,  ni  chafodd 
Paul,  Caius,  nac  Aiistarchus  niwed.  Cafodd  Tichicus  a  Timotheus 
lonydd  yno,  ac  ymddengys  i  Ioan  gael  marw  mewn  heddwch  yno. 
Ond  heblaw  y  gwrthwynebwyr  i  gristionogaeth,  yr  oedd  yno,  yn  ol 
y  dyb  gyffredin  freintiau  neillduol  yn  perthyn  i'r  eilunaddolwyr. 
Yr  oedd  eu  duwies  Diana  wedidisgyn  o'r  nef  acyn  byw  yn  eu  plith. 
Felly  hefyd  y  mae  Iesu  Grist  yn  mhlith  ei  addolwyr  yntau,  yn  rhod- 
io  yn  nghanol  y  saith  ganwylibren  aur,  bob  amser  yn  bresenol 
gyda'i  ganlynwyr. 

Mi  a  adwaen  dy  weithredoedd — Mae  Crist  yn  adnabod  yr  eglwysi, 
nid  fel  un  yn  edrych  o  bell,  ond  fel  sylwedydd  manol  yn  ymyl. 
Beth  all  fod  yn  fwy  o  anogaeth  i  weithgarwch  nameddwl  fodllyg- 
ad  y  meistr  arnom  yn  wastadol  ?  Y  fath  sel,  ymgyflwyniad,  ac 
ysbrydolrwydd  ddylai  yr  eglwys  feddu,  gan  ei  bod  wedi  eibwriadu 
i  oleuo  y  byd  tywyll  dan  lywyddiaeth  uniongyrchol  yr  Arglwydd. 
Y  fath  ofal  ddylai  fod  yn  yr  eglwys  am  gadw  ei  chymeriad  yn  bur 
a  chadw  ei  goleuni  yn  ddysglaer,  yn  gystal  a  chadw  ei  hun  yn  ddi- 
halog,  fel  y  gallo  yr  hwn  na  fedr  edrych  ar  ddrwg  gael  hyfrydwch 
yn  ei  chymdeithas,  a  chyílawni  drwy  ei  hofferynoliaeth  yr  amcan 
daionus  oedd  ganddo  wrth  ddyfod  i'r  byd. 

Xì  elli  oddef  y  rhai  drwg — Yr  oedd  llawer  o  bethau  da  yn  eglwys 
Ephesus.  Yr  oedd  yn  cadw  dysgyblaeth  bur.  Mynai  gael  yr 
efengyl  wedi  ei  phregethu  yn  ei  phurdeb,  ac  ni  oddefai  i  neb  breg- 
ethu,  pa  enw  bynag  alwai  arno  ei  hun,  oni  byddai  yn  unol  âg  athraw- 
iaeth  Paul  ac  Ioan.  Yr  oedd  hefyd  yn  ymwrthodyn  hollol  ârhyw 
sect  wrthddeddfol  oeddynt  yn  ymollwng  fel  Balaam  i  ddrwg,  er  yn 
proífesu  da. 

Eithr  y  mae  genyf  leth  yn  dy  erhyn. — Tybia  Grotius,  Stuart,  ac  er- 
eill  mai  cariad  brawdol  yn  unig  a  olygir  wrth  y  cariad  cyntaf,  ond 
credwyf  fod  llawer  mwy  na  hyny.  Tybia  Trench  yn  dra  phriodol. 
u^Iae  y  dybiaeth  fod  gadael  y  cariad  cyntaf  yma  yn  golygu  rhyw- 
beth  heblaw  cariad  at  Dduw  a  Christ,  yn  codi  oddiar  anwybodaeth 
hollol  am  natur  bywyd  ysbrydol,  y  ffyrdd  mae  yn  deithio,  a'r  per- 
yglon  i'r  rhai  y  mae  o  an-'enrheidrwydd  yn  agored,  a'rrhai  ydynt 


Y  LLYTIIYB  AT  EGLWYS  EPHESUS.  21 

yn  aml  yn  profi  yn  angeuol  iddo.  Nid  annhebyg  fod  y  gwrthwyn- 
ebiad  i  eilunaddoliaeth  wedi  lleihau,  y  farn  uchel  am  gadwedigaeth 
o  ras  yn  unig,  a  welir  yn  llythyr  Paul  at  yr  Ephesiaid,  wedi  ei 
cholli,  yr  ymdrech  a'r  sel  am  enill  y  byd  atGrist  wedi  peidio.  Ar- 
wyddion  o  amryw  fathau  yn  dangos  nad  oedd  y  serch  at  Grist  mor 
gynes  ag  y  bu.  Mor  anaml  y  mae  un  cristion  yn  myned  trwy  y 
byd  heb  fod  hyn  yn  ei  erbyn.  A'r  hyn  mae  yr  ysbryd  yn  ei  ddy- 
wedyd  wrth  yr  eglwysi,  y  mae  yn  ei  ddywedyd  wrth  bob  dyn. 

Edifarha,  a  gwna  y  gioeithredoedd  cyntaf. — Wrth  beidio  gwerth- 
fawrogi  ffydd  yn  Nghrist  fel  sylfaen  cadwedigaeth,  mae  person  neu 
eglwys  yn  syrthio  o'i  sefyllfa  ysbrydol  anrhydeddus  i  sefyllfa  ddai- 
arol.  Dywed  Paul  wrth  y  Galatiaid  eu  bod  wedi  syrthio  oddiwrth 
ras.  Tybient  hwy  eu  bod  wedi  codi  trwy  fyned  at  y  seremoniau  fel 
moddion  bywyd,  ond  dywed  Paul  mai  wedi  myned  i  lawr  yr  oedd- 
ynt.  Mae  athrawiaeth  gras  yn  darostwng  balchder  dyn,  ond  yn 
codi  ei  natur,  trwy  ei  wneuthur  yn  gyfranog  o'r  anian  ddwyfol. 

Mi  a  symudaf  dy  ganwylTbren. — Ti  a  golli  dy  hawl  i  gael  dy  ystyr- 
ied  yn  eglwys  i  mi.  Gall  cynulleidfa  fyned  yn  mlaen  yn  unol  â 
rheol  y  Testament  Newydd  mewn  pethau  allanol,  ond  os  bydd  yn 
ddiffygiol  o  ysbryd  crefydd,  ni  bydd  yn  eglwys  Crist.  Dichon  mai 
yr  hyn  a  fygythir  yma  yw  y  byddai  i  eglwys  Ephesus  golli  y  safle 
anrhydeddus  oedd  ganddi  yn  mhlith  yr  eglwysi.  Ymddengys  ei 
bod  hi  yn  sefyíl  y  blaenaf  yn  eu  plith.  Ati  hi  yr  ysgrifenwyd  y 
llythyr  cyntaf ;  hi  hefyd  oedd  wedi  ei  hanrhydeddu  á  llythyr  oddi- 
wrth  Paul ;  ond  yn  awr  bygythir  ei  darostwng  fel  na  byddai  mwy- 
ach  yn  blaenori. 

Ond  hyn  sydd  genyt  ti,  dy  fod  ti  yn  casâu  gweithredoedd  y  Nicoìaiaid. 
— Nis  gallwn  fod  yn  sicr  pwy  oedd  y  Nicolaiaid  hyn.  A  oeddynt 
yn  sect  ynte  personau  unigol.  Tybiai  yr  hen  dadau  yn  gyfiredin 
mai  sect  oeddynt,  wedi  ei  fíurfìo  gan  Nicholas  o  Antioch,  un  o'r  saith 
diacon,  neu  rywun  arall  o'r  enw.  Mae  Alford  yn  gryf  iawn  dros 
y  farn  yma,  ond  tybia  Trench  nad  yw  Nicholas  ond  enw  Groeg  ar 
Balaam,  a  bod  y  personau  hyn  yn  cael  eu  galw  felly  oherwydd  eu 
bod  yn  dysgu  nad  oedd  dim  niwed  i  gristionogion  uno  âg  eilun- 
ífddolwyr,  fel  yr  oedd  Balaam  wedi  dysgu  Balac  i  fwrw  rhwystr  o 
flaen  meibion  Israel.  Nid  oedd  y  Nicolaiaid,  gan  hyny,  yn  sect 
yn  nyddiau  yr  Apostolion,  ond  enw  ar  y  rhai  yn  ol  cynllun  Balaam 
a  geisient  ddwyn  i  mewn  gau  ryddid,  rhyddid  y  cnawd  i  eglwys 
Dduw. 

Tr  hwn  sydd  yn  gorchfygu  y  rhoddaf  iddo  fwyta  o  bren  y  lywyd. — 
Ymddengys  i  mi  fod  Crist  nid  yn  unig  yn  cyfateb  o  ran  ei  gymer- 
iad  i  sefyllfa  ac  angen  yr  eglwys,  ond  fod  ganddo  hefyd  wobr  sydd 
yn  cyfateb  i  sefyllfa  pob  eglwys  Yn  Ephesus  yr  oedd  y  Nicola- 
iaid,  fel  Balaam  gynt,  yn  dysgu  fod  rhyw  hyfrydwch  neillduol  i 
gael  wrth  fwyta  yn  y  gerddi  bethau  wedi  eu  haberthu  i'r  dduwies 
Diana,  am  hyny  yr  addawa  Crist  i'r  rhai  sydd  yn  medru  gorchfygu 
y  brofedigaeth  hono  ac  ymwrthod  â  phleserau  eilunaddoliaeth  gael 


22  DA.DGUDDIAD,    II. 

bwyta  o  bren  y  bywyd  yn  nghanol  Paradwys  Duw.  Nid  annhebyg 
fod  yma  hefyd  amcan  neillduol  i  galonogiy  saint  yn  Ephesus.  Un-^ 
waith  y  collodd  Adda  ei  le  cauwydy  fîordd  am  byth  rhag  iddo  estyn 
ei  law  mwyach  at  bren  y  bywyd.  Ond  er  fod  eglwys  Ephesus  wedi 
colli  ei  chariad  cyntaf  caifî  pwy  bynag  a  edifarhäo  fyned  i  mewn 
at  bren  y  bywyd,  nid  yn  Eden  ond  mewn  sefyllfa  lawer  gwell,  yn 
nghanol  Paradwys  Duw.  Mae  yn  fîaith  bur  hynod  fod  yr  holi 
addewidion  a  wneir  yn  y  saith  llythyr  yma  yn  cael  eu  hail  gotîau 
mewn  rhanau  ereill  o'r  llyfr.  Bwyta  o  bren  yBywyd,  Pen.  22  :  2, 
14,  19.  Dihangfa  rhag  yr  ail  farwolaeth,  Pen.  20  :  14  a  21  :  8. 
Ysgrifenu  yr  enw  newydd,  Pen.  14 :  1.  Llywodraethu  ar  y  cen- 
hedloedd,  Pen.  20:4.  Y  seren  fore,  Pen.  22  :  16.  Enw  wedi  ei 
ysgrifenu  yn  llyfr  y  bywyd,  Pen.  13:  8a20:  15.  Dinasyddiaeth 
yn  y  Jerusalem  newydd,  Pen.  21 :  10  a22  :  14.  Eistedd  ar  orsedd- 
fainc,  Pen.  4  :  4.  Eel  hyn  mae  yn  amlwg  fod  cysylltiad  agos 
rhwng  holl  ranau  y  llyfr,  a  bod  y  llythyrau  hyn  wedi  eu  bwriadu 
i'r  holl  eglwysi. 

GWEESI. 

1.  Mae  Iesu  Grist  yn  sylwi  yn  fanwl  iawn  ar  bob  peth  sydd  yn 
myned  yn  mlaen  yn  yr  eglwys.  aMi  a  adwaen  dy  weithredoedd." 
Mae  yn  edrych  nid  o  bell  ond  yn  ymyl.  Gŵyr  ansawdd  pob  calon, 
a  rhydd  i  bob  un  fel  y  byddo  ei  waith. 

2.  Mae  yn  farnwr  hollol  anmhleidiol.  Ehydd  ganmoliaeth  am 
bob  da,  a  chondemnia  bob  drwg.  Nid  meistr  caled  ydyw,  yn  troi 
draw  oddiwrth  unrhyw  gynygion  i'w  wasanaethu,  osna  byddant  yn 
berffaith,  ond  canmola  y  da  lleiaf.  Oni  ddylai  y  fath  feistr  gael  ei 
wasanaethu  yn  ffyddlon  ? 

3.  Y  mae  yn  condemnio  yr  hyn  a  ystyrir  gan  lawer  ynhollol  ddi- 
bwys.  Siaradwn  ni  am  golli  y  cariad  cyntaf  fel  peth  i'w  ddysgwyl 
yn  mhob  dyn.  Ond  y  mae  Crist  yn  condemnio  hyny  mewn  eglwys, 
ac  yr  oedd  ei  holl  weithredoedd  bron  yn  berffaith. 

4.  Ni  foddlonir  ef  gan  unrhyw  fesur  o  ragoriaethau,  tra  byddo 
unrhyw  ddiffyg  yn  aros.  Yr  oedd  y  ganmoliaeth  i'r  eglwys  hon 
mor  uchel  fel  na  ddysgwyliem  ddim  ond  canmoliaeth.  Ond  tra  yr 
oedd  un  diffyg  rhaid  ymroi  ei  gwella. 

5.  Ni  wna  dim  ond  gwir  edifeirwch  ei  foddloni  am  golli  y  cariad 
cyntaf.     Edifarha,  onide. — Nid  oes  un  esgus  i  fod. 

PENNOD    II:     8—11. 

Y     L  L  r    :    -J  1   B     A  T     EGLWÎS     SIYIINA. 

8  Ac  at  aügel  yr  eglwys  sydd  yn  Smyrna,  ysgrifcna;  Y  pGthau  hyn  y  maey  eyntaf 
a'r  diweddaf.  yr  hwn  a  fu  farw  ae  sydd  fy  w,  yn  eu  dy  wedyd ; 

9  Mi  a  adwaen  dy  weithredoedd  di,  a'th  gyatudd,  a'th  dlodi  (eithr  cyfoethog  wyt)  ac 
mi  a  adicaen  gabledd  y  rhai  sy  yn  dywedyd  eu  bod  yn  Iuddcwon,  ac  nid  ydynt  ond 
synagog  Satan. 

10  ]NTac  ofna  ddim  o'r  pethau  yr  ydç^t  i'w  dyoddef.     Welo,  y  cythraul  a  fwrw  rai  o 


X  LLYTHYR  AT  EOLWYS  SMYENA.  23 

honoch  chwi  i  garchar,  fel  y'ch  profer  ;  a  chwi  a  gewch  gystudd  ddeng  niwrnod.     Bydd 
flfyddlon  hyd  angeu,  ac  mi  a  roddaf  i  ti  goron  y  bywyd. 

11  Yr  hwn  sydd  ganddo  glust,  gwrandawed  beth  y  mae  yr  Ysbryd  yn  ei  ddywedyd 
wrth  yr  eglwysi ;  Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  ni  chaiffddim  niwed  gan  yr  ail  farwolaeth. 

Mae  Smyrna  yn  hen  ddinas  ar  lan  y  môr.  Gorwedda  gerllaw  yr 
afon  Meles.  Honir  gan  rai  mai  yno  y  ganwyd  Homer.  Gwnaeth 
cyfleusderau  ei  phorthladd  hi  yn  un  o'r  lleoedd  gorau  am  fasnach 
yn  y  wlad.  Mae  ei  phoblogaeth  yn  awr  tua  chwech  neu  saith  ugain 
mil,  yn  gymysg  o  Roegiaid,  Tyrciaid,  Armeniaid,  Iuddewon,  ac 
Europeaid.  Mae  y  Tyrciaid  wedi  llwyr  ddyfetha  pob  math  o  gref- 
ydd  bron  ond  Mahometiaeth  o'r  lle. 

Ypethau  hyn  y  mae  y  cyntaf  a?r  diweddaf  yr  hwn  afufarw  ac  sydd 
fyw  yn  eu  dywedyd. — Yr  oedd  eglwys  Smyrna  yn  cael  ei  blino  gan 
elyn  ag  o©dd  yn  hen  iawn,  sef  Satan,  yr  hen  Sarff.  Mae  wedi  cael 
oesoedd  o  brofìad  pa  fodd  i  ddrygu  yr  eglwys,  a  diau  ei  fod  wedi 
dysgu  llawer  trwy  y  profìad  hwnw.  Ond  er  fod  Satan  yn  hen,  yr 
oedd  Crist  yn  bodoli  o'i  flaen,  ac  y  mae  i  deyrnasu  ar  ol  iddo  ef  or- 
fod  rhoddi  ei  waith  i  fyny.  Efe  oedd  llywydd  cyntaf  y  crëad,  a 
bydd  iddo  barhau  i  deyrnasu  pan  fyddo  pob  cydymgeisydd  a  gwrth- 
wynebwyr  wedi  eu  llwyr  ddarostwng.  Yr  oedd  rhywrai  yn  Smyr- 
na  yn  cael  eu  bygwth  â  marwolaeth,  ond  yr  oedd  Iesu  wedi  marw, 
er  hyny  yr  oedd  yn  fyw,  ac  yn  gallu  addaw  coron  y  bywyd  i'r  rhai 
a  fyddent  farw  er  ei  fwyn. 

Mi  a  adwaen  dy  weühredoedd. — Yr  oedd  sefyllfa  allanol  eglwys 
Smyrna  yn  bur  annymunol,  ond  oddifewn  yr  oedd  yn  gymeradwy 
yn  ngolwg  y  Pen  ei  hun.  Nis  gwyddom  pa  un  ai  tlodion  oedd  y 
rhai  a  unasant  âg  eglwys  Smyrna  gan  mwyaf,  neu  ynte  wedi  cael 
eu  tlodi  gan  erlidigaethau  ac  amgylchiadau  oeddynt.  Ondyr  oedd- 
ynt  yn  gyfoethog  mewn  gras  a  chanddynt  drysor  yn  y  nef.  I  lygad 
dynol  nid  oedd  dim  yn  ymddangos  ond  tlodi,  ond  i  lygad  yr  Holl- 
wybodol  ymddangosai  anfeidrol  gyfoeth. 

gynagog  Satan. — Cynulleidfa  yn  addoli  Satan.  Iuddewon  mewn 
proffes,  a  chythreuliaid  mewn  gweithreá.  Dywedai  Crist  wrth  yr 
Iuddewon,  "  O'ch  tad  diafol  yr  ydych,"  ac  yma  dywed  mai  Satan 
oedd  eu  Duw.  Cawn  yr  un  pwnc  eto  tua  dechreu  y  ddeuddegfed 
bennod  lle  dynodir  yr  Iuddewon  fel  yn  ddigon  drwg  i  gael  eu  galw 
yn  Satan. 

Chwi  a  gewch  gystudd  ddtng  niwrnod. — Mae  diwedd  i  holl  dywydd 
garw  yr  eglwys,  weithiau  nid  yw  yn  parhau  ond  megis  dros  bryd- 
nawn.  Erbyn  y  bore  y  bydd  gorfoledd.  Brydiau  eraill  pan  fo'r 
byd  a'r  diafol  ar  eu  gorau,  gall  barhau  ddeng  niwrnod.  Ond  deg 
y w  rhifedi  eithaf  y  byd  a'r  diafol.  Ni  phery  ddim  yn  hwy  nag  y 
barno  pen  yr  eglwys  yn  angenrheidiol.  "  Canys  efe  a  eistedd  fel 
purwr  a  glanhäwr  arian  ag  a  bura  feibion  Lefì."  Mae  y  trysorau 
yn  rhy  werthfawr  iddo  eu  gadaelheb  ofalu  am  danynt,a  chyn  gynted 
ag  y  dechreuont  adlewyrchu  ei  ddelw,  bydd  eu  tywydd  garw  ar  ben. 

Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu. — Er  y   gall  parhau  yn  ffyddlon  jm 


24  DADGTJDLIAD,    II. 

ngwasanaeth  Crist,  achosi  marwolaeth  naturiol,  bydd  pwy  bynag  a 
barhäo  yn  ffyddlon  yn  ddyogel  rhag  yr  ail  farwolaeth.  Pwy  byn- 
ag  a  fedro  farnu  pethau  yn  ol  yr  ysbryd,  sicr  yw  y  dewisa  y  llwybr 
sydd  yn  arwain  i'r  farwolaeth  gyntaf  yn  hytrach  na'r  ail.  Mae 
rhywbeth  difrifol  iawn  yn  dyfod  i'r  golwg  yma.  Nid  angeu  yw 
diwedd  pob  peth  i  ddyn.  Mae  bywyd  ar  ol  angeu  i'r  cristion,  ac  y 
mae  marwolaeth  ar  oì  angeu  i'r  annuwiol.  "  Llyn  yn  llosgi  o  dân  a 
brwmstan,  lle  nad  yw  eu  pryf  hwynt  yn  marw  na'r  tânyn  diffodd." 

GWEESI. 

1.  Mae  gwahaniaeth  mawr  rhwng  barn  Crist  a'r  eiddo  y  byd  am 
eglwys.  Mae  y  byd  yn  gyfîredin  yn  cyfeiliorni,  ac  y  mae  yr  eglwys 
yn  aml  yn  camsynied  wrth  fTurfìo  barn  am  dani  ei  hun,  Mor  aml 
y  clywir  y  geiriau  eglwys  gyfoethog,  eglwys  barchus,  ac  y  mae  yr 
eglwys  yn  barnu  ei  bod  mewn  sefyllfa  lewyrchus  pan  fyddo  y  capel 
yn  llawn,  yr  aelodau  yn  lluosog,  ac  yn  neillduol  yn  gyfoethog. 
Dichon  nad  yw  yslpryd  gweddi  yn  uchel,  na'r  dychweliadauyn  aml, 
ychydig  o  awydd  sydd  am  ledaenu  crefydd  dros  y  byd.  Mae  eglwys 
arall  yn  y  gymydogaeth  yn  fwy  gweithgar,  yn  fwy  haelionus  yn  ol 
ei  gallu,  ac  yn  fwy  ysbrydol,  ond  pobl  dlodion  ydynt.  Gwir  medd 
Crist,  y  maent  yn  dlodion,  ond  y  maent  yn  gyfoethog  hefyd.  Tra 
y  dywed  wrth  y  llall,  ni  wyddost  dy  fod  yn  resynol,  yn  dlawd,  yn 
ddall,  ac  yn  noeth. 

2.  Gelynion  gwaethaf  yr  eglwys  yn  mhob  oes  yw  rhith-grefydd- 
wyr.  Pa  un  bynag  ai  Iuddewon  mewn  enw  neu,  gristionogion 
mewn  enw.  Dengys  holl  hanes  yr  egiwys  fod  mwy  o  saint  wedi 
eu  lladd  gan  grefyddwyr  proffesedig,  na  chan  elynion  cyhoeddus. 

3.  Mae  y  diafol  yn  wastad  ar  ei  orau  yn  rhwystro  a  blino  yr  eg- 
lwys.  Nid  yw  yn  gorphwys  un  amser.  Mae  yr  elyniaeth  sydd  yn 
ei  galon  yn  erbyn  hâd  y  wraig  mor  gryf  fel  nad  yw  yn  bosibl  iddo 
gael  digon  o  ddial  arnynt.  Cysur  mawr  i  eglwys  ydyw  na  all  Sat- 
an  wneud  dim  heb  ganiatad  pen  yr  eglwys. 

4.  Ffyddlondeb  yw  y  peth  mawr  i  sicrhau  i'r  cristion  ei  wobr. 
Wedi  i  ni  wneud  yr  oll  a  allwn  yn  y  byd  hwn,  gweision  anfuddiol 
ydym.  Nid  oes  angen  ein  gwasanaeth  ar  Dduw,  ondy  mae  yn  can- 
iatau  i  ni  weithio  yn  fwy  er  parotoi  ein  hunain  i  ddèrbyn  y  deyrn- 
as,  nac  er  mwy^i  enill  dim.  Er  hyny  pa  beth  bynag  a  wnelom 
oddigerth  i  ni  barhau  hyd  y  diwedd,  aiff  y  gwaith  yn  ofer.  Bydd 
ffyddlon  hyd  angeu. 

PENNOD  II:    12—17. 

Y     LLYTHYE     A  T     EGLWYS     PERGAMTJS. 

12  Ac  at  angcl  yr  cglwys  sydd  yn  Pergamus,  ysgrifena;  Y  pethau  hyn  y  mae  yr 
hwn  sydd  ganddo  y  clcddyf  ll}rm  daufiniog,  yn  cu  dywcdyd  ; 

13  Mi  a  adwaen  dy  weithrcdoedd  di,  a  pha  le  yr  wytryn  trigo  ;  sf-flle  mae  gorsedd- 
fainc  Satan  :  ac  yr  wyt  yn  dal  fy  enw  i,  ac  ni  wedaist  fy  ffydd  i,  íe,  yn  y  dyddiau  y  bu 
Antipas  yn  ferthyr  ffyddlon  i  mi,  yr  hwn  a  laddwyd  yn  cich  plith  chwi,  lle  y  mae  Satan 
yn  trigo. 


i    LLYTíIYB  át  eglwy»  pergamus.  25 

14  Eithr  y  rnae  gcnyf  ychydig  bethau  yn  dy  erbyn  di,  oblegid  fod  genyt  yno  rai  yn 
dal  athrawiaeth  Balaam,  yr  hwn  a  ddysgodd  i  Balac  fwrw  rhwystr  ger  bronmeibion  Is- 
rael,  i  fwyta  pethau  wedi  eu  haberthu  i  eilunod,  ac  i  odinebu. 

15  Felly  y  mae  genyt  titliau  hefyd  rai  yn  dal  athrawiaethy  Xicolaiaid,  yr  hyn  beth 
yr  wyf  fi  yn  ei  gasílu. 

16  Edifarha ;  ac  os  amgen,  yr  wyf  fi  yn  dyfod  atat  ar  fryp,  ac  a  ryfelaf  yn  eu  herbyn 
hwynt  â  chloddyf  fy  ngenau. 

17  Yr  hwn  sydd  ganddo  glust,  gwrandawed  beth  y  mae  yr  Ysbryd  yn  ei  ddywelyd 
wrth  yr  eglwysi ;  I'r  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  y  rhoddaf  iddofw^tao'r  msnna  cuidied- 
ig,  ac  a  roddaf  iddo  gareg  wen,  ac  ar  y  gareg  enw  newydd  we  li  ei  ysgrifenu,  j{  hwn 
nid  edwyn  neb,  ond  yr  hwn  sydd  yn  ei  dderbym. 

Prif  ddinas  y  rhan  Eufeinaidd  o  Asia  oedd  Pergarnus  yn  gorwedd 
ar  lan  yr  afon  Caicus.  Ehoddodd  Eumenus  brenin  Pergamus  gym- 
orth  mawr  iawn  i'r  Ehufeiniaid  yn  erbyn  Antiochus  brenin  Syria, 
ac  mewn  ad-daliad  rhoisant  hwythau  diriogaethau  helaeth  iddo  ef 
at  ei  dèyrnas  ei  hun.  Ffurfìodd  lyfrgell  fawr,  tebyg  i  un  Ptolemy 
yn  Alexandria.  Cynwysai  ddau  can  mil  o  gyfrolau.  Dywedir  mai 
efe  ddechreuodd  ddefnyddio  croen  at  ysgrifenu,  o  herwydd  i  Ptol- 
emy  wrthod  rhoddi  Papyrus  iddo  o'r  Aifft.  Phoddodd  brenin  diw- 
eddaf  Pergamus  ei  deyrnas  i'r  Ehufeiniaid  yn  ei  ewyllys  gan  eifod 
yn  ddiblant.  Ehoddodd  Pompey  y  llyfrgell  i  Cleopatra  yr  hon  a'i 
cludodd  i  Alexandria  lle  y  llosgwyd  hi  gyda'r  llyfrgell  fawr  oedd 
yno  eisoes  trwy  orchymyn  Caliph  Mahometaidd.  Mae  Pergamus 
yn  ddinas  o  gryn  faintioli  yn  bresenol  yn  cael  ei  phreswylio  gan 
Dyrciaid  a  rhyw  dair  mil  o  gristionogion  mewn  enw. 

Cleddyf  llym  dau  finìocj. — Tebyg  fod  yma  gyfeiriad  at  yr  angel 
hwnw  a'i  gleddyf  a  safodd  ar  ffordd  Balaam,  gynt.  Aeth  Balaam 
yn  mlaen  y  pryd  hwnw  heibio  i'r  cleddyf,  ond  ar  olhynylladdwyd 
ef  â'r  cleddyf  am  iddo  geisio  bwrw  rhwystr  ar  ffordd  pobl  Dduw. 
Pelly  mae  gan  Iesu  eto  gleddyf  à'r  hwn  y  dyfetha  efe  y  crefyddwyr 
diffrwyth  sydd  yn  blino  yr  eglwys,  a'r  rhai  sydd  yn  ceisiö  tynu  y 
saint  ar  gyfeiliorni. 

Lle  y  mae  gorseddfainc  Satan. — Ond  y  mae  Crist  yn  barod  i  gyd- 
ymdeimlo.  Archoffeiriad  mawr  ydyw,  fe  wyddai  yn  dda  nad  oedd 
Pergamus  yn  lle  manteisiol  i  fyw  yn  dduwiol,  yr  oedd  wedi  bod 
am  oesoedd  yn  nodedig  am  ei  chyfoeth  a'i  gloddest.  Yr  oedd  yn 
llawn  o  demlau  eilunod  a  phob  math  o  ddrygioni.  Yr  oedd  yr  eil- 
unaddolwyr  wedi  gwneud  eu  gorau  i  rwystro  Cristionogaeth  i  enill 
tir  yno.  Ond  yr  oedd  yr  eglwys  wedi  sefyll  yn  gadarn,  a  gwrth- 
wynebu  hyd  at  waed  heb  wadu  y  ffydd  ;  yr  oedd  un  o  honynt,  Anti- 
pas  wedi  myned  yn  Ferthyr,  yr  hyn  yn  ddiau  a  fu  yn  foddion 
ychwanegiad  i  ysbrydolrwydd  a  rhif  yr  eglwys.  Nis  gwyddom  pwy 
na  pha  beth  oedd  Antipas,  ond  yr  oedd  yn  un  o'r  rîyddloniaid  ac 
yn  hollol  adnabyddus  yn  yr  eglwys.  Yr  oedd  yr  eglwyswedi  cyn- 
yddu  mewn  rhif  a  dylanwad  er  dyddiau  Artipas,  yr  erlidigaeth 
wedi  chwythu  heibio,  er  hyny  nid  oedd  ynddiberygl,  yr  oeddafiech- 
yd  oddifewn.  Yr  oedd  yno  rywrai  fel  Balaam  gynt,  yn  arwain  y 
-saint  oddiwrth  eu  purdeb  a'u  santeiddrwydd,  i  addoli  delwau,  trwy 
eu  gwahodd  i'r  gwleddoedd  a'u  perswadio  nad  oedd  dim  niwed 


26  DADGUDDIAD,    II. 

mewn  bwyta  pethau  wedi  eu  haberthu  i  eilunod.  Dy wed  Irenseus, 
fod  rhai  nid  yn  unig  yn  bwyta  pethau  wedi  eu  haberthu  i  eilunod, 
gan  ymffrostio  nad  oeddynt  mewn  un  modd  yn  cael  eu  halogi,  ond 
hefyd  eu  bod  yn  blaenori  yn  y  gwleddoedá  paganaidd. 

Mi  a  ymladdaf  yn  eu  herlyn  a  chleddyf  fy  ngenau. — Mae  yr  eglwys 
yn  medru  llwyddo  dan  erlidigaeth,  ond  unwaith  y  delo  eyfeiliornad- 
au  iddi  mae  yn  debyg  iawn  o  farw,  ae  y  mae  yn  peri  i'r  hwn  sydd 
a'r  cleddyf  llym  dau  üniog  ddigio.  Peth  peryglus  iawn  yw  peri  i 
Dduw  gymeryd  ymaith  ei  ysbryd,  ond  llawer  gwaeth  yw  peri  iddo 
ddigio  a  rhyfela  yn  ein  herbyn.  Gwell  i'r  eglwys  arfer  y  dysgybl- 
aeth  llymaf  a  dylyn  y  rheolau  caethaf  na  dyoddef  cosb  y  cleddyf 
sydd  yn  cyrhaedd  trwodd  hyd  wahaniad  yr  enaid  a'r  ysbryd. 

Tr  hwn  sydd  yn  gorchfygu. — Mae  y  rhai  a  ddysgant  athrawiaeth 
Balaam  yn  addaw  i  chwi  bethau  dymunol,  ond  yr  wyf  fì  yn  rhoddi 
manna  nefol  a  chyda  hyny  gareg  wèn  yn  rhoddi  hawl  i  ddya  ifwyn- 
hau  pethau  na  fedr  neb  ond  efe  ei  hun  byth  ganfod  eu  gwir  werth. 
Mae  cryn  anhawsdra  i  esbonio  y  darn  yma.  Beth  a  olygir  wrth 
roddi  y  manna  cuddiedig  a'r  gareg  wèn  t  Ymddengys  yn  bur  deb- 
ygol  fod  y  manna  cuddiedig  yn  cyfeirio  at  y  crochan  aur  a'r  mantía 
oedd  wedi  ei  guddio  yn  yr  Arch.  Tybia  Trench  fbd  y  gareg  wèn 
yn  cyfeirio  at  ryw  gareg  werthfawr  oedd  ofewn  dwyfroneg  cyfìawn- 
^er — dichon  yr  Urim  a'r  Thumim.  Wedi  hyny  mae  dyryswch  yn 
nghylch  yr  enw  newydd  yr  hwn  nid  edwyn  neb  ond  yr  hwn  sydcl 
yn  ei  dderbyn.  Ai  hyn  oedd  yn  gwneud  y  gareg  wèn  yn  werth- 
fawr  ?  Ai  enw  Crist,  enw  Duw,  neu  enw  y  derbynydd  oedd  yn  ys- 
grifenedig  arni  ?  Ymddengys  fod  esbonwyr  yn  anghofìo  fod  yma 
gyfeiriad  at  y  weithred  neillcluol  hond  o  eiddo  Phinëas  mabEleazer. 
Yn  ei  sel  dros  Dduw  lladdodd  Zimri  a  Chaslir,  y  tywysog  Israelaidd 
a'r  dywysoges  o  Midian  yr  hon  oedd  ef  yn  arwain  i  gynulleidfa  yr 
.  Arglwydd.  Am  y  weithred  hono  aeth  I)uw  i  gyfamod  âg  ef  ac  a'i 
gwnaeth  ef  a'i  had  yn  Archofîeiriaid  hycl  by th.  Dyma  ynte  sylfaen 
yr  addewid,  yr  hon  sydd  yn  rhagori  llawer  ar  y  cysgod.  Yr  oedd 
gan  Phinëas  hawl  i  fyned  i'r  lle  yr  oedcl  y  manna  cuddiedig,  ond 
caifî  yr  hwn  a  orchfygo  ddylynwyr  Balaam  yn  Pergamus  fwyta  o'r 
manna  cuddiedig.  Cafocld  Phinëas  v>dsgo  yr  Urim  a  Thumim  am 
dymor,  a'u  rhoddi  i'ẅ  fab  ar  ei  ol.  Ond  yr  hwn  a  wisgir  yn  Per- 
gamus  ni  bydd  raid  iddo  byth  adael  ei  wisg  i  arall.  Bydd  yn  ofTeir- 
iad  yn  dragywydd  ac  ni  chymer  arall  ei  swydcl  ef.  Ni  chaiff  neb 
byth  gyfle  i'w  hadnabod  oncl  efe  ei  lum. 

GWERSI. 

1.  Mae  rhai  lleoedd  yn  llawer  mwy  anfanteisiol  nag  ereill  i  fyw 
yn  dduwiol  ynddynt.  Mae  dyn  yn  greadur  cymdeithasol,  ac  felly, 
yn  agored  1  gael  ei  ddylanw  adu  gan  ei  gyd-ddyner  drwg  neu  er  da 
Dengys  hyn,  ei  focl  yn  bwysig  i  ddynion  crefycldol  ystyried,  pa  sef- 
yllfa  a  ddewisant  i  íÿw  ynddi  ac  yn  mhlith  pa  fath  gymdeithion  y 


Y  LLYTHYIt  AT  EGLWYS  TIIYATTRA.  27 

byddant  yn  ymdroi.     Mae  llawer  iawn  o  bobl  ieuainc  wedi  colfíeu 
crefydd  wrth  fyned  i  fyw  i  deuluoedd  annghrefyddol. 

2.  Mae  Iesu  Grist  yn  cael  ei  íbddloni  yn  well  yn  aml  pan  fyddo 
eglwys  mewn  ty  wydd  garw,  na  phan  fyddo  mewn  ty wydd  teg.  Yr 
oedd  eglwys  Pergamus  yn  enwog  iawn  o  ran  ííÿdd  yn  amser  yr  er- 
lidiga  )th,  ond  nid  gystal  wedi  i  bob  peth  ddyfod  yn  fwy  dymunol. 

3.  O'r  holl  gau-athrawiaethau  ydynt  yn  dyfod  i'r  eglwys,  yrhai 
sydd  yn  dysgu  nad  oes  dim  niwed  mewn  cydymfturfioa'r  byd  yw  y 
mwyaf  peryglus.  Mae  rhyw  bechodau  yn  mhob  ardal  braidd  yn 
ddiddrwg,  os  nad  yn  anrhydeddus.  Mae  yn  bwysig  iawn  i'r  eglwys 
allu  condemnio  y  rhai  hyny  yr  un  fath  a'r  rhai  ydynt  yn  adgas  yn 
yr  ardal.  Nid  y w  deddf  Duw  yn  cyfnewid  gydag  amgylchiadau 
ond  mae  Uawer  o  grefyddwyr  yn  ymddwyn  fel  pe  credent  ei  bod. 
Clywir  dynion  yn  dadleu  dros  ryfel,  masnachu  ar  y  Sabbath,  & 
chaethfasnach,  acyn  cymeryd  rhanynddynt  er  yn  profíesu  ofni  Duw 
a  chadw  ei  orchymynion. 

4.  Vae  goddef  dynion  annuwiol  yn  yr  eglwys  yn  bechod  mawr 
yn  erbyn  Duw.  Bwriedir  pob  eglwys  i  fod  yn  oleuni  i'r  byd.  Rhaid 
i  bob  athrawiaeth  oleuo  trwy  ei  gweithredoedd.  Yr  efengyl  y w  y  gol- 
eu  a'r  eglwys  yw  y  gwydr  trwy  ba  un  y  mae  y  goleu  yn  cael  ei 
ddangos.     Os  bydd  y  gwydr  yn  afian  tywylla  y  goleu. 

5.  Ér  y  gall  dynion  llygredig  ddianc  rhag  cerydd  yn  yr  eglwys 
eto  ni  ddiangant  rhag  coso  yr  hwn  sydd  yn  meddu  y  cleddyf  dau 
finiog. 

PENNOD   II:    18-29. 

Y     LLYTHYR     AT     EGLWYS     THYÀTIRA. 

18  Ac  at  angel  yr  eglwys  sydd  yn  Thyatira,  ysgrifena ;  Y  pethau  hyn  y  mae  Mab 
Duw  yn  eu  dywedyd,  jv  hwn  sydd  â'i  lygaid  fel  fflam  dân  a'i  draed  yn  debyg  i  bres 
coeth ; 

19  Rfi  a  adwaen  dy  woithredoedddi.  *.'th  gariad,  a'th  Wüsanae'h,  a'th  ffydd,  a'tü  am 
ynedd  dí,  a'th  weithredocdd ;  a  bod  y  rhai  diweddaf  yn  fwy  nâ'r  rhai  cyntaf. 

20  Eithr  y  mae  genyf  ychydig  bethau  yn  dy  erbyn,  obbgid  dy  fod  yn  gadael  i'r 
wraig  hono  Jezelel,  yr  hon  sydd  yn  ei  galw  ei  hun  yn  broffwydes,  ddj-sgu,  a  thwyllo 
fy  ngwiisanacthwyr  i  odinebu,  mo  i  fwyia  |x:thau  wedi  eu  haberthu  i  eilunod. 

21  Á«î  mi  a  roddais  iddi  amser  i  edifnrhâu  am  ei  godin^b  ;  ac  LÌd  edifarhaodd  hi. 

22  Wele,  yr  wyf  fi  yn  ei  bwrw  hi  ar  wely,  a'r  rhai  sydd  yn  godinebu  gyd  a  hi,  igys- 
tudd  mawr,  onid  edifarhant  am  eu  gweithredoedd. 

23  A'i  phlant  hi  a  laddaf  â  marwolaeẃ  :  a'r  holl  eglwysi  a  gant  wybod  mai  myfiyTf 
yr  hwn  sydd  yn  chwilio  yr  arenau  a'r  calonau  :  ac  mi  a  roddaf  i  bob  un  o  hofioch  yn  ol 
eit-h  g-ne-thredoedd 

24  E  .hr  wrthyc.h  chwi  yr  wyf  yn  dyw*dyd,  ac  wrth  y  lleill  yn  Thyatira,  Y  sawl  nid 
oes  gan.luynt  y  ddysgeidìaeth  hon,  a'r  rhai  ni  adnabuant  ddjfnderau  Satan,  fel  y  dy- 
wed  «nt ;  ni  fwriaf  arnoch  faich  arall. 

25  E  ihr  yr  hyn  sydd  genych,  deliwch  hyd  oni  ddelwyf. 

26  A'r  hwn  sydd  yngorchfygu,  ac  yn  cadw  fy  ngweithredoedd  hyd  y  diwedd,  mi  a 
roddaf  iddo  awdurdod  a.r  y  oenedloedd : 

27  (Ac  efe  a'u  bugeiliahwy  â  gwíalen  haiarn  :  fel  llestri  pridd  y  dryllir  hwynt;)  fei 
y  derbyaiais  inau  gan  fy  nhad  : 

28  Ac  mi  a  roddaf  iddo  y  seren  fore. 

29  Yr  hwn  sydd  ganddo  glust,  g^wandawed  beth  y  mae  yr  Ysbryd  yn  ei  ddywedyd 
wrth  yr  eglwysi. 


28  DADGT7DDIA.D,    II. 

Dinas  yw  Thyatira  yn  Àsia  leiaf,  tua  thaithdiwrnod  o  Pergamus. 
Yr  oedd  Lydia,  yr  hon  a  argyhoeddwyd  gan  Paul  yn  Philippi,  yn 
enedigol  o  Thyatira.  Dichon  mai  hi  fu  yn  foddion  i  anfon  yr  efeng- 
yl  yno  gyntaf.  0  leiaf  aeth  yno  yn  dra  buan,  a  fTurfìwyd  eglwys 
Weithgar  a  bywiog  yno  yn  oes  yr  Apostolion. 

Yr  hwn  sydd  aH  lygaid  felfflam  dan. — Yr  oedd  graddau  o  lygredd 
dirgelaidd  yn  eglwys  Thyatira,  *am  hyny  mae  Iesu  a'i  draed  fel 
pres  coeth,  fel  na  alio  llygredd  eu  difwyno  pan  yn  rhodio  oddiam- 
gylch,  a'i  lygaid  fel  fflam  dân  yn  medru  treiddio  drwy  y  pethau 
mwyaf  dirgelaidd  a  chanfod  y  lleoedd  tywyllaf. 

ILi  a  adwaen  dy  wtilfareaoedd. — Yr  oedd  gwelliant  amlwg  yn  yr 
eglwys  hon  gyda  golwg  ar  weithredoedd  da,  ac  amryw  rasusau 
ereill,  ond  ymddengys  fod  teimlad  caredig  at  y  frawdoliaeth  wedi 
gorchfygu  y  cariad  at  burdeb.  Mae  yn  deilwng  o  sylw  nad  yw  ym- 
ddangosiadau  a  chysylltiadau  yn  un  rhwystr  i  Grist  ein  hadnabod 
yn  drwyadl. 

Ywraig  hono  Jezelel. — Yn  ol  y  Groeg  dy  wraig.     Tybia  Bloomfìeld 
a  Trench  nad  oes  digon  o  brofìon  dros  gywirdeb  y  darlleniad  yma, 
ond  y  mae  Alford  a  Tischendorf,  pa  rai  a  ddylent  wybod  yn  well, 
yn  barnu  fod  yr  awdurdod  yn  fwy  dros  |nag  yn  erbyn  darllen  dy 
wraig.     Ond  beth  a  olygir  wrth  hyn  ?  Gwraig  pwy  ydoedd  ?    Gwraig 
yr  angel  neu  ynte  un  o  ddylanwad  mawr  yn  yr  eglwys  ?     Tebygol 
mai  yr  olaf.     Dynes  yn  gwneud  honiadau  mawrion  fel  profíwydes, 
ac  yn  cael  dylanwad  ar  lawer,  a  thrwy  y  dylanwad  hwnw  yn  eu 
harwain  i  gyfeiliornadau  niweidiol.     Bernir  fod   ei  hathrawiaeth 
yn  debyg  i'r  eiddo  Balaam,  a  ddysgid  gan  y  Nicolaiaid,  ac  mai  ar- 
wain  dynion  yn  ol  at  eilun-addoliaeth  oedd  ei  phechod,  yr  un  fath 
a  Jezebel,  gwraig  Ahab.     Gan  ei  fod  yn  drasicrmai  oddiwrth  Jez- 
ebel,  gwraig  Ahab,  y  cymerwyd  yr  enw,  nid  yw  o  bwysam  i  ni  gael 
rhyw  un  person  yn  cyfateb  i'r  enw  yn  Thyatira,  ar  yr  un  pryd  mae 
yn  bur  debygol  fod  yma  gyfeiriad  at  ryw  ddysgawdwr  o   bwys  a 
dylanwad.     Fel  yr  oedd  Balaam  wedi  bod  unwaith  yn  cynyg  troi 
Tsrael  at  eilun-addoliaeth  yr  oedd  Jezebel  wedi  bod  yn  fwy  llwydd- 
ianus  mewn  oes  ddiweddarach.     Cyn  ei  hamser  hi  yr  oedd  Israel 
yn  addoli  y  lloi  aur  fel  arddangosiad,  yn  eu  tyb  hwy,  o'r  gwir  Dduw, 
ond  dug  Jezebel  i  mewn  greíydd  hollol  groes   i  addoliad  y  gwir 
Dduw,  ac  ystyridhi  yn  llawer  mwy  pechadurus.     (1  Bren.  16  :  31. 
21 :  25,  20.)     Pa  un  ai  dynes  oedd  y  Jezebel  yma  yn  Thyatira,  fel 
y  tybiaBloomfìeld,  Stuart,  a  Trench,  neu  sect  fel  y  myn  Woodhouse, 
Alford,  a  Hengstenberg,  ymddengys  ei  bod  yn  llawcr  gwaeth  na'r 
Nicolaiaid,  fel  yr  oedd  gwraig  Ahab  yn  waith  na  Balaam.     Dang- 
osir  hyn  hefyd  pan  ddywedirei  bod  yn  dysgu  athrawiaethau  cyfeil- 
iornus,  ac  yn  hudo  i  odineb,  tra  nad  oedd  y  Nicolaiaid  yn  gwneud 
dim  ond  ymcldwyn  yn  groes  i'w  proffes. 

A  myfi  a  roddais  iddi  amser  i  edifarhau. — Mae  pechod  yn  dallu  y 
meddwl.  Tybia  y  pechadur  nad  oes  dim  perygl  os  na  byddy  gosb 
yn  dylyn  y  trosedd  yn  uniongyrchol,  am  hyny  mae  yn   pechu  yn 


Y  LLTTHTB  Xlí  EULWYS  IHYATIBl.  2ÍJ 

mlaen  heb  ystyried  fod  oediad  o'r  gosb  yn  cael  ei  roddi  iddo  fel  am- 
ser  i  edifarhau.  Ond  er  fod  Duw  yn  oedi  nid  y  w  yn  anghofio.  Mae 
yn  sicr  o  gosbi.  Eithr  nid  yw  yn  anghyfiawn,  rhydd  i  bob  un  yn 
ol  ei  waith.  Y  lle  yr  oedd  y  ddynos  a'i  chyfeillion  wedi  pechu  fydd 
llo  ou  cosb. 

Eiphlant. — Neu  y  rhai  ydynt  yn  dechreu  dysgu  ganddi  a  lwyr 
ddinystrir,  a  bydd  y  fath  gysylltiad  rhwng  y  gosb  a'r  pechod  fel  y 
gall  yr  holl  eglwysi,  yr  holì  rai  ydynt  yn  dirnad  pethau  ysbrydol; 
ddeall  fod  Duw  yn  gweled  beth  sydd  mewn  dyn.  Mae  yn  bwysig 
iawn  i  bawb  gofio  fod  Crist  yn  ymdd wyn  at  yr  eglwys  felpersonau 
unigoL  Mae  yn  rhoddri  bob  un  fel  y  byddo  ei  waith.  Caiff  yr 
aelod  drwg  ei  gosbi  er  iddo  berthyn  i'r  eglwys  orau,  a  bydd  yr  ael- 
od  da  yn  ddyogeleri'reglwysy  perthyna  iddi  fod  ynhollol  lygredig. 

Dyfnderau  Satan. — Mae  yn  bur  anhawdd  cael  hyd  i  feddwl  yr 
adnod  yma  yn  gywir.  A  ydyw  yn  golygu  fod  yno  rai  yn  troi  ym- 
aith  oddiwrth  arferion  llygredig  Jezebel  a'i  chanlynwyr  ar  y  dyb- 
iaeth  mai  dyfnderau  Satan  oeddynt  ?  Neu  ynte  a  ydynt  yn  golygu 
fod  yr  hereticiaid  eu  hunain  yn  ymffrostio  eu  bod  yn  gwybod  dyfn- 
derau  Satan,  y  gallent  dwyllo  y  diafol  gan  ddweud,  fel  y  gesyd 
Trench  y  mater,  "  mai  peth  bach  oodd  i  ddyn  ddiystyru  pleser  a 
dangos  ei  hun  uwchlaw  profedigaeth  tra  yr  oeddyn  dianc rhagddi. 
Y  wir  oruchafiaeth  ogoneddus  oedd  bod  uwchlaw  iddi  pau  yn 
mwynhau  pleserau,  rhoddi  y  corff  i  holl  fwyniant  y  cnawd  ac  eto 
cadw  yr  ysbryd  niewn  cylch  priodol  iddo  ei  hun,  heb  ei  niweidio 
gan  bethau  cnawdol.  Fel  hyn  ymladd  a'r  cnawd  âg  arfau  y  cnawd 
ei  hun,  twyllo  a  herio  Satan  yn  ei  deyrnas  ac  ar  ei  dir  ei  hun." 
Tybiwyf  fod  y  golygiad  ymayn  bur  gyson  â'r  cyd-destunau,  er  hyny 
rhoddaf  yma  olygiad  Alford.  "  Eu  bod  yn  proffesu  bod  yn  gyfar- 
wydd  â  dyfnion  bethau  Duw,  ond  dywed  Crist  mai  dyfnderau  Sat- 
an  oedd  eu  dyfnion  bethau  hwy  mewn  gwirionedd."  Amddiffynir 
pob  un  o'r  ddau  olygiad  gan  rai  o'r  prif  esbonwyr. 

Ni  roddaf  arnynt  faich  arall. — Nid  wyf  yn  gofyn  genych  ddim  yn 
ychwaneg  na  chadw  yn  barhaus  fel  yr  ydych  wedi  gwneud  hyd  yma 
oddiwrth  ddyfnderau  Satan.  Yr  ydych  yn  bresenol  yn  ymddwyn 
yn  foddhâol  iawn  i  mi,  ond  cofìwch  fod  y  peryglon  yn  fawr,  am 
hyny  daliwch  afael  tỳn  yn  yr  hyn  sydd  genych  rhag  un  amser  i 
chwi  lithro  oddiwrth  eich  gobaith. 

Mi  a  roädaf  ìddo  awdurdod  ar  y  cemdloedd. — Mae  Jezebel  yn  ar- 
ddangos  y  cenedloedd,  ac  yn  dod  a  hwynt  i  mewn  yn  naturiol. 
Fel  yn  Jezebel  gynt  yr  oedd  y  cenedloedd  am  ryw  dymor  wedilly- 
wodraethu  Israel,  ond  dinystriwyd  hi  a'i  holì  ganlynwyr  cenedlig 
gan  Jehu.  Felly  yn  Thyatira,  yn y  Jezebel  yma,y  cenedloedd  oedd- 
ynt  yn  Uywodraethu  yr  eglwys,  ond  cai  y  gwir  gristion  a  barhai  yn 
ffyddlon  eu  gweled  wedi  eu  llwyr  ddinystrio.  Gall  y  drygionus 
ymddangos  yn  gryf  iawn  dros  amser,  ond  nid  ydynt  ddim  mwy  o 
flaen  yr  hwn  sydd  a'r  gwirionedd  o'i  blaid  nag  ydyw  llestri  pridd 
o  flaen  yr  hwn  sydd  a  gwialen  haiarn  ganddo. 


30  DADGUDDIAD,    II. 

Mi  a  roddaf  iddo  ef  y  serenfore. — Mae  yn  anhawddiawn  cael  allan 
wir  ystyr  yr  addewid  yma.     Tybia  rliai  fod  yma  gyfeinad  at  broff- 
wydoliaeth  Balaam,  lle  sonir  am  Grist  fel  seren.     Ond  y  mwyaf 
tebygol  yw  fod  yma  gyfeiriad  at  y  golenni  y  proffesai  Jezebel  a'i 
cliyfeillion  fod  yn  ei  feddu  yn  nyfnderau  Satan.     Rhydd  Crist  i'w 
ganlynwyr  y  gwir  oleuni,  fel  y  byddant  yn  adlewyrchu  ei  ddelw  ei 
hun.     Neu,  yn  ol  Woodhouse,  arweinia  hwy  i  ddirnad  dyfnion  beth- 
au  Duw,  a  phan,  fel  y  dywed-Pedr,  y  bydd  i'r  Seren  ddydd,  neu  y 
Seren  fore,  godi  yn  eu  calonau  fel  y  gwelant  ddyfhion  bethau  Duw 
yn  llawer  mwj  eglur  nag  y  gallent  eu  gweled  trwy  ysbryd  proff- 
wydoliaeth,  yr  hwn  nid  oedd  ond  goleuni  yn  llewyrchu  mewn  lle 
ty wyll.     Caifî  y  saint  fyned  yn  mlaen  o  oleuni  i  oleuni  nes  o'r  diw- 
edd  y  delo  arnynt  fel  haner  dydd  yn  mhresenoldeb  Duw.     Gan  fod 
son  am  Jezebel  yma  nid  annhebyg  fod  cyfeiriad  hefyd  at  Jehu,  yr 
hwn  fu  yn  foddion  i'w  dryllio.     Er  iddo  ef  gael  gorsedd  Israel  am 
dymor  ni  pharhäodd  ei  deulu  ond  hyd  y  bedwaredd  genedlaeth, 
oblegid  nid  efe  oedd  yr  iawn  etifedd.     Gorsedd  Dafydd  oedd  yr  or- 
sedd,  felly  nis  gallai  ond  hiliogaethDafydd  ei  meddianu  yn  barhaus. 
Yr  oedd  Duw  wedi  tyngu  i  Dafydd  y  cai  ei  hâd  ef  eistedd  ar  ei  or- 
seddfainc  yn  dragywydd.     Yn  pen.  22  :   16,  dywed  Iesu :   "  Myfì  yw 
Gwreiddyn  a  Hiliogaeth  Dafydd,  a'r  Seren  fore  eglur."     Ymamae 
yn  honi  ei  hawl  i  orseddfa  ei  dad  Dafydd  yn  ol  y  rhagfynegiad  am 
dano.     Ac  yn  yr  addewid  dan  sylw  mae  yn  addaw  gwneud  pob  un 
sydd  yn  gorchfygu  yn  gyd-etifeddion  âg  ef  ei  hun,  ac  felly  i  barhau 
mewn  meddiant  tragvwyddol,  nid  am  dymor,  fel  Jehu,  ond  am  byth 
fel  hâd  Dafydd." 

GWEP.SI. 

1.  Nid  oes  dim  sydd  yn  rhoddi  mwy  o  hyfrydwch  i  Grist  na 
gweled  yr  eglwysi  yn  cynyddu  mewn  gras.  Y  fath  bleser  yr  oedd 
yn  gael  wrth  sylwi  ar  eglwys  Thyatira  yn  myned  rhagddi  mewn 
gwneuthur  daioni.  Ni  fu  erioed  fwy  o  alwad  am  i'r  eglwys  fod  yn 
weithgar  nag  sydd  yn  bresenol.  Mae  pob  peth  o'n  cwmpas  yn  fyw- 
iog.  Mae  y  byd  yn  ddifrifol  iawn  gyda'i  wahanol  orchwyliaethau, 
ac  yn  myned  ar  ei  gynydd  yn  barhaus.  Mae  hyn  yn  galw  ar  yr 
eglwys  hefyd  i  fyned  rhagddi.  Mae  Crist  yn  dysgwyl  i  ni  gymeryd 
mantais  o  bob  peth  er  darostwng  y  byd  dan  ei  awdurdod  ef. 

2.  Gall  un  dyn  drwg  wneud  dirfawr  niwedynyr  eglwys.  Gŵyr 
pawb  fod  yn  hawdd  canfod  y  brycheuyn  lleiaf  ar  lian  gwyn  iawn, 
neu  ry  w  ddiffyg  ar  oleuni  lamp  ddysglaer.  Felly  pa  buraf  byddo 
yr  eglwys  gwaethaf  oll  yr  ymddengys  unrhy w  frychau  neu  ddifîyg- 
ion  arni.  Gall  un  drwg  ddwyn  yr  holl  eglwys  i  warth  yn  ngolwg 
y  byd,  yr  hwn  sydd  yn  barnu  pob  peth  yn  arwynebol.  Mae  yn  an- 
mhosibl  dweud  faint  o  ddrwg  feir  un  wneud  pan  yn  ymroddi  i 
lithio  y  gweiniaid  a'r  anrhydeddu3  oddiar  ffordd  rhinwedd. 

3.  Mae  Crist  yn  amyneddgar  iawn,  hyd  yn.  oed  at  elyni.):i  oi 
eglwys.     Myfi  a  roddais  iddi  amsor  i  cdifarhau.     Un  o'r  pethau  rhy- 


Y  LLYTHYH  \T  EO&ẂTS  8ARDIS.  31 

feddaf  yn  llywodraeth  y  Duw  mawr  yw  ei  amynedd  tuag  at  ddrwg- 
weithredwyr.  Dywedir  wrrthym  mai  hir  ymarhous  yw  efe,  heb 
ewyllysio  bod  neb  yn  golledig,  ond  dyfod  o  bawb  iedifeirwch.  Nid 
yw  yn  gadael  dim  heb  ei  dreio  er  dwyn  pechadur  wrth  ei  draed  a 
chael  cyíle  i  arbed  ei  fywyd. 

4.  Mae  yn  medru  adnabod  ei  eiddo  yn  nghanol  y  gymysgfa  fwy- 
af.  Yr  oedd  yn  canfod  y  rhai  pur  yn  eglwys  Thyatira.  Mae  gen- 
ym  luaw3  o  brofion  yn  y  Beibl  fod  Crist  yn  talu  sylw  neilldnol  i'r 
rhai  ydynt  yn  ei  ofni  yn  nghanol  llygredigaethau.  Gwelodd  yr 
ychydig  dolaioni  oedd  yn  nghalon  Abiah,  yn  nghanol  tý  llygredig 
Jeroboam.  Tybiai  Elias  fod  crefydd  wedi  myned  mor  isel  yn  Israel 
fel  nad  oedd  ond  ei  hun  yn  dduwiol,  ond  gwyddai  Duw  am  saith 
mil  ereill,  er  mor  lleied  oeddynt  yn  ddangos  yn  allanol. 

PENNOD    III:    1—6. 

Y     LLYTflTS     AT     EGLWYS     SAEDIS. 

AC  at  angel  yr  eglwys  sydd  yn  SardÌ3,  ysgrifena  ;  Y  pethau  hyn  y  mat  yr  hwn  sydd 
a  saith  Ysbryd  Duw,  a'r  saith  seren  ganddo,  yn  eu  dywedyd ;  Mi  a  adwaen  dy 
w«ithredoedd  di,  oblegid  y  mae  genyt  enw  dy  fod  yn  fyw,  a  marw  ydwyt. 

2  Bydd  wiliad  wrus,  a  sicrha  y  pethau  sydd  yn  ol,  y  rhai  sydd  barod  i  farw  :  canys  ni 
ohefais  dy  weithredoedd  yn  gyflawn  ger  bron  Duw. 

3  Cofia  gan  hyny  pa  fodd  y  derbyniaist  ac  y  clywaist,  a  chadw,  ac  edifarha.  Os  tydi 
gan  hyny  ni  wili,  mi  a  ddeuaf  arnat  ti  fel  lleidr,  ac  ni  chai  di  wybod  pa  awr  y  deuaf  atat. 

4  Ei  hr  y  mae  genyt  ychydig  enwau,  ì'e,  yn  Sardis,  y  rhai  ni  halogasant  eu  dillad ;  a 
hwy  a  rodiant  gyd  a  mi  mown  dillad  gwỳnion  :  oblegid  teilwng  ydynt. 

5  Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  hwnw  a  wisgir  mewn  dillad  gwỳnion ;  ac  ni  ddileaf  ei 
•nw  ef  allan  o  lyfr  y  bywyd,  ond  mi  a  gyffesaf  ef  ger  bronfy  Nhad,  a  cherbron  ei  angel- 
ion  ef. 

6  Yr  hwn  sydd  ganddo  glust,  gwrandawed  beth  y  mae  yr  Ysbryd  yn  ei  ddywedyd 
wrth  yr  eglwyai. 

Sardis  oedd  prif  ddinas  Lydia.  33  u  yn  nodedig  unwaith  fel  trigle 
y  brenin  cyfoethog  Croesus,  yr  hwn  a  gymerwyd  yn  garcharor  gan 
Cyrus,  cyn  Crist  548.  Yr  oedd  yn  enwog  iawn  yn  amser  y  Ehuf- 
einiaid.  Hhydd  teithiwr  Americaidd  a  letyodd  yno  dros  nos  y  dar- 
luniad  canlynol  o  ymddangosiad  y  lle  wrth  oleu  lloer  ganol  nos. 

"  Yr  oedd  pob  gwrthddrych  yn  hollol  eglur;  gwelwn  gopa  eiry- 
og  y  Tmolus,  dyfîryn  hir,  a  lfrwd  chwyrn  yr  afon  Pactolus.  Cerdd- 
ais  yn  araf  hyd  làn  yr  afon,  ac  yno  eisteddais. 

Nid  oes  ond  ychydig  bersonau  nas  gallant  gofio  rhyw  funudau 
pan  orchfygwyd  hwy  gan  deimlad  ac  y  mae  rhyw  olygfa  y  buwyd 
yn  edrych  arni  wedi  argrafîu  ei  hun  ar  y  meddwl,  a  gadael  ei  delw 
fel  nad  oes  modd  ei  dileu.  Gallaf  yn  hawdd  gydymdeimlo  â  hwnw 
a  wylodd  wrth  draed  y  pyramidiau,  ac  nid  oedd  fy  nheimladau  inau 
yn  llai  grymus  ar  y  noson  hono,  pan  eisteddwn  dan  awyr  Asia  i 
edrych  ar  weddillion  Sardis,  ar  làn  y  Pactolus,  a'i  thywod  auraidd. 
Gerllaw  i  mi  yr  oedd  cribau  yr  Acropolis,  pa  rai  a  ddringodd  y 
Mediaid,  ganrifoedd  yn  ol,  pan  yn  arwain  y  Persiaid  buddugol,  pab- 
ellau  pa  rai  oeddynt  wedi  gorphwys  yny  fanyr  eisteddwn  ar  y  pryd. 


32  DÀDGUDDIÀD,  III. 

O'ni  blaen  yr  oedd  gweddillion  yr  liyn  a  fuasai  gyntynbalasCroe- 
sus  gyfoethog,  o  fewn  ei  furiau  gynt  yr  ymgasglai  prif  ddoethiony 
byd,  Hales,  Cleobulus,  a  Solon.  Yma  bu  y  tad  yn  unig  yn  wylo 
uwch  ben  corff  drylliedig  ei  fab  Attys,  ac  yma  bu  y  brenin  goreh- 
fygedig  yn  wylo  wrth  draed  y  bachgen  Persiaidd  oedd  wedi  cymer- 
yd  y  freniniaeth  oddiwrtho.  Draw  yn  y  pellder  yr  oedd  bedd  ad- 
eiladau  niawrion  breninoedd  Lydia,  megys  Oandaules,  Halyattys, 
a  Gyges,  ac  o'u  cwmpas  y  gorweddai  y  gwastadedd  a  droediwyd 
gan  aneirif  luoedd  Xerses,  pan  yn  brysio  yn  mlaen  i  chwilio  am 
fedd  yn  Marathon. 

Yr  oedd  adgofion  mwy  bywiog  ac  annywiol  yn  gysylltiedig  â'r 
olwg  ar  Sardis  nac  allasai  fod  mewn  cysylltiad  âg  un  lle  arall  yn  y 
byd,  ond  yr  oeddynt  oll  yn  tueddu  i  ddirmygu  gogoniant  dynol ;  yr 
oedd  y  cyfan  wedi  myned.  O'm  blaen  yr  oedd  adgofìon  o  grefydd 
wedi  marw,  beddau  breninoedd  wedi  eu  hanghofìo,  a'r  palmwydd 
oedd  yn  chwifìo  yn  ngwledd  ystafelloedd  breninoedd,  tra  yr  oedd  y 
teimlad  o  anghyfanedd-dra  yn  cael  ei  fawrhau  gan  dawelwch  y 
ffurfafen  uwchben,yr  hon  a  ddysgleiriai  mor  ogoneddus  a  phan  oedd 
yn  edrych  i  lawr  ar  freuddwydion  auraidd  Croesus."  [Llythyrau 
Emerson]. 

Ymddengys  fod  cyfoeth  y  lle  wedi  dylanwadu  yn  forau  iawn  ar 
y  cristionogion  yno,  oblegid  pan  oedd  Ioan  yn  ysgrifenu  at  yr 
eglwys,  yr  oedd  wedi  marw.  Ysbryd  y  byd  oedd  yn  llywodraethu 
corff  yr  eglwys.  Nid  oedd  yno  ond  ychydig  yn  deilwng  o'r  enw 
crefyddwyr,  ond  er  cysur  i'r  ychydig  hyny  dywed  Crist  ei  fod  yn 
gofalu  am  unigolion. 

Tn  dal  y  saith  seren  yn  ei  law  ddehau. — Yr  oedd  yr  eglwys  yma  yn 
rhydd  oddiwrth  anfoesoldeb  a  gau-athrawiaethau,  ond  beth  er  hyny, 
yr  oedd  fel  halen  wedi  diflasu.  Ymddengys  fod  eglwys  Sardis  yn 
cael  ei  chyfrif  yn  enwog  iawn  yn  mhlith  yr  eglwysi  cymydogaethol. 
Yr  oedd  son  am  ei  bywyd  a'i  chrefydd,  ond  nid  oedd  y  cyfan  ond 
enw.  Yr  oedd  yr  holl  dda  a  berthynai  iddi  oddi  allan.  Yr  oedd 
yr  ymddangosiad  allanol  o  fywyd  yn  cuddio  marwoldeb  o'r  fath 
waethaf.  Arferir  y  gydmariaeth  yma  o  farw  yn  aml  yn  yr  Ys- 
grythyrau.  Dywedir  fod  y  dyn  sydd  yn  ymdroi  yn  nghanol  llygr- 
edigaethau  y  byd,  heb  i  fywyd  Crist  gael  fawr  na  dim  dylanw'ad 
arno,  yn  farw  tra  yn  fyw.  Dywedai  yr  Iuddewon  :  "  Mae  y  dryg- 
ionus  yn  farw  tra  yn  byw  ;"  a  dywed  Philo,  "  Mae  yr  hwn  sydd  yn 
byw  mewn  pechod  yn  farw  i  ddedwyddwch ;  mae  ei  enaid  yn  farw 
ac  wedi  ei  gladdu  yn  ei  chwantau."  Ac  yn  gymaint  a  bod  y  cen- 
edloedd  yn  ymroi  i  ddylyn  eu  chwantau  anifeilaidd,  dywedai  y  Doc- 
toriaid  Iuddewig  :  "  Nid  yw  y  cenedloedd  yn  byw."  Mae  o  bwys 
talu  sylw  i'r  defnydd  a  wneir  o'r  gair  marw  yn  y  Beibl  er  deall 
amrj^w  ranau  o  hono. 

Cofia  gan  hjny. — Nid  bai  eglwys  Sardis  oedd  heresi  a  thwyll,  ond 
diofalwch  ac  ymollwng.  Gwyddai  ewyllys  ei  Harglwydd  ond  nid 
oedd  yn  ei  gwneuthur.     Bu  adeg  unwaith  pan  oedd  eglwys  Sardis 


T  LLYTHYB  AT  B0LW7ÊI  SA.BDIS.  31 

yn  fywiog  a  selog,  ond  yn  awr  yr  oedd  pob  peth  yn  ifurfiol  a  di- 
fywyd  ;  er  hyny  yr  oedd  ychydig  yn  fyw,  ond  y  perygl  oedd  iddynt 
hwythau  hefyd  fyned  yn  farw  oni  ymwrolent.  Nid  oos  dim  a  du- 
edda  gymaint  i  beri  i  ddyn  ymdrechu  a  pheri  iddo  alw  i  gof  yr  hyn 
a  fu  unwaith.  Nid  yw  Crist  yn  addaw  i'r  eglwys  ail  rybudd  nac 
amser  i  edifarhau,  ond  mae  yn  bygwth  dyfod  yn  ddisymwth  fel 
lleidr.  Dywed  Paul  y  dylai  yr  holl  saint  fod  y  fath  fel  na  byddai 
perygl  iddynt  gael  eu  dal  megis  gan  leidr.  "  Ond  chwychwi,  frod- 
yr,  nid  ydych  mewn  tywyllwch,  fel  y  goddiwedda  y  dydd  hwnw 
chwi  megis  lleidr.  Chwychwi  oll,  plant  y  goleuni  ydych,  a  phlant 
y  dydd,  nid  ydym  ni  o'r  nos  nac  o'r  tywyllwch.  Äm  hyny  na 
chysgwn,  fel  rhai  ereill ;  eithr  gwiliwn,  a  byddwn  sobr."  Ychydig 
iawn  o  gydymdeimlad  a  deilynga  y  dyn  hwnw  na  fedr  wilied  rhag 
i  leidr  dori  mewn  i'w  dŷ,  a  lladrata  ei  eiddo  ganol  dydd.  Felly 
ychydig  o  gydymdeimlad  a  deilynga,  ac  a  gaiff  y  cristion  hwnw 
fyddo  yn  anmharod  i  gyfarîbd  a'i  Arglwydd,  ac  yntau  yn  blentyn 
ydydd. 

Yr  hori  syäd  yn  gorchfygu. — Mae  yma  dair  addewid  iddynt  yn  cyf- 
ateb  i  sefyllfa  pethau  yn  Sardis.  Gan  eu  bod  wedi  llwyddoi  gadw 
eu  dillad  yn  lân,  ie  yn  Sardis,  caent  wisgo  dillad  gwynion  byth 
mwy  gyda  Christ  lle  na  byddai  perygl  am  eu  difwyno.  A  chan  eu 
bod  wedi  byw  yn  nghanol  eglwys  oedd  wedi  marw  ni  chaent  farw 
byth  mwy.  Er  fod  Crist  wedi  cyhoeddi  eglwys  Saídis  yn  farw  ni 
symudai  enwan  yr  ychydig  rai  byw  oeddynt  yno  oddiarlyfr  y  byw- 
yd.  Ac  er  ei  fod  yn  gorfod  gwrthod  cydnabod  eglwys  Sardis  fel  ei 
eiddo  ef,  eto  eyffesa  berthynas  wrth  ei  enw  â  phob  un  a  fyddo  byw 
ynddi  er  ei  marweidd-dra. 

GWERSI. 

1.  Nid  yw  pob  eglwys  i  gael  ei  barnu  wrth  yr  olwg  allanol. 

2.  Pan  fyddo  eglwys  yn  teimlo  ei  hun  yn  gwywo  dylai  wneud 
ymdrech  neillduol  i  ymadnewyddu.  Aml  iawn  y  clywir  aelodau 
yn  dywedyd  fod  yr  eglwys  yn  isel,  nidoes  dimynmynedyn  mlaen, 
mae  pawb  yn  cysgu.  Ond  beth  ydych  chwi  yn  wneud  ?  Nis  gall- 
af,  medd  rhy w  un,  wneud  dim  fy  hun.  Gelli  lawer,  a  dylit  wneud 
llawer,  os  nad  yw  ereill  yn  gwneud  dim.  Mae  yn  anghredadwy 
faint  fedr  un  wneud,  pan  fyddo  wedi  penderfynu  gwneud  ei  oreu. 

3.  Erfod  Crist  yn  hirymarhous  iawn,bydd  ei  ymweliad  yn  ddych- 
rynllyd  pan  ddarfyddo  ei  amynedd.  Cawn  brofìon  o  hyn  pan  ed- 
rychom  yn  ol  i  amser  Noah,  goddefodd  am  flwyddau,  ond  o'r  díw- 
edd  dyfethodd  yr  holl  fyd  mewn  un  dydd.  Felly  y  bu  ar  Sodom 
a'r  Aifft,  ac  yn  neillduol  yn  Jerusalem,  a  dengys  y  desgrifìad  o  ag- 
wedd  bresenol  Sardis  mai  felly  y  bu  yno  hefyd. 

4.  Mae  rhywrai  yn  ffyddlon  yn  yr  eglwys  waethaf  braidd.  Mae 
yn  beth  posibl  er  yn  anhawdd  cadw  by wyd  crefydd  yn  nghanolmar- 
weidd-dra,  mae  rhai  wedi  gwneud.  Ychydig  iaw^n  o  eglwysi  sydd 
nad  pa  mor  lleied  fydd  ysbrydolrwydd  coriî  yr  eglwys  heb  ryw  rai 


31  DADGÜDDIAD,   III. 

yn  dal  yn  ffyddlon ;  rhywrai  yn  galaru  am  anwiredd  y  ddinas,  ac 
yn  ymdrechu  trwy  gyngor  ac  esiampl  i  rwystro  y  dadfeiliad.  Yn 
yr  amser  gwaethaf  ar  Israel  yr  oeddyno  un  Elias.  Pan  oedd  Juda 
wedi  ymollwng  ibob  math  o  ddrygioni,  yr  oedd  Jeremiah  ac  ychydig 
ereill  yn  byw  yn  dduwiol.  Ehy w  fraint  annhraethol  y w  cael  nerth 
i  sefyll  o  blaid  y  gwirionedd  pan  fyddo  pawb  braidd  wedi  ymollwng 
gyda  phechod.  Caiff  y  rhai  a  wnelont  hyn  ran  yn  yr  adgyfodiad 
cyntaf,  a  rhodio  gyda  Ohrist  rnewn  dillad  gwynion.  Cadw'r  tỳ  y 
nos  yw  y  gamp.  Aros  yn  selog  gyda  chrefydd  yn  y  gauaf  yw  yr 
hỳn  a  ganmolir.  Gall  pob  dyn  fod  yn  ddiwygiwr  yn  Seion,  ac  y 
mae  Duw  yn  rhoddi  nerth  yn  ol  y  dydd. 

5.  Caiff  y  Saint  gyflawn  dâl  am  bob  trafferth  a'u  cyferfydd  yn  y 
byd.  "  Hwy  a  rodiant  gyda  mi  mewn  dillad  gwynion."  Mae  cy- 
sylltiad  agos  rhwng  proíiad  uchel  mewn  crefydd  yn  y  byd  hwn  a 
sefyllfa  anrhydeddus  mewn  gogoniant.  Yn  ol  ein  ffyddlondeb  a'n 
diwydrwydd  y  rhoddir  i  ni.  Yr  hwn  oedd  wedi  enill  deg  talent 
gafodd  fod  ar  ddeg  dinas,  a'r  hwn  oedd  wedi  enill  pump  ni  chafodd 
ond  pump.     Ond  caiff  pawb  gyflawn  dâl. 

PENNOD    III:    7—13. 

T  LLTTHYE  AT  EGLWYS  PHILADELPHIA. 

7  Ac  at  angel  yr  eglwys  sydd  jn  Philadelphia,  ysgrifena ;  Y  pethau  hyn  y  mat  j 
Santaidd,  y  Cy  wir,  yn  eu  dywedyd ;  Yr  hwn  sydd  ganddo  agoriad  Dafydd ;  yr  hwn 
sydd  yn  agoryd,  ac  nid  yw  neb  yn  cau  ;  ac  yn  cau,  ac  nid  yw  neb  yn  agoryd  ; 

8  Mi  a  adwaeu  dy  weithredoedd :  wele,  rhoddais  ger  dy  fron  ddrws  agored,  ac  ni 
ddichon  neb  ei  gau  :  canys  y  mae  genyt  ychydig  nerth,  a  thi.  a  gedwaist  fy  ngair,  ao  ni 
wedaist  fy  enw. 

9  Wele,  mi  a  wnaf  iddynt  hwy  o  synagog  Satan  (y  rhai  sydd  yn  dywedyd  eu  bod  yn 
Äiddewon,  ac  nid  ydynt.  ond  dywedyd  celwydd  y  maent)  wele,  meddaf^  gwnaf  iddynt 
ddyfod  ac  addoli  o  flaen  dy  draed.  a  gwybod  fy  mod  i  yn  dy  garu  di. 

10  0  achos  cadw  o  honot  air  fy  atnynedd  i,  n,inau  a'thgadwaf  di  oddi  wrth  awr  y  brof- 
•  digaeth,  yr  hon  a  dd»w  ar  yr  holl  fyd,  i  brofi  y  rhai  sydd  ya  trigo  ar  y  ddaiar. 

11  Wele,  yr  wyf  yn  dyfod  ar  frys  :  dal  yr  hyn  sydd  genyt.  fel  na  ddygo  neb  dy  gor- 
on  di. 

12  Y~r  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  mi  a'i  gwnaf  yn  golofn  yn  nheml  fy  Nuw  i.  ac  allan 
nid  a  efe  mwyach  :  ac  mi  a  ysgrifenaf  arno  ef  enw  fy  Nuw  i,  ac  enw  dinasfy  Nuw  i,  yr 
lwn  ydyw  Jeru-ale^i  newydd,  yr  hon  sydd  yn  disgyn  o'r  nef  odcli  wrth  fy  Nuw  i :  ac  mi 
a  y.igrifenaf  arno  effy  enw  newydd  i. 

13  Y'r  hwn  sydd  ganddo  glust,  gwrandawed  both  y  mae  yr  Y^bryd  yn  ei  ddywedyd 
wrth  yr  eglwysi. 

Yr  oedd  Philadelphia  yn  ddinas  gryn  enwog  yn  Lydia,  yn  gor- 
wedd  i'r  De  ddwyrain  i  Sardis.  Pan  oedd  y  Mahometiaid  yn  gor- 
esgyn  Asia  leiaf,  cadwodd  Philadelphia  hwy  allan  arn  bedwar  ugain 
mlynedd,  ond  enillwyd  hi  o'r  diwedd  gan  Bajaset.  Mae  ynlle  pur 
fawr  hyd  yn  bresenol,  ac  ynddi  ugain  o  eglwysi,  er  nad  oes  yno 
ddigon  o  gristionogion  i  lenwi  tair  o  honynt.  Yr  eglwys  yn  Phil- 
adelphia  y  w  un  o'r  ddwy  nad  oes  dim  yn  cael  ei  ddweud  yn  ei  her- 
byn  gan  Grist  ei  hun. 

Y  Sa?ìtaidd,  y  Cywir. — Ymddengys  fod  rhy w  Iuddewon  yn  Phil- 
adelphia  yn  diystyru  y  cristionogion,  gan  eu  gosod  eu  hunain  allan 


Y  LLTTHTB  AT  EGLWYS    rniLADF.LPHIA.  35 

fel  yn  rhy  santaidd  a  cliywir  iddynt  gael  cydgyfeillachu  â  hwynt, 
ac  felly  yn  eu  cau  allan  o'r  synagog.  Ond  y  mae  y  Santaidd  a'r 
Cywir,  yr  hwn  sydd  yn  borffaith  hollol  yn  yr  ystyriaethau  hyn,  yn 
eu  harddel,  ani  hyny  nid  oedd  o  gymaint  pwys  iddynt  am  farn  dyn- 
ion  nad  oeddynt  ond  rhanol  iawn  me wn  santeiddrwydd  a  chy  wirdeb : 
ac  am  eu  gwaith  yn  cu  cau  allan  o'r  synagog,  nid  oedd  hyny  ond 
ofer,  oblegid  Iesu  Grist  sydd  yn  dal  yr  unig  agoriadau  trwy  ba  rai 
y  gollyngir  dynion  i  deyrnas  nefoedd,  ac  y  mae  yn  addaw  i'r  eglwys 
ddrws  agored  na  fedrai  neb  ei  gau.  Heblaw  hyn  y  mao  yn  addaw 
gwneud  i'r  Iuddewon  hunanol  yma  ddyfod  ar  ol  hyn  i  gydnabod  eu 
bai.  Pa  fodd  yr  oedd  hyn  i  gael  ei  ddwyn  oddiamgylch  ni  ddyw- 
edir,  ond  ymddengys  mai  trwy  argyhooddiad  a  dygiad  i  wybodaeth 
o'r  gwirionedd.  Mae  Crist  hefyd  yn  addaw  eu  cadw  rhag  awr  y 
brofedigaeth,  yr  hon  oedd  i  ddyfod  ar  yr  holl  fyd  Pa  un  ai  erlid- 
igaeth  oddiwrth  ymerawdwr  Phufain,  neu  ynte  ymosodiad  y  Sar- 
aceniaid  a  olygir — cyflawnwyd  hyn  i  raddau  helaeth  trwy  i'r  ddin- 
as  ddal  allan  cyhyd  yn  erbyn  y  Tyrciaid. 

311  nti  gwnaf  efyn  goìofn  yn  nhemlfy  Nuw  I. — Yma  mae  yr  addew- 
id  yn  hynod  gyfatebol  i  amgylchiadau  yr  eglwys.  Yr  oedd  yr 
Iuddewon  yn  eu  cau  allan  o'r  synagog  mewn  enw.  Ond  mae  Crist 
yn  myned  i'w  gosod  yn  nheml  Duw  yn  golofnau  neu  ranau  hanfod- 
ol  o'r  adeilad,  fel  na  byddai  iddynt  byth  ymadael.  Yn  ngwyneb 
fod  yr  Iuddewon  yn  gwithod  eu  cydnabod  fel  pobl  Dduw,  mae  Iesu 
yn  myned  i  ysgrifenu  enw  Duw  arnynt,  ac  enw  dinas  Duw,  y  Jer- 
usalem  newydd,  yn  gystal  a'i  enw  newydd  ei  hun,  fel  na  byddo  un 
ddadl  byth  yn  meddwl  neb  pwy  oeddynt  aci  bwy  y  maent  yn  perth- 
yn,  pan  y  mae  nod  triphlyg  fel  yna  wedi  ei  osod  arnynt. 

GWEESI. 

1.  Pan  fyddo  yr  eglwys  yn  dylyn  Crist,  ni  íedr  holl  wrthwyneb- 
iadau  y  byd  atal  ei  mynediad  yn  mlaen.  Yma  mae  cyngor  Duw 
yn  sefyll  a'i  ewyllys  yn  cael  ei  chyfiawni.  Mae  llawer  cynyg  ynfyd 
ac  annuwiol  wedi  ei  wneud  i  rwystro  eglwys  Dduw  i  gynyddu,  ond 
erioed  ni  lwyddodd  un  offeryn  a  luniwy d  i'w  herbyn.  Nid  yw  Satan 
erioed  wedi  esgeuluso  gosod  gwrthwynebiadau  wrth  bob  drws  a 
agorwyd  i'r  efengyl,  ond  erioed  ni  lwyddodd  i  atal  ei  mynediad 
yn  mlaen. 

2.  Mae  Crist  yn  ei  ragluniaeth  yn  gofalu  mewn  modd  neillduol 
am  ei  eglwys.  Efe  yw  y  pen  uwchlaw  pob  peth  i'r  eglwys.  Mae 
pob  peth  dan  ei  draed  ef,  am  hyny  medr  dreíhu  holl  amgylchiadau 
rhagluniaeth,  fel  ag  i  rwyddhau  y  ffordd  i  wybodaeth  am  y  groes 
gael  rhedeg  ar  draws  y  byd  tywyll.  Pan  fyddom  yn  gweled  hen 
arferiadau  a  hen  gredöau  yn  rhoddi  fîordd,  ac  ysbryd  ymchwiliad 
ac  awydd  am  wybodaeth  yn  cynyddu,  dylem  gydnabod  llaw  Iesu 
}m  rhwyddhau  y  fTordd  i'w  efengyl  fyned  yn  mlaen. 

3.  Duwioldeb  diamheuol  ac  ymdrech  yn  wyneb  rhwystrau  yw  y 
ffordd  i  anrhydedd.  Mae  amryw  bethau  yn  ngair  Duw  yn  rhag- 
arwyddo  fodyr  eglwys  i  gyrhaedd  bri  ac  anrhydedd  neillduol.    Mae 


36  DADGÜDDIAD,  III. 

yn  syndod  gan  lawer  na  byddai  wedi  cyrhaedd  hyn  yn  barod,  *  önd 
y  mae  rheswm  digonol  am  hyn,  mae  wedi  camsynied  y  ffordd  iV 
gyrhaedd.  Mae  wedi  troi  at  y  byd  i  ymofyn  anrhydedd  yn  ol  dull 
y  byd  hwn,  a  thrwy  hyny  wedi  gwneud  ei  hun  yn  wrthddrych 
gwawd  a  dirmyg.  Yr  amser  y  caiff  ei  hanrhydeddu  yw,  pan  ym- 
ddangoso  fel  pabell  Duw  gy da  dynion  a  gogoniant  Duw  ganddi. 
Pan  fyddo  iddi  ymwisgo  â  goleuni  a  santeiddrwydd,  yna  y  bydd  fel 
coron  gogoniant  yn  llaw  ei  Duw.  Yna  y  bydd  i'r  cenedloedd  rodio 
yn  ei  goleuni  a  breninoedd  synu  wrth  ddysgleirdeb  ei  chyfodiad. 

4.  Mae  cyfnewidiad  mawr  i  fodar  y  bydtrwy  ddylanwad  efengyl. 
Pan  edrychom  ar  y  byd  yn  bresenolmae  ynymddangos  yn  lle  holìol 
anaddas  i  blanhigion  nefol  fyw  ynddo.  Ond  mae  o  bwys  inisylwi 
mai  yr  hinsawdd  ac  nid  y  tir  sydd  yn  bwysig  er  cynyrchu.  Felly 
pan  grea  yr  Arglwydd  nefoedd  newydd,  a  daiar  newydd,  pwy  fedr 
ddweud  maint  y  gwelliant. 

PENNOD   III:    14—22. 

Y     LLYTHYE     AT     EGLWYS     1A0DICEA, 

14  Ao  at  angel  eglwys  y  Laodiceaid,  ysgrifena;  Y  pethau  hyn  y  rna«  Amen  yn  eu 
dywedyd.  y  Tyst  ffyddlon  a  chywir,  deehreuad  creadigaeth  Duw  ; 

15  Mi  a  adwaen  dy  weithredoedd  di,  nad  ydwyt  nac  oerna  brwd  :  nii  a  fynwnp»  bait 
©er  neu  frwd. 

16  Felly,  am  dy  fod  yn  glauar,  a«  nid  yn  oer  nac  yn  frwd,  mi  a'th  chwydaf  di  allan 
o'm  genau  : 

17  Oblegid  dy  fod  ya  dywedyd,  Goludog  wyf,  ac  mi  a  gyfoethogais,  ac  nid  oes  arnaf 
eisiau  dim  ;  ac  ni  wyddost  dy  fod  yn  druan,  ac  yn  reaynoí,  ac  yn  dlawd,  ao  yn  ddall,  ao 
yn  noeth. 

18  Yr  wyf  yn  dy  gyngori  i  brynu  genyf  fi  aur  wedi  ei  buro  trwy  dân,  fel  y'th  gyf- 
oethoger  ;  a  dillad  gwỳnion,  fel  y'th  wisger,  Siofel  nad  ymddangoso  gwarth  dy  noeth- 
der  di ;  ira  hefyd  dy  lygaid  ag  eli  4ygaid  fel  y  gweîech. 

19  Yr  wyf  fi  yn  argyhoeddi,  ac  yn  ceryddu  y  sawl  yr  wyf  yn  eu  «aru:  am  hyny 
bydded  gonyt  sel,  ac  edifarha. 

20  Wele,  yr  wyf  yn  sefjdl  wrth  y  drws,  ac  yn  curo.  Os  clyw  neb  fy  Uais  i,  ac  agoryd 
y  drws,  mi  a  ddeuaf  i  mewn  ato  ef,  ac  a  swperaf  gyd  ag  ef,  ac  yntau  gyd  a  minau. 

21  Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  rhoddaf  iddo  ef  eistedd  gyd  a  mi  ar  fy  ngorseddfainc, 
megis  y  gorchfygais  inau,  ac  yr  eisteddais  gyd  a'm  Tad  ar  ei  orsedd-fainc  ef. 

22  Yr  hwn  sydd  ganddo  glust,  gwrandawed  beth  y  mae  yr  Ysbryd  yn  ei  ddywedyd 
wrth  yr  eglw}Tsi. 

Yr  oedd  Laodicea  yn  ddinas  yn  Phrygia  heb  fod  yn  mhell  o  Col- 
ossa  a  Hierapolis.  Mae  ei  gweddillion  yn  dangos  ei  bod  unwaith 
yn  ddinas  o  gryn  bwys,  ond  y  mae  yn  bresenol  wedi  ei  llwyr  adael. 
Yr  oedd  yn  fíbrdd  y  gwahanol  fyddinoedd  a  ymwelent  ûg  Asia  leiaf , 
am  hyny  cafodd  waethaf  y  Phufeiniaid  a'r  Tyrciaid.  Tebygol 
hefyd  ei  bod  wedi  dyoddef  oddiwrth  ddaiargryn.  Y  mae  bellach  er 
ys  canrifoedd  law;er  wedi  ei  llwyr  ddinystrio.  Mae  yno  bentref 
bychan  wedi  ei  adeiladu  o'r  gweddiliion,  yn  cynwys  ry w  driugain  o 
drigolion,  yn  mhlith  pa  rai  yn  ddiweddar,  pan  ymwelodd  teithiwr 
Americaidd  a'r  lle,  yr  oedd  dau  gristion  mewn  enw.  Phydd  Mr. 
Emerson  y  darluniad  pruddaidd  canlynolo'r  lle  : — "  Mae  enw  crist- 
ionogaeth  wedi  ei  anghofio,  a'r  unig  sain  sydd  yn  tori  ar  j  dyntaw- 


T    LLYTHYH  AT  EGLWYS  LAODICEÁ.  37 

rwydd  yw  swn  y  Muassin  o  bentref  Esldhassar  a  ddengys  oruchaf- 
iaeth  Mahomet.  Mae  Laodicea  yn  fwy  unig  nag  Ephesus,  canys 
y  mae  yr  olaf  yn  ngolwg  y  môr  lle  mae  treigliad  tùn,  neu  symudiad 
hwyl  yn  tori  yr  unfiurfìaeth  ;  tra  mae  y  blaenaf  yn  gorwedd  mewn 
unigedd  gweddwol,  a'i  muriau  wedi  eu  gorchuddio  gan  laswellt,  ei 
themlau  yn  adfaelion  a'r  rheini  wedi  darfod.  Tra  yn  edrych  ar  y 
lle  daeth  ystorm  o  fellt  a  tharanau  yn  mlaen,  aethym  i  bentref  Esk- 
ihassar  i  gysgodi,  ond  cychwynasom  eilwaith  cyn  i'r  gwlawogydd 
beidio,  gan  ddewis  myned  i'n  taith  yn  hytrach  nag  aros  mewn  man 
lle  yr  oedd  pob  peth  yn  arddangos  anghyfanedd-dra  eithaf.  Yr 
oedd  y  gwynt  ystormus  a  ruthrai  trwy  y  dyífryn,  megis  â  chrech- 
wen  gythreulig,  yn  llawenhau  wrth|ganfod  llwyr  ddinystr  gweith- 
redoedd  penaf  dyn." 

Sonir  yn  bur  aml  yn  y  Testament  Newydd  am  eglwys  Laodicea. 
Ymddengys  ei  bod  yn  dra  lluosog  a  chyfoethog.  Anaml  y  mae 
crefydd  yn  llwyddianus  iawn  yn  hir  yn  nghanol  cyfoeth.  Yr  oedd 
eglwys  Laodicea  yn  ddifíygiol  iawn  o  ras  er  mor  llawn  ydoedd  o 
bob  peth  daiarol. 

Amen,  y  Tyst  ffyddlon. — Twyll  i  gyd  oedd  yn  myned  yn  mlaenyn 
Laodicea,  ond  dyma  wirionedd.  Ni  fuasai  dim  yn  fwy  hyfryd  gan 
Grist,  na  dweud  yn  dda  am  yr  eglwys  hono.  Ond  fel  tyst  ffydd- 
lon  a  chywir,  nid  oedd  ganddo  ddini  i  wneud,  ond  dweud  y  gwir 
fel  yr  oedd  pethau. 

•  JDechreuad  Creadigaeth  Duw. — Nid  oedd  yn  bosibl  fod  gan  eglwys 
Laodicea  ddim  gras  na  bywyd,  oblegid  nid  oedd  wedi  ei  gael  gan 
Grist,  ac  nid  oedd  neb  arall  a  fedrai  ei  roddi,  oblegid  efe  yn  unig 
sydd  yn  creu  ;  nis  gall  dim  gael  bodolaeth  ond  trwyddo  ef. 

Nad  ydwyt  nac  oer  na  brwd. — Mae  yn  amheus  pa  un  a  yw  y  dull 
cyffredin  o  esbonio  yn  cyfateb  i  feddwl  Crist.  Y  dull  cyffredin  y w, 
mi  a  fynwn,  pe  bait  annuwiol  neu  grefyddol.  Prin  y  gellid  meddwl 
fod  Crist  yn  golygu  hyn,  er  ei  fod  yn  eithaf  gwir  fod  yn  hawdd- 
ach  argyhoeddi  dyn  annuwiol  na  dyn  hunan  gyfìawn.  Ond  ym- 
ddengys  mai  yr  hyn  a  ddymunai  oedd  eu  cael  iry  w  sefyllfa  y  bydd- 
ent  yn  debyg  o  deimlo  yn  anesmwyth  ynddi.  Mae  dyn  pan  yn  oer 
neu  yn  boeth  iawn,  yn  debyg  o  wneud  rhyw  ymdrech  i  wellhau. 
Ond  pan  yn  glauar  mae  yn  hollol  foddlon.  Gall  y  seiyllfa  hon  fod 
yn  ddymunol  iawn  i'r  dyn  ei  hun,  ond  mae  yn  sefyllfa  beryglus, 
yn  gymaint  a'i  fod  mewn  perygl  o  esgeuluso  ei  ddyledswyddau  a 
digio  Crist.  Mae  yn  ffaith  fod  dynion  mewn  hinsoddau  clauar  y 
mwyaf  diles  yn  y  byd.  Nid  ydynt  dan  yr  angenrheidrwydd  o  wneud 
un  ymdrech  i  ymofyn  am  gysuron  bywyd,  am  hyny,  ymollyngant  i 
ddiofalwch  a  diogi,  tra  mae  rhai  sydd  mewn  hinsoddau  mwy  an- 
nghydnaws  yn  gorfod  ymdrechu,  a  thrwy  hyny  yn  gwella  eu  hunain 
a'u  hamgylchiadau,  ac  yn  dysgu  ateb  dyben  eu  creadigaeth. 

Goludog  wyf. — Mae  hyn  yn  ta-flu  goleu  ar  glauarineb  yr  eglwys.. 
Yr  oedd  yn  berfíaith  gysurus  o  ran  ei  barn  a'i  theimlad  ei  hun. 
Tybiai  ei  bod  yn  meddu  pob  peth,  ac  nad  oedd  arni  eisiau  dim. 


38  DÁDGUDDIÀD,  III. 

Ond  pe  buasai  niewn  sefyllfa  briodol  o  ranyineddwlgwelsaiar  ua- 
waith  fod  arni  eisiau  pob  peth.  Er  cynddrwg  oedd  sefyllfa  eglwys 
Laodicea,  nid  oedd  Crist  am  ei  rhoddi  i  fyny ;  yr  oedd  yn  foddlon 
rhoddi  iddi  bob  peth  angenrheidiol  er  ei  gwneud  yn  eglwys  deilwng 
o'r  enw.  Mae  gan  Grist  bob  peth  sydd  yn  angen  arni.  Gan  ei 
bod  yn  dlawd  mae  ganddo  aur.i'wchyfoethogi,  eli  llygaid  i'wgwell- 
hau  o'i  dallineb,  a  gwisgoedd  gwynion  i  guddio  ei  noethni.  Ehaid 
derbyn  ceryddon  a  chynghorion  Crist  fel  arwyddion  o'i  gariad  ac 
nid  cas,  oblegid  y  mae  efe  yn  ceryddu  y  rhai  mae  yn  eu  caru.  Ac 
yr  oedd  yn  toddlon  derbyn  un  yn  Laodicea,  a  myned  i  gyfamod  âg 
ef  ar  ei  ben  ei  hun.  Mawr  fydd  braint  yr  hwn  a  egyr  y  drws  i 
Grist.  Daw  i  mewn  i'w  dŷ,  a  chaUf  yntau  y  fraint  o  gydeistedd 
wrth  y  bwrdd  gyda  Christ,  yr  hwn  a  arlwya  y  wledd  ei  hun.  Barna 
Woodhouse,  gyda  chryn  debygolrwydd,  mai  yr  un  peth  sydd  yma 
ag  yn  y  ddameg  lle  mae  y  meistr  yn  dychwelyd  o'r  neithior,  ( Lue. 
12  :  36 — 38).  Felly  wrth  ddrws  ei  d}T  ei  hun  y  mae  Crist  yn  curo, 
ac  nid  wrth  ddrws  arall.  Dengys  hyn  y  pwys  i'r  gwas  agor  iddo 
yn  ebrwydd,  ac  hefyd  fawredd  yr  anrhydedd  a  addawir  yma,  sef 
i'r  gwas  gael  swpera  gyda'r  meistr  ar  ei  fwrdd  ei  hun,  am  ei  fod 
wedi  gwilied"  a  bod  mor  barod  i  agor. 

Tr  hicn  sydd  yn  gorchfygu,  rhoddof  iddo  ef  eìstedd  gyda  mi arfyngor- 
sedd-fainc. — Dyma  yr  addewid  fwyaf  o'r  cwbl,  cael  eistedd  gyda 
Christ  ar  ei  orsedd-fainc.  Mae  fel  y  lleill  oll  wedi  eibwriadu  i  gyf- 
ateb  i  sefyllfa  yr  eglwys  ;  y  lle  mwyaf  anhawdd  i  fyw  yn  dduwiol 
yw  mewn  eglwys  glauar.  Yma  yr  oeddyr  holleglwys  wedi  eistedd 
i  lawr  mewn  dífaterwch  hollol,  heb  neb  yn  symud  cam  yn  mlaen. 
D}Tma  yr  amser  ynte  i  ras  ddango.-  ei  hun,  ac  y  mae  Crist  yn  addaw 
os  bydd  i  ry wun  orchfygu  y  sefyllí &  ddiofal  hono,  a  symud  yn  mlaen 
j  byddai  iddo  gael  y  wobr  fwyaf  fedrai  roddi.  Yr  oedd  ef  ei  hun 
wedi  teimlo  yr  anhawsdra  pan  ar  y  ddaiar  ac  yn  aelod  o'r  eglwys 
Iuddewig.  Yr  oedd  yr  eglwys  hono  yn  hymod  glauar,  tybiai  pob 
aelod  ei  fod  gystal  ag  yr  oedd  angen  iddo  fod.  Dywedent,  "  hâd 
Abraham  ydym  ni."  Ond  aeth  Crist  yn  mlaen  a  pharhaodd  i 
deimlo  y  perygl  yr  oedd  yr  eglwys  ynddo  ;  wylodd  dros  Jerusalem, 
gorchfygodd  y  diofalwch  oedd  o'i  gwmpas,  ac  yn  y  diwedd  bu  farw 
fel  prawf  o  mor  ddwfn  yr  oedd  yn  teimlo  drwg  pechod,  gofynion 
santeiddrwydd  a  pherygl  y  teulu  dynol ;  am  hyny  Duw  a'i  tra  dyrch- 
afodd  yntau,  ac  a'i  gwahoddodd  i  eistedd  ar  ddeheulaw  y  mawredd 
yn  y  goruwchlëoedd.  Os  bydd  i  rywun  mewn  cyffelyb  amgylch- 
iadau  fod  yn  alluog  i  deimlo  drwg  pechod  a  pherygl  eneidiau  an- 
farwol,  pan  fyddo  pawb  o'i  gwmpas  yn  berffaith  dawel  a  boddhaol 
i'w  cyflwr,  caiff  hwnwyr  un  anrhydedd  gan  Grist  ag  a  gafodd  yntau 
gan  ei  dad,  canys  y  mae  yn  ei  ystyried  yn  deilwng  i  gydetifeddu 
gydag  ef  yr  anrhydedd  a  enillodd  wrth  orchfygu  y  byd. 

GWERSI. 

1.  Clauarineb  mewn  crefydd  yw  y  peth  adgasaf  o  bob  peth  yn 
ngolwg  Orist.     Mi  a  fynwn  pe  bait  oer  neu  frwd.     Dyma  frawddeg 


Y  LLYTHYB  ÀT  EGLWYS  LAODICEA.  39 

ddylai  gael  sylw  manylaf  pob  eglwys  a  phob  cristion.  Dylai  y 
llythyr  hwn  gael  ei  ddarllen  yn  aml  yn  yr  oes  bresenol,  oblegidyn 
ddiau  fod  hwn  yn  ddarluniad  o'r  sefyllfa  ag  mae  yr  eglwysi  yn  fwy- 
af  tueddol  i  fyned  iddi.  Mae  miloedd  o  grefyddwyr  yn  hollol  fodd- 
haol  ar  fyned  trwy  y  fîurfiau,  a  gwneud  ymddangosiad  crefyddol 
ar  y  Sabbath,  heb  wybod  dim  am  ddylanwad  crefydd  ar  yr  egwydd- 
or,  na  chysuron  crefydd  yn  yr  enaid.  Mae  eu  crefydd  yn  gwbl  yn 
yr  allanol,  ac  y  maent  lawn  mor  gysurus  gyda'r  byd  a'i  bleserau,  a 
mwy  nag  ydynt  gyda  chrefydd.  Mae  Ue  i  ofni  na  bu  aelodau  La- 
oáicea  erioed  yn  lluosocach  nag  ydynt  yn  yr  oes  hon. 

2.  Mae  clauarineb  yn  arwain  i  ddideimladrwydd  liollol.'  Dywed 
y  Beibl  fod  y  galon  yn  dwyllodrus.  Nid  oes  dim  ag  y  mae  dynion 
yn  fwy  parod  i  siarad  am  dano  na  thwyll  y  byd.  Mae  hyd  yn  oed 
y  papyrau  newyddion  yn  galw  sylw  at  y  pwnc  yn  aml  trwy  ddang- 
os  y  gwahanol  ddulliau  mae  y  diniwed  yn  cael  ei  dwyllo.  Mae 
pawb  yn  teimlo  i  raddau  mwy  neu  lai,  oddiwrth  y  byd.  Ond  y  mae 
miliynau  yn  cael  eu  twyllo  yn  fwy  gan  eu  calonau  eu  hunain  na 
dim  arall,  ac  eto  heb  deimlo  oddiwrth  y  mater,  a  bob  yn  ychydig, 
wrth  ymwneud  â  moddion,  ant  i  seíÿllfa  ag  y  bydd  yn  anmhosibl 
eu  perswadio  nad  yw  pob  peth  yn  iawn,  ac  yna  bydd  yn  hollol  an- 
obeithiol  eu  gweled  wedi  eu  cadw,  oblegid  na  ddeuant  byth  i  deimlo 
awydd  am  gadwedigaeth. 

3.  Mae  Crist  yn  anfoddlon  rhoddi  fyny  unrhyw  eglwys  tra  fyddo 
y  gobaith  lleiaf  am  dani.  Er  fod  llawer  o  bethau  yn  yr  eglwys  yma 
oedd  yn  anfoddloni  Crist  yn  fawr,  ac  er  ei  fod  yn  bygwth  na  bydd- 
ai  dim  fynai  â  hi,  eto  mae  yn  rhoddi  cynyg  caredig  icldi,  a  gwahodd- 
iad  taer  i  bwy  bynag  a  ewyllysiai  gael  mwynhau  o'i  fendithion. 

Mae  un  cwestiwn  yn  teilyngu  sylw  cyn  gadael  y  llythyrau  yma. 
Beth  oedd  sefyllfa  yr  eglwys  ar  y  pryd  ?  Barnai  Stuart,  mai  yn 
nghanol  erlidigaeth  yr  oeddynt,  ac  felly,  unig  amcan  Ioan  oedd 
cysuro  yn  ngwyneb  tywydd  garw.  Ond  ymddengys  i  mi  mai  sef- 
yllfa  o  heddwch  cydmarol  oedd,  onide  ni  buasai  eglwys  farw  Sar- 
dis,  neu  eglwys  hunanol  Laodicea  yn  aros  gyda'u  gilydd.  Felly 
ymddengys  i  mi  fod  llawn  cymaint  o  amcan  iosod  yr  eglwysi  hyny 
ac  ereill  ar  eu  gwiliadwriaeth  rhag  llygredd  a  marweidd-dra,  ag 
oedi  i  gysuro  yn  wyneb  tywydd  garw.  Gwir  yr  addewir  pethau 
mawr  i'r  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  ond  y  mae  yn  cael  ei  alw  i  orch- 
fygu  y  pethau  drwg  sydd  o  fewn  yr  eglwys,  yn  amlach  na'r  ymos- 
odiadau  oddiallan.  Yr  wyf  fi  yn  methu  gweled  dim  yn  y  llyfr  er 
cynorthwyo  i  benderfynu  pa  bryd  ei  hysgrifenwyd,  pa  un  ai  yn  am- 
ser  Nero  neu  Domitian.  A  chan  mai  llyf  ?  prophwydoliaethi^w,  ni 
ymddengys  yn  bwysig.  Mae  traddodiad  o  blaid  amser  Domitian. 
Yr  unig  beth  a  duedda  i  bleidio  y  dybiaeth  ei  fod  wedi  ei  ysgrifenu 
cyn  dinystr  Jernsalem  yw,  dylanwad  yr  Iuddewon  yn  Smyrna  a 
Phergamus,  ond  gallasai  hyn  fod  wedi  i'r  genedl  syrthio  feì  corfî. 
O'r  ochr  arall,  mae  yn  syndod  na  buasai  rhyw  gyfeiriad  at  Jerusa- 
lem  a  Judea,  os  oeddynt  yn  sefyll  fel  cynt.     Fel  hyn  wrth  edrych 


40  Ì)ÀDGTJDDIAD,  IV. 

ar  y  pwnc  o  bob  cyfeiriad  tueddir  fì  i  feddwl  maituagamser  í)om-  I 
itian  yr  ysgrifenwyd  y  llyfr.  Bhydd  hyn  fwy  o  amser  i'r  eglwysi 
gjrnyddu  a  marweiddio,  fel  y  gwelir  yma  fod  arnryw  wedi  gwneud, 
yr  hyn  yn  ddiau  ni  ddygwyd  oddiamgylch  ar  unwaith.  Mae  yn 
anghredadwy  y  buasai  eglwysi  dan  ofal  Paul,  Timotheus,  a  Ioan 
ei  hun  yn  suddo  i'r  sefyllfa  y  cawn  rai  o'r  eglwysi  yma,  felly  mae 
yn  fwy  tebygol  mai  ar  ddiwedd  yr  oes  Apostolaidd  yr  ysgrifenwyd 
y  llyfr.  Myn  rhai  fod  ei  ddullwedd  yn  profî.  fod  Ioan  yn  ieuang- 
ach  na  phan  ysgrifenodd  ei  efengyl  a'i  lythyrau.  Ond  pan  gofìom 
mai  ysgrifenu  y  pethau  a  welodd,  ac  a  glywodd  yr  oedd,  ni  ellir 
feddyliwn  benderfynu  dim  ar  y  pen  hwn.  Mae  testunau  ac  amcan- 
ion  y  gwahanol  lyfrau  yn  gwahaniaethu  mor  fawr.  Felly,  mwy 
dyogel  ydym  wrth  ddylyn  traddodiad  cyfîredin. 


PENNOD   IV. 

SAFLE     TK     E.GLWYS, 

AIl  ol  y  pethau  hyn  yr  edrychais ;  ac  wele,  ddrws  wedi  ei  agoryd  yny  nef :  a'r  llais 
cyntaf  a  glywais,  oeddfel  llais  udgorn  yn  ymddyddan   â  mi;  gan  ddywedyd, 
Dring  i  fyny  yma,  a  mi  a  ddangosaf  i  ti  y  pethau  sydd  raid  eu  fcod  ar  ol  hyn. 

2  Ac  yn  y  man  yr  oeddwn  y«  yr  ysbrycl :  ac  wele,yr  oedd  gorsedd-fainc  wedi  ei  go«- 
od  yn  y  nef,  ac  un  yn  eistedd  ar  yr  orsedd-fainc. 

3  A'r  hwn  oedd  yn  eistedd,  oedd  yn  debyg  yr  olwg  arno  i  faen  iaspis  asardin  :  ac  yr 
oedd  enfys  o  amgylch  yr  orsedd-fainc,  yn  debyg  yr  olwg  arno  i  smaragdus. 

4  Ac  yn  nghylch  yr  orsedd-fainc  yr  oecld  pedair  gorsedd-fainc  ar  hugain  :  ac  ar  y 
gorsedd-feinciau  y  gwelais  bedwar  henuriad  ar  hugain  yn  eistedd,  wedi  eu  gwisgomewn 
dillad  gwỳnion  ;  ac  yr  oedd  ganddynt  ar  eu  penau  goronau  aur. 

5  Ac  yr  oedd  yn  dyfod  allan  o'rorsedd-fainc,  fellt,  atharanau,a  lìeisiau  Aeyr  oedd 
saith  o  lampau  tân  yn  llosgi  ger  brr  n  yr  orsedd-fainc,  y  rhai  yw  saìth  Ysbryd  Duw. 

6  Ac  o  flaen  yr  orsedd-fainc  yr  ydoedd  mór  o  wydr,  yn  debyg  i  grystal  :  ac  yn  nghan- 
ol  yr  orsedd-fainc,  ac  yn  nghylch  yr  orsedd-fainc,  yr  oedd  pedwar  anifail  yn  llawn  o 
lygaid  o'r  tu  blaen  ac  o'r  tu  ol. 

7  A'r  anifail  cyntaf  oedd  debyg  i  lew,  a'r  ail  anifail  yn  debyg  i  lo,  a'r  trydydd  ani- 
faii  oedd  ganddo  wyüeb  fel  dyn,  a'r  pedwerydd  anifail  oedd  debyg  i  eryrynehedeg. 

8  A'r  pedwar  anifail  oedd  ganddynt;  bob  un  o  honynt.  chwech  o  adenydd  o'u  ham- 
gylch  ;  ac  yr  oeddynt  oddffewn  yn  llawn  llygaid  :  ac  nid  oeddynt  yn  gorphwyá  ddydd 
a  nos,  gan  ddywedyd,  Sanct,  Sanct,  Sanct,  Arglwydd  Dduw  Ilollalluog.  yr  hwn  oedd, 
a'r  hwn  sydd,  a'r  hwn  sydd  i  ddyfod. 

9  A  phan  fyddo  yr  anifeiliaid  yn  rhoddi  gogoniant,  ac  anrhydedd,  a  díolch,  i'r  hwn 
oedd  yn  eistedd  ar  yr  orsedd-fainc,  yr  hwn  sydd  yn  byw  yn  oes  oesoedd, 

10  Y  mae  y  pedwar  henuriad  ar  hugain  yn  sjn-thio  ger  bron  yr  hwn  cedd  yn  eistedd 
ar  yr  orsedd-fainc,  ac  yn  add«>Ji  yr  hwn  sycld  yn  byw  yn  oes  oesoedd,  ac  yn  bwrw  eu 
coronau  ger  bron  yr  orsedd-fainc,  gan  ddywedyd, 

11  Teilwng  wyt,  0  Arglwydd,  i  dderbyn  gogoniant,  ac  anrhydedd,  a  gallu  :  canys  ti 
a  greaist  bob  peth,  ac  o  herwydd  dy  ewyllys  di  y  maent,  ac  y  crewyd  hwynt. 

Yr  ydym  yn  bresenol  yn  nesu  at  y  rhan  sydd  bob  amser  wedi  ei 
ystyried  mor  dy  wyll  yn  llyfr  y  Dadguddiad,  am  hyny  rhaid  bod  yn 
bwyllog  i  glirio  y  ffordd,  a  gosod  pob  peth  mewn  treíh. 

Ac  wele  ddrws  icedi  ei  agoryd  yn  y  nef. — Un  o'r  pynciau  pwysicaf 
y w  ceisio  penderfynu  pa  le  a  olygai  Ioan  wrth  y  nef  yn  y  fan  yma. 
Mae  esbonwyr  yn  gyfíredin  yn  gadael  y  mater  hwn  yn  ddisy^w,  ac 
felly  mewn  penbleth  bob  tro  y  cyfarfyddant  â'r  gair.     Mae  yn  aml- 


&1FLB  YE  EGLWYS. 


41 


Wg,  feddyliwn,  nad  nef  y  gogoniant  a  olygid  yma,  oblegid  sonir  am 
lawer  o  bethau  yn  myned  yn  mlaen  nad  ydynt  yn  briodol  i  nef  y 
gogoniant.  Ymddengys  i  mi  mai  wrth  y  nef  yma  y  golygir  yr 
eglwys  ar  y  ddaiar,  fel  y  mae  yn  ymddangos  i  olwg  Duw,  ac  nid 
fel  yr  ymddengys  i  ddynion.  Mae  rywbeth  yn  debyg  i'r  hyn  oodd 
sefyllfa  Israel  yn  yr  anialwch.  Yn  marn  y  cenedloedd  cymydogol, 
nid  oeddynt  amgen  na  haid  o  grwydriaid  lladradaidd,  ond  yn  ngol- 
wg  Duw  yr  oeddynt  yn  had  santaidd,  yn  genedl  etholedig  ac  eti- 
feddion  gwlad  Canaan.  Ehoddodd  iddynt  ddeddfau  a  barnedig- 
aethau,  ac  ymddyddanodd  â  hwynt  yr  un  fath  a  phe  buasent  yn 
Nghanaan,  oblegid  yr  oedd  eu  mynediad  yno  yn  hollol  sicr  yn  oi 
feddwl  ef.  Eelly,  yn  marn  y  byd  nid  y  w  yr  eglwys  ond  gwan,  eidd- 
il  a  diystyrllyd,  ond  yn  ngolwg  Duw  y  mae  yn  freninòl  offeiriad- 
aeth,  yn  deyrnas  nefol,  yn  yr  hon  y  gall  efe  dabernaclu.  Dy wed 
Paul  mai  yn  yr  eglwys  ar  y  ddaiar  y  maeDuw  yn  cartrefuyn  bres- 
enol.  "  Eithr  chwi  a  ddaethoch  i  fynydd  Sion,  i  ddinas  y  Duw 
byw,  y  Jerusalem  nefol,  ac  at  fyrddiwn  o  angylion,  i  gymanfa  a 
chynulleidfa  y  rhai  cyntafanedig,  y  rhai  a  ysgrifenwyd  yn  y  nefoedd, 
ac  at  Dduw  barnwr  pawb,  ac  at  ysbrydoedd  y  cyfìawn,  y  rhai  a 
berffeithiwyd."  (Heb.  xii,  22, 23).  Dysgir  ni  yma  gan  yr  apostol 
mai  yn  yr  un  lle  mae  y  saint  ar  y  ddaiar,  a'r  holl  deulu  nefol.  Cred- 
wyf  mai  yr  un  syniad  sydd  gan  Ioan  yn  y  bennod  hon.  Eod  yr 
holl  eglwys  mewn  sefyllfa  nefol  hyd  yn  oed  tra  ar  y  ddaiar,  ac  mai 
rhywbeth  uwch-ddaiarol  yw  yr  holl  bethau  mae  efengyl  yn  wneud 
yn  y  byd  yma,  pan  fyddo  yn  cael  chwareu  teg  i  weithio  yn  ei  helfen 
ei  hun.  "  Ey  mreniniaeth  i  nid  yw  o'r  byd  hwn,"  medd  Crist. 
"  Nid  ydych  o'r  byd,  megis  nad  wyf  fìnau  o'r  byd."  Er-  fod  holl 
aelodau  yr  eglwys  yn  y  byd,  eto  maent  yn  ngolwg  Duw  yn  ffurfìo 
cymdeithas  wahanol  hollol  oddiwrth  y  byd. 

Mae  y  nefoedd  yma  yn  rhagori  mewn  llawer  o  bethau  ar  yr  hyn 
oedd  sefyllfa  Israel  yn  yr  anialwch.  Yno  nid  oedd  ond  yr  arch  a'r 
arwydd  o'r  presenoldeb  dwyfol,  ond  yma  gwelai  Ioan  orseddfainc 
wedi  ei  gosod,  ac  un  yn  eistedd  arni.  Yr  oedd  yr  olwg  arno  yn 
debyg  i  faen  Jaspis  a  Sardin.  Yr  oedd  ei  ddysgleirdeb  yn  bethnat- 
uriol  iddo  ei  hun,  nid  rhyw  ddysgleirdeb  benthyciolydyw.  Nid  oes 
modd  harddu  y  perl,  ond  y  mae  efe  yn  harddu  pob  peth  arall.  Felly 
ni  ellir  ychwanegu  at,  na  thynu  oddiwrth,  ogoniant  Duw,  er  y  gall- 
wn  ni  weled  ei  ogoniant  dan  rai  amgylchiadau  yn  eglurach  nag  er- 
eill.  Peth  benthyciol  yw  pob  gogoniant  ar  y  ddaiar ;  nid  oes  hardd- 
wch  gan  un  brenin  ond  fel  y  byddo  wedi  ei  wisgo  yn  ei  ogoniant, 
eithr  nid  yw  Ioan  yn  son  am  wisgoedd  yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar 
yr  orseddfainc  ;  yr  oedd  yn  rhy  ogoneddus  i  feddwl  am  ei  wisgo 
mewn  un  math  o  ogoniant ;  yr  oedd  ef  ei  hun  yn  berlau  o  ogon- 
iant,  a'r  peth  gorau  fedr  Ioan  ddweud  am  yr  eglwys  wedi  ei  gorphen 
yw,  fod  gogoniant  Duw  ganddi,  a'i  bod  yn  gyfíelyb  i  faen  Jaspis. 
?^í?d  Duw  fel  yma  ^edi  dyfod  mor  agos  i'r  ddaiar,  a  bod  ei  an- 
foddlonrwydd  yn  erbyn  pechod  yn  ddigon  eglur,  yn  lliw  coch  y  Sar- 

D 


42  DA.DGUDDIAD,  W. 

din,  nid  oedd  un  perygl  i'r  ddaiar  gael  ei  difa  gan  ddysgleirdeb  ei 
ogoniant,  er  cynddrwg  oedd  oblegid  gwelodd  Ioan  arwydd  y  cyfam- 
od  oedd  rhwng  Duw  a'r  ddaiar,  wedi  ei  osod  o  amgylcb  yr  orsedd- 
f ainc.     Yr  oedd  yr  enfys,  neu  y  bwa  a'r  lliw  gwyrdd  mor  gryf  ynddo 
yn  debyg  i  emerald,  nes  cuddio  pob  lliw  arall,  a  chuddio  fe  ddichon 
i  raddau  helaeth  y  lliw  coch  oedd  i'w  ganfod  yn  yr  hwn  oedd  yn 
eistedd  ar  yr  orseddfainc.     Mae  yn  gysur  i  ni  feddwl,  beth  bynag 
ddygwydda  ar  y  ddaiar,  na  ddinystria  Duw  ddim  o'r  ddaiar  nes  y 
byddo  wedi  ei  hollol  gyfnewid,  a'igwneud  yn  addas  drigle  santeidd- 
rwydd.     Mae  bwa  y  cyfamod  rhyngddo  a'r  ddaiar,  fel  nad  oes  dim 
perygl  er  bod  lleisiau  a  tharanau  a  mellt  yn  dyfod  o'r  orseddfainc. 
Saith  o  lampau  tan. — Arddangosiad  yn  debyg  o  burdeb  yr  Ysbryd 
Grlân,  a'i  wrthwynebiad  i  bob  math  o  lygredd  a  phechod.     Yr  oedd 
y  rhif  saith  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  y  dwyrain  i  ddynodi  eithafnod 
neu  berffeithrwydd.     Defnyddid  ef  felly  gan  y  Persiaid  a'r  Iudde w- 
on.     Mae  eithafìon  gofìd  yn  cael  ei  ddynodi  trwy   saith  trafferth. 
Dygid  meteloedd  i  sefyllfa  berffaith  trwy  eu  puro  seithwaith.    Dy- 
nodid  dyn  drwg  iawn  fel  un  a  saith  cythraul  ynddo,  ac  y  mae  eith- 
afnod  synwyr  yncael  ei  osod  allan,  trwy  seithwyrynadrodd-rheswm, 
a  holl  wybodaeth  Duw  yn   cael  ei  osod  allan   trwy  saith-lygad. 
Felly  yma  mae  perffeithrwydd  gweinyddiadau  llywodraeth  Duw  yn 
cael  ei  gosod  alian  trwy  saith  angel,  saith  sel,    saith  daran,  saith 
phiol,  saith  o  lampau  tân,  a  pherffeithrwydd  Crist,  trwy  saith  gorn, 
saith  lyga^.     Fel  hyn  mae  yn  bnr  amlwg,  mai  un  person,  sef  yr 
Ysbryd  Glân,  a  olygir  wrth  y  saith  ysbryd  sydd  ger  bron   Duw. 
Ymddengys  ger  ein  bronau  yn  mherffeithrwydd  ei  natur,  yn  noeth- 
ineb  ei  weithrediadau,  ac  yn  ngraslonrwydd  ei  roddion.     Wrth  ei 
fod  ger  bron  yr  orsedd,  deallwn  ei  sylw  ar  bob  peth,  a'i  barodrwydd 
i  weithredu.     Nid  fel  y  mae  yn  un  â'r  Tad,  nac  fel  y  mae  yn  pres- 
wylio  yn  y  saint,  y  mae  yr  Ysbryd  yn  saith  ger  bron  yr  orsedd,  ond 
fel  y  mae  yn  gwilied,  ac  yn  trefnu  pob  peth  i  fod  yn  is-wasanaeth- 
gar  i  lywodraeth  yr  orsedd,  yn  gystal  ac  er  lles  i  ddynion.     Ym- 
ddengys  i  mi  wedi  cryn  ymchwiliad  mai  prif  ddrychfeddwl  y  rhif 
saith  yn  y  Beibl  yw  trugaredd,  ac  yn  ddiau  nad  oes  dim  yn  fwy  o 
gysur  i  ddynion  na  meddwl  fod  yr  ysbrydpur  yma  sydd  yn  dân  ysol 
yD  medru  bod  yn  drugarog  wrch  ein  hanghyfìawnderau  ni.     Yn  y 
cymeriad  hwn  mae  yn  llywydàlu  ar  bob  peth,  angelioíi,  cythreuliaid, 
a  dynion  drwg  a  da,  yn  gystal  a'r  holl  bethau  trwy  ba  rai  f  maent 
yn  gweithredu.     Pe  byddai  i  ni  wrth  weled  mawredd  dynolyn^Ta- 
godi  o'n  cwmpas,  gael  ein  temtio  i  feddwl  fod   pethau  yn  myned 
allan  o'u  cylchoedd  priodol,  dysgir  ni  yma  igofìofod  y  saith  ysbryd 
ger  bron  yr  ccsedd,  ac  nad  ydynt  wedi  colli  eu  llywodraeth,   nac 
wedi  peidio  gwilied  drosom  ni  }îu  gystal  ag  amgylchiadau  y  byd. 

Mor  o  ii'i/dr. — Mae  yn  syndod  fod  cynifer  o  esbonwyr  yn  meddwl 
fod  Ioan  yma  yn  cyfeirio  at  y  Môr  tawdd  yn  y  demlpanmae  y  Môr 
Coch  yn  ateb  i'r  desgrifìad  yn  llawer  gwell.  Fel  yr  oedd  y  Môr 
Coch  rhwng  Pharaoh  a  phlant  Israel  yn  nod  gwahaniaeth  ar  iwi 


HÁ&LE  TR  EGLWr».  41 

llaw  ac  yn  foddion  gwaredigaeth  ar  y  llaw  arall,  felly  yr  oodd  y 
môr  gwydr  yma  yn  rhanu  rhwng  y  byd  a'r  eglwys. 

Teb^ígol  mai  yr  efengyl  yn  yr  oll  ag  ydyw,  ac  yn  noillduolei  dy- 
lanwad  achifool,  a  olygir  wrth  y  môr  gwydr.  Dyma  foddion  dyog- 
elwch  y  saint,  a  thyma  hefyd  sydd  yn  gwahaniaethu  rhyngddynt 
a'r  byd.  Yn  pen.  15  :  2,  dywedir  fod  y  "rhai  oedd  yn  caely  maes 
ar  y  bwystfìl,  ac  ar  ei  ddolw,  yn  sefyll  ar  y  môr  gwydr,  a  thelynau 
Duw  ganddynt,  ac  yn  canu  cânMoses  a  chân  yr  Oen."  Yraddeng- 
ys  hyn  i  mi  yn  ddigon  i  brofì  mai  y  Môr  coch  oodd  cynllun  j  môr 
gwydr,  ac  mai  yr  un  amcan  oedd  i'r  ddau. 

Pedwar  anifail  lyw. — Beth  a  olygir  wrth  y  pedwar  anifail  sydd 
ofyniad  a  atebwyd  mewn  amry w  fíyrdd.  Myn  rhai,  mai  gweinidog- 
ion  yr  efengyl  a  olygir,  ac  mai  yr  eglwys  sydd  yn  cael  ei  dangos 
trwy  y  pedwar  henuriad  ar  hugain.  Ond  ymddengys  i  mi  mai  y 
gwrthwyneb  i  hyn  sydd  debycaf  o  fod  yn  gywir.  Mae  y  pedwar 
henuriad  ar  hugain  yn  cyfateb  i  ddeuddeg  Patriarch  yr  Eglwys 
Iudde^ig,  a  deuddeg  Apostol  yr  eglwys  gristionogol,  acfellyyn  ar- 
ddangos  gweinidogion  yr  efengyl  yn  fwy  naturiol  na'r  eglwys. 
Eelly  ymddengys  i  mi  fod  y  pedwar  anifaÍL  yn  dynodi  yr  eglwys. 
Mae  yr  eglwys  yn  cael  eu  gosod  allan  yn  y  llyfr  hwn  hefyd  dan  y 
gydmariaeth  o  wraig,  a  than  y  gydmariaeth  o  ddinas.  Y  mae  yn 
deilwng  o  sylw  fod  y  pedwar  ar  hugain  o  gwmpas  yr  eglwys,  yn  y 
cydmariaethau  hyny .  Y  lleuad  neu  y  seremoniau,  yr  oruchwyliaeth 
Iuddewig  dan  ei  tbraed,  a  choron  o  ddeuddeg  seren  ar  ei  phen,  pen. 
12  :  1.  Fr  ddinas  Jerusalem  newydd  gwelodd  Ioan  ddeuddeg 
porth  yn  cael  eu  gwilied  gan  ddeuddeg  angel,  ag  enwau  deuddeg 
llwyth  Israel  arnynt,  ac  ar  ddeuddeg  sylfaen  y  ddinas  yr  oedd  enw- 
au  deuddeg  apostol  yr  Oen,  pen.  21.  Yma  yr  ydym  yn  cyfarfod  a'r 
pedwar  ar  hugain  yn  gylch  o  gwmpas  yr  eglwys — deuddeg  patri- 
arch  yr  eglwys  Iuddewig  a  deuddeg  apostol  yr  eglwys  gristionogol, 
yn  dynodi  y  weinidogaeth  trwy  yr  holl  oesau.  Dengys  hyn  bwys- 
igrwydd  ac  urddas  y  weinidogaeth  efengylaidd.  Yr  oedd  holl  rag- 
oriaethau  deuddeg  patriarch  Israel  yn  ddigon  i  fíurfio  un  dyn  da, 
ac  yr  oedd  holl  ragoriaethau  y  deuddeg  apostol  yn  ddigon  i  íîurfìo 
cristion  perffaith,  ond  rhaid  cael  holl  ragoriaethau  y  deuddeg  pat- 
riarch  a'r  deuddeg  apostol  gyda'u  gilydd  cyn  llenwi  y  weinidogaeth 
efengylaidd.  Ni  ellir  dysgwyl  hyn  mewn  un  person  ond  dysgwylir 
ei  gael  yn  y  weinidogaeth  yn  mhob  oes.  Yn  awr,  paham  y  dynodir 
yr  eglwys  trwy  y  gydmariaeth  o  bedwar  anifail  ?  Am  mai  hi  sydd 
yn  cynddrychioli  yr  holl  ddaiar  i  roddi  gogoniant  i  Dduw.  Trwy  yr 
eglwys  y  mae  Duw  yn  derbyn  ei  ogoniant  oddiwrth  yr  holl  fyd. 
Mae  prif  ragoriaethau  creaduriaid  y  ddaiar  jtl  cydgyfarfod  yn  y 
pedwar  hyn — gwroldeb  y  llew,  defnyddioldeb  yr  ych,  cydymdeim- 
lad  a  synwyr  y  dyn,  symudiadau  cyflym  ac  ehediadau  ucheì  yr  eryr. 
Mae  y  rhif  pedwar  yn  cyfateb  i  bedwar  cwr  y  byd,  fel  eu  rhenid  y 
pryd  hwnw.  Tuag  at  i  ni  gael  cyfíawn  olwg  ar  y  mater  hwn  rhaid 
edrych  i  Ezeciel  o'r  hwn  le  y  mae  Ioan  wedi  benthyca  y  gydmar- 


44  DADaüDDIAD,    íf. 

iaeth.  Hyd  ainser  Ezeciel  yr  oedd  eglwys  y  Duw  byw  wedi  arfer 
bodoli  ynglyn  a'r  genedl  Iuddewig  neu  lywodraeth  Juda,  ac  o  fewn 
cylch  yr  egìwys  yn  unig  yr  oedd  Duw  wedi  arfer  rhoddi  dadgudd- 
iad  o'i  feddwl.  Ond  yr  oedd  brenin  Babilon  eisoes  wedi  dechreu 
dinystrio  llywodraeth  Juda,  ac  yn  peryglu  bywyd  yr  eglwys  mor 
belled  ag  yr  oedd  a  fynai  ei  chysylltiad  a'r  wladwriaeth.  Ond  er 
dysgu  Ezeciel  nad  oedd  yr  eglwys  i  farw  rhoddodd  Duw  weledig- 
aeth  iddo  yn  arddangos  yr  eglwys  yn  ei  fTurf  newydd.  Gwelai  gor- 
wynt  yn  dyfod  o'r  Gogledd,  a  chwmwl  mawr,  a  thân  yn  ymgymeryd 
â  dysgleirdeb  o  amgylch  iddo.  Tr  oedd  yr  eglwys  y  pryd  hwnw 
ar  gael  ei  dinystrio,  o  ran  ei  phethau  allanol  gan  genedl  o'r  gogledd, 
ond  dychwel  eto  o  dir  y  gogledd  yn  cael  ei  harwain  fel  Israel  gynt 
gan  gwmwl  niwl  a  thân.  Bydd  yn  ddyogel  er  yr  holl  dywydd. 
A'r  olwg  ar  yr  eglwys  yn  dychwelyd  yn  ol  o  dir  y  caethiwed  oedd 
gyfîelyb  i  bedwar  peth  byw-  Er  cael  prawf  mai  yr  eglwys  a  olygir 
rhaid  i  ni  edrych  i  fan  arall ;  yn  y  nawfed  a'r  ddegfed  bennod  mae 
Ezeciel  yn  adrodd  gweledigaeth  sydd  yn  cysylltu  y  pedwar  peth 
byw  mewn  modd  neillduol  a'r  gweddill  achubedig  o'r  eglwys,  sef 
yr  ychydig  oeddynt  yn  galaru  am  anwiredd  y  ddinas,  ac  yn  arwain 
bywyd  pur.  Clywodd  y  profîwyd  orchymyn  yn  cael  ei  roddi  i 
swyddogion  y  ddinas  nesau,  a  phan  ddaethant  wele  bob  un  a'i  arf 
dinystr  yn  ei  law.  Gorchymynwyd  i'r  punrp  fyned  allan  a  lladd 
holl  drigolion  Jerusalem  heb  arbed  neb.  Ond  cyn  iddynt  gychwyn 
wele  wr  a  chorn  du  ysgrifenydd  wrth  ei  glun  yn  cael  gorchymyn  i 
fyned  allan  o'u  blaen  a  gosod  nod  ar  dalcenau'r  dynion  sydd  yn 
ucheneidio  ac  yn  gwaeddi  am  y  fBeidd-dra  oll  a  wneir  yn  ei  chan- 
ol  hi.  Ac  wrth  y  lleill  dywedwyd,  na  ddeuwch  yn  agos  at  un  gwr 
y  byddo'r  nod  arno.  Ar  ol  hyn  gwelodd  y  profîwyd  olygfa  o'r  un 
fath  ag  y  mae  wedi  ddarlunio  yn  y  bennod  gyntaf,  ond  ei  fod  yn 
galw  y  pethau  byw  yn  gerubiaid.  Mae  cysylltiad  y  gwr  a'r  corn 
du  â  hwynt  yn  dangos  yn  amlwg  mai  yr  un  oeddynt  a'r  rhai  oedd 
ef  wedi  nodi,  neu  yr  eglwys  yn  ei  fTurf  newydd  yn  annibynol  ar  y 
llywodraeth  Iuddewig.  Gwelai  Ezeciel  y  cerubiaid  yn  dyfod  i'r 
golwg  cyn  gynted  ag  y  dinystriwyd  y  ddinas,  a'r  gwr  a'r  corn  du 
yn  myned  i  gyrchu  tân  oddi  rhwng  y  cerubiaid.  Gwelodd  hefyd  y 
gogoniant  yn  gadael  y  deml  ac  yn  aros  ar  y  cerubiaid  ac  yn  y  diw- 
edd  ymadawodd  y  cerubiaid  a'r  gogoniant  o'r  ddinas  yn  hollol.  Yn 
awr  gallwn  fyned  yn  ol  i'r  bennod  gyntaf  i  gael  golwg  ar  yreglwys 
yn  ol  y  darluniad  a  roddir  o  honi  yn  y  weledigaeth.  Mae  dwy 
eglwys  yn  y  byd  yn  mhob  oes ;  un  fel  yr  ymddengys  i  ddyn,  ac  un 
fel  yr  ymddengys  i  Dduw.  Nid  Israel  yw  pawb  ar  sydd  o  Israel, 
ac  nid  ydynt  oblegid  eu  bod  yn  had  Abraham  i  gyd  yn  blant.  Ar 
ol  y  caethiwed  i  Babilon  yr  oedd  eglwys  Dduw  i  fod  yn  fwy  anni- 
bynol  ar  allanolion  ac  yn  gyffredin  i'r  holl  fyd.  Yr  oedd  iyrnadael 
o  Jerusalem  ac  i  gymeryd  ei  safle  briodol  fel  eglwys  yr  hoíl  fyd. 

Pedwar  iieth  lyw. — Yn  dynodi  perthynas  yr  eglwys   â'r  ddaiar, 
neu  ddangos  mai  daiarol  ydoedd  o  ran  ei   defnydd.     Bernid  gynt 


3ÀFLE  YK  eolw  Ttf.  45 

mai  pedair  elfen  oedd  yn  cyfansoddi  y  byd.     Felly  deíhyddiau  dai- 
arol,  sef  dynion  yn  unig  sydd  yn  cyfansoddi  yr  eglwys. 

Dull  dyn  oedd  ìddynt. — Yr  oedd  yr  Ysbryd  Glân  yn  ofalus  am 
wasgu  ar  ein  meddyliau  mai  rhywbeth  dynol  oedd  y  weledigaeth. 
Ni  fu.  un  angel  erioed  yn  aelocl  o'r  eglwys,  dim  ond  dyn.  Felly 
dyn  oedd  yma.  Wyneb  dyn,  dwylaw  dyn,  a  dull  dyn.  Yr  oedd 
wynebau  y  pedwar  anifail  yn  amrywio  er  dangos  fod  holl  ragor- 
iaethau  y  dclaiar  yn  cydgyfarfod  yn  yr  eglwys.  Deall  y  dyn,  gwr- 
oldeb  y  llew,  defnyddioldeb  yr  ych,  a  chyflym-symudiadau  yr  eryr. 
Yr  oedd  hefyd  becìwar  wyneb  i  bob  un  yn  dynodi  fod  yr  eglwys  o 
hyn  allan  i  flodeuo  yn  mhob  cwr  o'r  ddaiar  yr  un  fath.  Nid  eglwys 
i  un  wlad,  ond  eglwys  i'r  holl  fyd  yw  eglwysDduw.  Gan  maidyn- 
ion  daiarol  sydd  yn  gwneud  i  fyny  yr  eglwys  mae  yn  naturiol  gofyn 
pa  wahaniaeth  sydd  rhyngddi  a  chymdeithasau  ereill  o  ddynion  ? 
I  hyn  cawn  atebiad  yn  y  ífaith  fod  yr  Ysbryd  yn  preswylio  ynddi. 
Dyma  sydd  yn  ei  gwahaniaethu  oddiwrth  bob  cymdeithas  arall  ar 
wyneb  y  ddaiar.  Heb  yr  Ysbryd  nid  yw  ond  cymdeithas  o  ddyn- 
ion  ar  y  ddaiar,  ond  pan  yn  llawn  o'r  Ysbryd  mae  yn  deyrnas  ys- 
brydol,  yn  genedl  etholedig,  yn  had  santaidd.  Mae  llwyddiant  yr 
eglwys  yn  ymddybynu  yn  hollol  ar  arweiniad  yr  Ysbryd,  ac  o'r  tu 
arall  mae  y  wir  eglwys  yn  dylyn  yr  Ysbryd  heb  ofalu  am  amgylch- 
iadau  na  chanlyniadau,  nac  ychwaith  yn  cael  ei  hatal  gan  un  math 
o  rwystrau.  Cawn  gan  Ezeciel  hefyd  bedair  olwyn,  a  phedwar 
wyneb  i  bob  olwyn.  Tybia  Gill  mai  yr  un  peth  yw  yr  olwynion  yn 
Ezeciel  a'r  pedwar  henurìad  ar  hugain  yn  y  Dadguddiad.  Os  felly 
dynodant  weinidogaeth  yr  efengyl  yn  yr  eglwys.  Ond  ymddengys 
i  mi  yn  hytrach  mai  amgylchiadau  crefydd  yn  gyffredinol  a  olygir 
— y  weinidogaeth  yn  gystal  a'r  holl  wasanaeth  crefyddol.  Dengys 
hyn  eto  fod  crefydd  yn  ei  holl  seremoniau  a'i  gwasanaeth  i  fod  yn 
cyfateb  i'r  holl  fyd.  Mae  gwerth  y  gwasanaeth  yn  ymddybynuyn 
hollol  ar  sefyllfa  fewnol  yr  eglwys;  pan  fyddoyr  eglwys  yn  ymgodi 
mewn  ysbrydolrwydd  mae  yr  olwynion  yn  ymgodi  oddiar  y  ddaiar. 
Nid  yw  y  gwasanaeth  gorau  yn  gwneud  i  fyny  am  ddiffyg  ysbryd- 
olrwydd  yn  yr  eglwys.  Gallem  sylwi  yma  fod  olwynion  yn  gyd- 
mariaeth  bur  darawiadol  i  ddynodi  perffeithrwydd  y  weinidogaeth  yn 
'  mhob  oes.  Tybia  rhai  fod  gweinidogion  yr  oesoedd  gynt  yn  rhag- 
ori  ar  rai  yr  oes  hon.  Ond  dylai  y  cyfryw  gofìo  mai  olwyn  yn  troi 
mewn  olwyn  ydyw ;  un  olwyn  yn  fechan  ac  un  arall  mor  fawr  fel 
nas  gellir  gweled  ond  rhan  o  honi.  Tebyg  y  gellid  nodi  rhyw  un 
yn  rhyw  oes  fel  Paul  na  ddaeth  un  gweinidog  i  fyny  âg  ef  ar  ol 
hyny.  Ond  rhaid  cofìo  mai  cylch  bychan  oedd  y  weinidogaeth  y 
pryd  hwnw,  eithr  erbyn  heddy w  mae  rhifedi  y  gweinidogion  yn  fil- 
oedd  lawer,  ac  yr  ydym  yn  sicr,  a  dodi  y  naill  gyda  y  llall  fod  cynifer 
o  ragoriaethau  yn  y  weinidogaeth  yn  bresenol  ag  a  fu  erioed  ;  ond 
niae  yn  anhawdd  eu  canfod  oll  ar  unwaith,  fel  y  mae  yn  anhawdd- 
'ach  canfod  holl  ranau  olwyn  fawr  nag  olwyn  fach.  "I  bob  tm  o 
hoDom,"  meddai  Paul,  "  y  rhoed  gras  yn  ol  mesur  dawn  Oiist,  eithr 


IB  didöuddiàd,  rr. 

ei  hun  vn  unig  Bjàà  berffaith,  ac  yn  cyna^ni  oll  yn  oll."     Mae 
v  weinidogaeth  bob  amaer  yn  gyflawn  o  bob  grasondeifodynfwy 
;  vn  ol  helaethrwydd  y  cylch   a  rhif  y  gwemidogion. 
N  ,.   1    m  )  n  rhoddi  deegnfiad  mor  fanwl  o'r  pedwar  anifaü  a° 
|  v  mae  yn  dwend  un  potli  nad  yw  efe  yn  ddweud,  seJ 
vn  Uawn  llygaid.     Ond  tybiwyf  mai  yr  un  peth   a  olygai 
|  •  h  lygaid  ag  a  olygai  Ezeciel  wrth  yr  ysbryd.     Mae  yr  eg- 

}w,  rtref  i  ysbryd  Crist,  yr  hwn  yn  ei  berthynas  â  Ohrist  a 

äd:  l,  pen.  5  :  6.     Nid  yw  yr  eglwys  yn  ddim  onc 

tvwvll  heb  yr  Ysbryd,  ac  y  mae  yn    deilwng  o  sylw   mai 
_:ogoniant  hi.     Gwelai  Ezeciel  hefyd  ar  benau  y 
•hau  byw  ddnll  y  liurfafen,  a'u  hadenydd  hwy  o  dan  yffurfafen 
naill  wrth  y  llall,  er  dangos  mai  un  yw  yr  eglwys  er  ei 
rywio,  :i  pha  uohaf  y  byddo   mewn  ysbrydolrwydd,  pa 
I  y  byddo,  amlycaf  oll  yw  ei  hundeb— ar  y  ddaiar 
I   rwahaniaeth  rwganfod. 
.  /  *  fmfafen  yr  hon  ocdd  ar  cu  penau  liwynt  yr  oedcl  cyffelyh- 

fame. — Dyma  Ue  mae  Duw  w^edi  cael   man  ddigon 
:  L  pnr,  a  sefydlog  i  osod  ei  orsedd  i  lawr,  yw  yn  yr  eglwys 
rydoL     I  ^yma  y  freniniaeth  drwy  yr  hon  mae  yn  medru  egluro 
( lynygipdd  J)uv  bcri  i'w  ogoniant  ymsefydlu  mewn 
amryw  í.uiau.     Bu  yn  Eden  am  ychydig  ;  wedi  hyny  yn  y  Taber- 
1  yn  yi  anialw « -li ;  ar  ol  hyny  yn  Süo  ;  ac  yn  ddiweddaf  oll  yn  y 
doml  vn  Teruaalem.     Pe  buasai  amheuaeth  ar  ein  meddwl  am  gy- 
::':  i  l;tu  hyn  cawn  gadarnhad  iddynt  yn  Esay  6  :   1 — 4. 
•   *  rArglwydd  yn  eistodd  ar  orseddfa  uchel  a  derchafedig, 

yn  Oenwi  y  demL"     Cawn  yma  y  cerubiaid   a  phob  peth 
1  1.     Eithr  gwolodd  Ezeciel  y  gogoniant  yn 

I  •  : :  1 1 ,  yn  gadael  y  ddinas,  ac  yn  myned  dros  ben  y  bryn. 
I  y  deml  yn  ddigon  pnr  iddo  drigo  ynddi.     Ond  yn  yr  eg 
rydlu  gorsedd  ei  ogoniant  yn  ddigon   dyoge' 
ürtrefa  mwyach  yn  frenin  yn  dragywydd 
çyleh  yr  orscdd. — Mae  yn  ddymunol  i  ni  allu   dweud,  et 
l  yi  Anfeidrol  a'r  ddâiar  hyd  yma,  yn  bur  wahanol  iV 
I  — y  naiD  yn  berffaith  santaidd  a'r  llall  yn  llygredig — gwel- 
od  ;  !  La  Ioan  o  amgylch  yr  orsedd-faino  rywbeth  cyflelyb  i 

arwydd  nad  oedd  dim  digofaint  mwyach  rhwng 
:  [oan  yr  oedd  y  bwa   yn  ymddangos  fel 
l,  y  lliw  gwyrdd,  lliw  trugaredd  wedi  llyncu 

Îll  liwian  ereill  ynddo  ei  hun.     öicrha  hyn  fod  y  ddaiar  yn 
rhag  y  tâo  i  edd  yn  dyfbd  allan   o'r  orsed-fainc 
ddau,  hefyd,  surlawn  iawn  i  ddynion.     Gwelai 

lybrwydd  dyn;  a  gwelai  Ioan  yn 
Dfthaaol  yi  one  Id-faino  oen,  megia  wedi  ei  ladd.     Felhynyruch- 
n  UrwodnM  tfa  Jehofa  yw  dyn.     Aíao  brawd  i  ni  wedi  cyraedd 
Donel  a  bod  ac  oraedd-fiûno  yr  Anfeidrol.  •" 

th  yn  llcoliad  y  gweledigaethau  hyn  yn  y  proff- 


rn. 


«AFLE  Y*   mijWYt  5  47 

wydi  er  fod  yn  bur  amlwg  mai  yr  un  ydynt.     Gwelai  Esay  y  cyfan 
mewn  cysylltiad  a'r  deml;  gwelai  Ezeciel  y  pethau  byw  wedi  gad- 
ael  y  deml,  ond,  er  hyny  mewn  cysylltiad  a'r  ddaiar  o  dan  y  ffurf- 
afen.     Ond  i  olwg  Ioan  yr  ©edd  y  cyfan  yn  y  nefoedd,  neu  mewn 
safle  ysbrydol.     Diau  fod  y  gwahaniaeth  hwn  i'w  briodoli  i  fedd- 
yliau  a  syniadau  y  gweledyddion  eu  hunain.     Yn   amser  Esay  y 
deml  oedd  prif  ogoniant  a  chanol-bwynt   yr  eglwys,  felly   yno  yr 
oedd  efe  yn  lleoli  y  gogoniant  dwyfol.     Yn  amser  Ezeciel  yr  oedd 
y  deml  wedi  ei  dinystrio  a'r  eglwys  megis  heb  un  cartref,    ond  er 
hyny  ar  y  ddaiar  gan  y  dysgwyliai  Ezeciel  yn  ddiaui  bethaufyned 
yn  mlaen  fel  cynt  yn  Judea  ar  ol  y  dybenai  y  caethiwed.     Ond  yr 
oedd  Ioan  wedi  gweled  pen  a  chanol-bwynt  yr  eglwys  yn  esgyn  yn 
y  cwmwl  i'r  nefoedd,  ac  am  hyny  ni  fedrai  efe   leoli  y   gogoniant 
dwyfol,  na'r  eglwys  chwaith,  yn  unman  ond  gyda  Christ.     Ar  yr 
eglwys  yr  oedd  yr  orsedd  yn  gorphwys,  felly  yr  eglwys  y w  y  deyrn- 
as  ar  ba  un  y  mae  Duw  yn  llywodraethu  yn  y  byd  hwn.     Cydunai 
yr  anifeiliaid  a'r  henuriaid,    pen.  5:  10,    i  ddywedyd: — u  Ac  axn 
gwnaeth  nifin  Duwni  yn  freniniaeth"  (nid  breninoedd  ond  breniniaeth 
yw  y  darlleniad  cywir),  ac  offeirìaid,  yr  hynsydd  ynhollol  gydweddu 
â'r  golygiad  yma,  ar  y  pedwar  anifail  fel  breniniaeth,  a'r  henuriaid 
fel  offeiriaid.     Mae  amryw  am  wneud  y  pedwar  anifail  yn  weini- 
dogion,  ar  gyfrif  eu  bod  yn  llawn  llygaid,  a'u  bod  yn  nes  i'r  orsedd, 
ond  ymddengys  i  mi  fod  yn  llawer  mwy  priodol  dywedyd,  fod   yr 
©glwys  yn  llawn  llygaid   na  dywedyd   fod  y  gweinidogion   felly. 
Credwyf  mai  dyma  yr  olwg  oedd  gan  Paul  ar   bethau,  pan  ddyw- 
edai,  "  A  rhai  yn  wir  a  osododd  Duw  yn  yr  eglioys ;  yn  gyntaf  apos- 
tolion,  yn  ail  profîwydi,  yn  drydydd  athrawon,  yna  gwyrthiau,  wedi 
hyny  doniau  i  iachau,  cynorthwyau,  llywodraethau,  rhywiogaethau 
tafodau."  1  Cor.  12  :  28.     Doniau  yr  eglwys  ac  nid  doniau  y  wein- 
idogaeth  ywy  rhai  hyn.    Gwyr  pawb  fod  yn  yr  eglwys,  ag  ystyried  y 
weinidogaeth  fel  rhan  o  honi,  fwy  o  wybodaeth  am  ac  addasrwydd 
at  bob  peth  perthynol  i  efengyl  nag  sydd  yn  y  weinidogaeth  ei  hun. 
Dywed  Paul  mai  eiddo  yr  eglwys  yw  y  weinidogaeth  ;  nid  yw  yn 
annibynol  ar  yr  eglwys,  ac  nid  yw  yr  eglwys  yn   gyflawn  hebddi. 
Felly  mae  yn  rhaid  i'r  eglwys  fel  y  mae  yn  cynal  yr  orsedd  fod  yn 
nes  ati  na'r  swyddogion  o'i  chwmpas.     Mae  y  deyrnas  yn  blaenori 
ar,  ac  yn  nes  at,  y  brenin  neu'r  orsedd,  na'r  swyddogion,  gan  mai 
oddiwrth  y  deyrnas  y  mae  efe  yn  derbyn  ei  ogoniant   a'i  fawredd. 
Gall  y  swyddogion  gyfnewid  ac  yntau  fod  yn  frenin,    neu  gallwn 
ddychymygu  am  frenin  heb  swyddogion,  ond  nis  gallwn  ddychym- 
ygu  am  neb  yn  frenin  heb  deyrnas.     Felly   yr  eglwys    sydd  yn 
rhoddi  cyfleustra  i  Dduw  egluro  ei  ogoniant,  neu  ynte  trwy  yr  eg- 
lwys  y  mae  yn  cael  ei  ogoneddu  fel  Creawdwr,  Cynaliwr  a  Gwar- 
edwr  ybyd. 

Chwech  o  adenydä. — Tebygol  fod  hyn  yn  arwyddo   mai  nid  ar  y 

ddaiar  yr  oedd  trigle  y  creaduriaid  hyn,.  ond  dysgwylir  iddynt  ym- 

'    godi  uwch  y  ddaiar,  a  bod  yn  debyg  i?r  Seraphiaid.     Yn  Esay  vi, 


48  DÀT)GI7DDIAD,    Y. 

darlunir  y  seraphiaid  yn  rneddu  ar  chwech  aden  bob  un,  dwy  i 
guddio  eu  hwynebau  rhag  eu  dallu  gan  ddysgleirdeb  yr  hwn  y  saf- 
ent  ger  ei  fron,  dwy  i  guddio  eu  traed  i  ddangos  eu  gwyleidd-dra 
a'u  cydnabyddiaetn  nad  oedd  ynddynt  ddini  yn  teilyngu  i  Dduw 
sylwi  arnynt,  a  dwy  i  ehedeg,  i  ddangos  eu  parodrwydd  i  roddi 
ufydd-dod  i'w  brenin. — "  Sant,  Sant,  Sant," — dengys  hyn  y  cyfnew- 
idiad  mawr  sydd  wedi  cymeryd  lle  ynddynt.  Yn  lle  bod  yn  gread- 
uriaid  llygredig  yn  casâu  Duw,  maent  wedi  eu  gwneuthur  mor  bur 
fel  ag  i  ymhyfrydu  yn  yr  hwn  sydd  benffaith  santaidd,  ac  yn  canu 
ei  glodydd  nid  fel  y  mae  yn  drugarog  yn  unig,  ond  hefydfely  mae 
yn  santapidd. 

Y  ìnae  y  pedwar  henuriad  ar  hugain  yn  syrthio. — Pa  bryd  bynag,  y 
byddo  yr  eglwys  mewn  hwyl  i  addoli  Duw,  mae  y  gweinidogion  yr 
un  ffynud.  Credwyf  mai  dyma  y  drychfeddwl  sydd  yma.  0  leiaf 
mae  hwn  yn  wirionedd  y  byddai  yn  werth  i'r  eglwys  feddwl  am 
dano  mai  hi  sydd  yn  gwneud  y  gweinidogion  y  peth  ydynt.  Mae 
pob  eglwys  yn  dra  sicr  o  gael  gweinidogaeth  tebyg  iddi  ei  hun.  A 
pha  bryd  bynag  y  byddo  yr  egiwys  yn  tueddu  i  achwyn  ar  y  wein- 
idogaeth,  byddai  yn  eithaf  peth  iddi  sylwi  ar  y  geiriau  hyn.  Pan 
fyddo  yr  anifeiliaid  yn  moli  Duw,  mae  yr  henuriaid  hefyd  yn 
gwneuthur  yr  un  peth.  Ar  aniser  diwygiad  mae  y  weinidogaeth 
yn  danllyd,  a  bywiog  ;  ond  pan  fyddo  yr  eglwys  yn  oerllyd  a  byd- 
ol  tebyg  iawn  yr  ymollynga  y  gweinidogion  yr  un  fath.  Nid  yw 
marweidd-dra  yr  eglwys  yn  ddigon  i  gyfìawnhau  gweinidog  am  fod 
yn  farwaidd,  ond  mae  yn  ffaith  fod  llawer  yn  dylanwadu  ar  un  yn 
y  cyfTredin  yn  fwy  nag  y  gall  un  ar  y  lluaws.  Mewn  adegau  o 
gryn  bellder  oddiwrth  eu  gilydd  y  mae  dynion  yn  codi,  fel  Elias  ac 
Ioan  Fedyddiwr,  yn  ddigon  cryfìon  ar  eu  penau  eu  hunain  i  symud 
y  byd.  Yn  y  cyiîredin  mae  dynion  cyhoeddus  yn  tynu  y  rhan 
fwyaf  o'u  nerth  oddiwrth  deimlad  a  barn  y  cyhoedd. 

PENNOD    V. 

T     LLYFR     SELIEDIG. 

AC  ini  a  wclaÌ3  yn  neheulaw  yr  hwn  oedd  yn  eistodd  ar  yr  orsedd-fainc,  lyfr  wedi  ei 
ysgrifenu  oddifewn  ac  oddi  allan,  wedi  ei  selio  â  saith  sel. 

2  Ac  mi  a  welais  angel  cryf  yn  cyhoeddi  â  llef  uchel,  Pwy  sydd  deilwng  i  agoryd  y 
llyfr,  ac  i  ddatod  ei  seliau  ef  ? 

3  Ac  nid  oedd  neb  yn  y  nef,  nac  yn  y  ddaiar,  na  than  y  ddaiar,  yn  gallu  agoryd  y 
llyfr,  nac  edrych  arno. 

4  Ac  mi  a  wylais  lawer,  o  achos  na  chaed  neb  yn  doilwng  i  agoryd,  ac  i  ddarllen  y 
ilyfr,  nac  i  e  Irych  arno. 

5  Ac  un  o'r  henuriaid  a  ddywododd  wrthyf,  Nac  wyla  :  wele,  y  Llew  yr  hwn  sydd  o 
lwyth  Juda,  Gwreiddyn  Dafydd,  a  orchfygodd  i  agoryd  y  llyfr,  ac  i  ddatod  ei  saith  sel  ef. 

6  Ac  mi  a  edrychais  ;  ac  wele,  yn  nghanol  yr  orsedd-fainc  a'r  pedwar  anifail,  ac  yn- 
nghanol  yr  henuritid,  yr  oedd  Oen  yn  sefyll  megis  wedi  ei  Udd,  a  chanddo  saith  gorn, 
a  s;üth  lygad,  y  rhn  ydyw  saith  Ysbryd  Duw  wedi  eu  danfon  allan  i'r  holl  ddaiar. 

7  Ac  efe  a  ddaeth,  ac  a  gymerth  y  llyfr  o  ddeheulaw  yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar  yr 
orsedd-fainc. 

8  A  phan  gynnrth  efe  y  Uyfr,  y  pedwar  anifail  a'r  pedwar  henuriad  ar  hugain  a  syrth- 


Y  llyfr  6BLLEDI0.  41 

iasant  gcr  bron  yr  Oen  ;  a  chan  bobun  o  honynt  yr  oedd  telynau.n  ì.hì'olau  nur.yn  llawn 
o  arogl-darth,  y  rhai  ydyw  gweddíao  y  .  aint. 

9  À  hwy  a  ganasaht  ganiad  newydd,  gan  ddywedyd,  Teilwng  wyt  ti  i  gymeryd  y 
llyfr,  ac  i  agoryd  ei  seliau  ef :  oblegid  ti  a  laddwyd,  ac  a'n  prynaiet  ni  i  Ddnw  brwy  úy 
waed,  allan  o  bob  llwyth,  ac  iaith,  a  phobl,  a  chenedl ; 

10  Ac  a'n  gwnaethost  ni  i'n  Dnw  ni,  yn  freninoedd,  ac  yn  ofifeiriaid  :  ac  ni  a  deyrn 
;:s'vn  ar  y  ddaiar. 

11  Ac  mi  d  edrychais,  ac  a  giywaie  iylch  yi  oreedd-faiae, 
a'r  anifcîliaid,  a'r  hcnuriaid :  a'u  rhifedi  hwynt  oedd  fyrddiynau  o  fyrddiynau,  a  mil- 
ce  1 1  o  füocdd  ; 

12  Yn  dywedyd  â  llef  nchel,  Teilwng  yw  yr  Oen,  yr  hwn  a  laddwyd,  i  d  lerbj-n  gallu, 
a  chyfoeth,  a  doethineb,  a  chadernid,  ac  anrhydedd,  a  gogoniant,  a  bcndiih. 

13  A  phob  creadur  a'r  syd  1  yn  y  nef,  ac  ary  ddaiar,  a  thdn  y  ddaiar,  a'rpethau  Bydd 
yn  y  nior,  ac  oll  a'r  sj  ynddýnt,  a  glywais  i  yn  dywedyd,  i'r  hwn  syddyneisfcedd  aryi 
orscdd-fainc,  ac  i'r  Oen,  y  byddo  y  ícndith,  a'r  anrhydc  ..-■  ■niant,  a'r  gallu,  yn 
•33  oesoedd. 

14  A'r  pedwar  anifail  a  ddywedasant,  Amen.  A'r  pedwar  henuriad  ar  hugain  a 
syrthiasant  i  iawr,  ac  a  addolasant  yr  hwn  sydd  yn  byw  yn  oes  oesoedd. 

Yma  y  dechreu  y  golygfeydd  a  liynodant  y  llyfr  kwü.  Gwelai 
Ioan  yn,  neu  ar  ddeheulaw  yr  hwn  oedd  yn  cistedd  ar  yr  orsedd- 
fainc,  lyír  wedi  ei  ysgrifenu  oddifewn  ac  wedi  ei  seiio  oddialian  â 
saith  sel.  Mae  rhai  yn  barnu  ei  fod  wedi  ei  ysgrifenu  oddiallan, 
ond  ymddengys  i  mi  yn  fwy  cydweddol  â'r  hyn  sydd  yn  canlyn  iV 
ddarllen,  wedi  ei  ysgrifenu  oddifewn  a'i  seìio  oddiallan,  oblegid  pe 
buasai  wedi  ei  ysgrifenu  oddiallan,  buasai  peth  o  hono  yn  ddarllen- 
adwy  heb  agoryd  y  seliau  Ond  yn  lle  hyny  cawn  mai  fel  yr  oedd 
y  naill  sel  ar  ol  y  lìall  ym  cael  ei  thoii,  yr  oedd  yr  ysgrifen  yn  dy- 
fod  i'r  golwg.  Gwelai  Ican  angel  cryf  yn  cyhoeddi  fod  rhyddid  i 
bwy  bynag  a  deimlai  ei  hmi  yn  ddigonol  i'r  gorchwyl  ddyfod  yn 
mlaen  i  gymeryd  y  llyfr  a  datod  ei  seliau  ef.  Ond  nid  oedd  neb 
yn  y  nef  nac  ar  y  ddaiar,  na  than  y  ddaiar,  a  feiddiai  ymgymeryd 
â'r  gorchwyl,  a  myned  dan  y  eyfriíuldeb  cysylltiedig  âg  agoryd  y 
llyfr  a'i  ddarllen.  Mae  yn  debyg  fod  hysbysrwydd  wedi  ei  roddi 
gyda'r  cyhoeddiad  am  natur  cynwysiad  y  llyfr,  a'r  cymhwysderau 
gofynol  yn  yr  hwn  a  ddeuai  yn  mlaen  i'w  agor.  Gwyddai  Ioaa 
mai  rhywbeth  mewn  perthynas  ì'i  eghyys  yn  y  dyíodol  oedd  cyn- 
wysiad  y  llyfr,  am  hyny  teimlai  yn  awyddus  iawn  am  ei  agoryd. 
Ond  pan  welodd  nad  oedd  neb  yn  un  man  yn  debyg  o  ymgymeryd 
â'r  gorchwyl,  efe  a  wylodd  lawer.  Ond  nid  hir  y  cafodd  wylo,  o- 
blegid  mynegwyd  iddo  fod  y  Llew  o  lwyth  Juda,  Gwreiddyn  Da- 
fydd,  wedi  gorchfygu  yr  holl  rwystrau  oedd  ar  y  íì'ordd  i  agoryd  y 
llyfr,  a'i  fod  wedi  profi  ei  hun  yn  alluog  i  ymgymeryd  â'r  gorchwyl 
o  ddatod  seliau  y  llyfr  a'i  ddarllen.  Mae  yn  naturiol  gofyn  paham 
y  rhoddir  yr  enw  yma  i  Grist  ?  Llwyth  J  uda  oedd  y  cyntaf  i  ar- 
wain  Israel  i  mewn  i  wlad  Canaan;  ^Dafydd  y  cyntaf  i'w  gosod 
mewn  cyflawn  feddiant  o  wlad  yr  addewid.  Ond,  yn  awr,  dyma 
|b  y  rhagoraf  o  lwyth  Juda,  a'r  penaf  o  deulu  breninol  Dafydd,  yn 
1  ymgymeryd  â'r  gorchwyl  o  arwain  Israel  ysbrydol  i'r  Ganaan  dra- 
I  ^ywyddol.  UA  bydd  i'r  hwn  a  ddechreuodd  ynoch  waith  da  ei  or- 
\  phen  hefyd  hyd  ddydd  Iesu  Grist. 

Tuag  at  i  ni  ddeall  yr  amgylchiad  a  nodir  yma,  rhaid  i  ni  gtitiô 

K 


50  -  ;  DIDGTIDDIAJ),  V. 

cael  allan  beth  oedd  y  llyfr  oedd  i  gael  ei  agor.  Tybiwyf  mai  y 
cynllun  (plan)  wrth  ba  un  yr  oedd  yr  eglwys  i  gael  ei  hadeiladu  yn 
y  byd  oedd  y  llyfr.  Neu,  yn  iaith  y  Dadgucldiad,  y  cynllun  wrth 
ba  un  yr  oedd  y  Jerusalem  newydd  i  gael  ei  hadeiladu.  Mae  es- 
bonwyr  yn  gyffredin  yn  meddwl  mai  hanes  yr  eglwys  yw  llyfr  y 
Dadguddiad,  ac  am  hyny  wedi  ceisio  cael  gafael  ar  bersonau  ac 
amgylchiadau  neillduol  yn  y  llyfr  yn  cyfateb  i  ryw  bethau  ydynt 
ar  gof  a  chadw  yn  hanes  yr  egìwys.  Hyd  y  gwn,  myfì  yw  y  cynt- 
af  i  edrych  ar  y  llyfr  fel  cynllun  yn  unig.  Gan  mai  cynllun  ydy w, 
ac  nid  hanes  y  gweithiad  allan,  nis  gallwn  ddysgwyl  ynddo  ddim 
manylion.  Pe  meddyliem  am  gynllun  tŷ  wedi  ei  dynu,  byddai  raid 
gadael  o'r  golwg  yn  y  cynllun  luaws  o  bethau  a  fyddent  yn  eglur 
iawn,  ac  yn  bwysig  yn  y  gweithiad  allan.  Neu  pe  meddyliem  am 
ddarlun  o  dref  wedi  ei  dynu,  a  rhyw  un  yn  myned  i  edrych  arno, 
a  dweud, — Nid  y w  hwn  yn  gy wir,  ni  fedraf  fì  weled  ond  rhy w  ddau 
neu  dri  o'r  tai  mwyaf.  Pa  ìe  mae  y  tai  ereill,  a  miloedd  o  bethau 
wyf  fì  yn  ganfod  pan  yn  rhodio  trwy  heolydd  y  dref  ?  Ein  hateb 
fyddai,  mae  y  cyfan  yma,  ond  y  mae  y  cynllun  (scalé)  yn  rhy  fach  i 
ganiatau  i  bob  gwrthddrych  yn  y  dref  ddyfod  i'r  golwg.  Pelly  yn 
gywir  yma,  pan  glywom  esbonwyr  yn  dweud  eu  bod  yn  adnabod 
Domitian,  Cystenyn,  Luther,  neu  Hildebrand,  Charlemagne,  neu 
Napoieon ;  ein  hateb  yw  :  digon  tebyg  fod  y  rhai  yna  oll  yma,  gan 
eu  bod  wedi  dyfod  i  gyffyrddiad  agos  â'r  eglwys.  Ond,  y  mae 
graddfa  llyfr  y  Dadguddiad  yn  llawer  rhy  fach  i  ganiatau  i'r  rhai 
yna  fod  yn  weledig  ynddo.  Nid  oes  ond  dau  fod  yn  cael  son  am 
danynt  yn  ddigon  mawr  i  ni  eu  hadnabod  ar  eu  penau  eu  hunain, 
sef  Crist  a'r  Diafol ;  am  bawb  ereill  maent  o'r  golwg  yn  y  plan,  er 
fod  digon  o  le  iddynt  yn  y  gweithiad  allan.  Er  cadarnhauy  gol- 
ygiad  hwn,  yn  gystal  a'i  egluro,  dywedaf  fod  perthynas  llyfr  y 
Dadguddiad  â  hanes  yr  eglwys  yr  un  peth  ag  yw  perthynas  Esay 
53,  â'r  Pedair  Efengyl. '  Yn  Esay  cawn  hanes  o  ddyoddefiadau 
Crist,  ond  heb  neb  yn  y  golwg  ond  Crist  ei  hun  a  Duw.  "Eto  ni 
a'i  cyfrifasom  ef  wedi  ei  faeddu,  ei  daro  gan  Dduw,  a'i  gystuddio. 
Eithr  yr  Arglwydd  a  fynai  ei  ddryllio,  efe  a'i  clwyfodd."  Mae  yr 
holl  fanylion  o'r  golwg  yma,  ond  yn  y  Pedair  Efengyl  cawn  hanes 
y  gweithiad  allan.  Yno  canfyddwn  Herod  a  Phontius  Pilat,  An- 
nas  a  Chaiaphas,  pobl  yr  Iuddewon,  a'r  milwyr  â  llaw  yn  y  gor- 
chwyl  o'i  ddryllio.*  Pel  hyn  mae  yma  ddau  beth  i'w  ystyried,  fod 
y  cyfan  yn  y  cynllun  yn  cael  ei  grynhoi  fel  pe  byddai  yn  waith  un, 
er  fod  llawer  iawn  a  llaw  yn  y  gweithiad  allan.  Peth  arall,  fod  y 
gorchwyl  yn  cael  ei  nodi  fel  gwaith  un  adeg,  er  y  gall  yn  y  gweith- 
iad  allan  ofyn  blynyddoedd  la^r  i'w  gwblhau.  Tybiwyf  y  bydd 
i  bwy  bynag  a  ddarlleno  Esay  53  yn  ngoleu  yrEfengyl,  ac  addeallo 
y  cyd-darawiad  yn  gystal  a'r  gwahaniaeth  rhyngddynt,  gael  llawer 
iawn  o  gymorth  i  ddeall  cysylltiad  llyfr  y  Dadguddiad  â  hanes  yr 
eglwys,  ac  y  bydd  iddo  foddloni  ar  egwyddorion  cyííredinol,  heb 

*  Gwel  "  Cysondob  y  Pedair  Efengyl,"  ar  werth  gnn  John  M.  Jones;  Uticft,  E.  N. 


Y  LLYFH  SELIEDIG.  51 

fod  yn  orawyddus  am  gael  gafael  ar  bersonau,  amgylchiadau,  ac 
amserau  neillduol  yn  llyfr  y  Dadguddiad.  Ymddengys  i  mí  mai 
gwaith  hollol  ofer  yw  ceisio  penderfynu  amseryddiaeth  y  Dadgudd- 
iad  i'r  fl  wyddyn,  fel  y  gwna  rhai,  oblegid  gall  pethau  a  nodir  ynddo 
fel  gwaith  awr  ofyn  can  mlynedd  er  eu  dwyn  oddiamgylch. 

Oen  yn  sefytt  megis  wedi  ei  ladd. — Erbyn  i  Ioan  $drych,  gwelai  nad 
fel  Llew  o  lwyth  Juda,  nac  yn  rhinwedd  ei  berthynas  â  Dafydd,  yr 
oedd  Crist  wedi  llwyddo  i  allu  agoryd  y  llyfr,  ond  trwy  gael  ei  ladd. 
Mae  hyn  yn  dwyn  i'r  golwg  natur  y  rhwystrau  oeddynt  ar  y  ffordd 
i  agor  y  llyfr,  yn  gystal  a'r  adeg  pan  oedd  y  gweithrediadau  a  bor- 
treiadir  yma  yn  cymeryd  lle.  Yr  hyn  oedd  yn  rhwystro  agoriad  y 
llyfr  oedd,  bodolaeth  pechod.  Os  oedd  eglwys  i  gael  ei  hadeiladu 
rhaid  iddi  fod  yn  bur,  a'r  anhawsdra  oedd  gwneud  eglwys  bur  o 
ddefnyddiau  llygredig,  heb  wneud  cam  a'r  ddeddf.  Maddeu  anwir- 
edd  a  chamwedd  a  phechod,  heb  gyfrif  yr  anwir  yn  gyfiawn.  Cael 
allan  y  fíbrdd  i  Dduw  fod  yn  Dduw  cyfìawn  ac  achubydd.  Ond 
pan  nad  oedd  neb  arall  fedrai  ymgymeryd  â'r  gorchwyl,  "  carodd 
Cristyr  eglwys  ac  a'i  rhoddes  ei  hun  drosti;  fel  y  santeiddiai  efe 
hi  a'i  glanhau  â'r  olchfa  ddwfr  trwy  y  gair  ;  fel  y  gosodai  efe  hi  yn 
ogoneddus  iddo  ei  hun,  yn  eglwys  heb  arni  nabrycheuyn  na  chrych- 
ni,  na  dim  o'r  cyfryw,  ond  fel  y  byddai  yn  santaidd  ac  yn  ddifeius." 
Eph.  5  :  24 — 27.  Gofynid  gan  bwy  bynag  a  gymerai  y  llyfr  i'w 
agoryd  gyflawni  hyn.  Felly  rhaid  myned  trwy  yr  holl  ragbaroto- 
adau.  Ehoddi  iawn  i  gyfiawnder,  anrhydeddu  y  ddeddf,  boddloni 
y  tad,  dybenu  camwedd,  a  chael  modd  i  greu  o'r  newydd  ar  lun  a 
delw  Duw,  y  rhai  oeddynt  wedi  myned  ar  ddelw  y  diafol.  Pe 
byddai  o  bwys  amyr  amser  y  cymerodd  hynle,  gallwn  fentro  dweud 
mai  cyn  i  Grist  farw  y  bu  ymholiad  pwy  eedd  yn  deilwng  i  adeil- 
adu  yr  eglwys.  Am  fod  Iesu  wedi  marw  yr  ystyrid  ef  yn  deilwng 
gan  seintiau  ac  angelion.  Ni  bu  dadl  yn  meddwl  neb  wedi  iddo 
farw,  a  chan  mai  mewn  gweledigaeth  yr  oedd  Ioan,  nid  oedd  un 
rhwystr  iddo  weled  y  pethau  oeddynt  wedi  myned  heibio,  yn  gystal 
a'r  pethau  oeddynt  i  ddyfod,  ac  yr  oedd  yn  angenrheidiol  iddo  gael 
gweled  yr  olygfa  hoci  er  deall  yr  hyn  oedd  i  ddyfod. 

Nodaf  yma,  rai  rhesymau,  paham  yr  oedd  Crist  yn  addasach  na 
neb  arall  i  gymeryd  y  llyfr  a  datod  ei  seliau  ef. 

1.  Efe  oedd  yr  unig  un  fedrai  ddangos  gwaith  blaenorol,  er  profi 
ei  addasrwydd  at  y  gorchwyl  o  adeiladu  yr  eglwys.  Gallasai  efe 
gyfeirio  at  holl  ser  y  nefoedd  a  dywedyd, — "  pwy  a  greodd  y  rhai 
hyn  ?  Onid  fy  llaw  I  a  wnaeth  hyn  oll,"  Ac  hefyd  gyda  golwg 
ar  drefn  yr  iechydwriaeth,  yr  oedd  yn  gallu  dweud — "  mi  a  gwbl- 
heais  y  gwaith  a  roddaist  i  miiV  wneutaur."  Oddiwrth  yr  hyn 
oedd  wedi  wneuthur  yn  flaenorol,  yr  oedd  cyfle  teg  i  farnu  pa  fath 
waith  a  wnai  yn  y  dyfodol. 

2.  Efe  yn  unig  oedd  yn  deall  y  cynllun.  Achwynir  yn  aml  gan 
ddynion  nad  ydynt  yn  deall  llyfr  y  Dadguddiad.  Ond  nid  yw  hyny 
yn  rhyfedd.     Mae  yn  profì  ar  unwaith  nad  oes  un  dyn  yn  addas  i 


ÖZ  DABGUDDIAD,    T. 

ymgymeryd  a'r  gorchwyl  o  adeiladu  eglwys  Dduw  yny  byd.  Mae 
Patriarch  Constantinople,  a'r  Pab  o  Pufain,  wedi  cymeryd  arnynt 
adeiladu  yr  eglwys,  ac  y  niae  amryw  ereill  wedi  cynyg  at  yr  un 
peth.  Ond  nid  yw  Duw  yn  arddel  y  cyfrywT  eglwysi  felei  eiddo  ef. 
Maent  yn  holìol  wahanol  oddiwrth  y  cynllun  oedd  ef  wedi  dynu. 
Ond  mae  genym  le  t  gredu  fod  Crist  yn  deall  y  cynllun  ac  yn  sier 
o'i  ddylyn.  Yr  oedd  wecü  gweithio  y  greadigaeth  wrth  gynllun,  a 
thrwy  holl  oesau  y  cread  wedi  cadw  at  yr  un  cynllun  mor  dda  fel 
ag  i  ddwyn  pob  peth  i  gyfateb  i'w  gilydd,  fel  na  chai  dyn  ddim  ar 
ei  ol,  neu  na  chai  ddim  i  feio  arno.  Yr  un  modd  hefyd  yr  oedd 
wedi  gweithio  trefn  iechydwriaeth  wrth  gynllun.  Er  bod  ei  fyned- 
iad  allan  er  dyddiau  tragywyddoldeb,  gwnaeth  eiymddangosiadyn 
nghynawnder  yr  amser.  Nid  oedd  funud  yn  rhy  gynar  na  munud 
yn  rhy  ddiweddar  yn  un  man.  Mynai  rhai  ei  wthio  yn  mlaen  i 
gymeryd  lly  wodraeth  y  byd,  mynai  ereiil  beri  iddo  gyflymú  i  gyfar- 
fod  âg  angeu  :  ond  dywedai  wrth  bawb  o  honynt — "  Ni  ddaeth  fy 
awr  i  eto.  Gwnaeth  bob  peth  yn  gyfatebol  i'r  cynllun,  fel  y  cyf- 
lawnid  yr  hyn  a  ddywcdwyd  am  dano.  Ni  pheidiodd  a  gweithio 
nes  gwybod  gyûawni  pob  peth.  Profai  hyn  ei  fod  yn  alluogi  ddeall 
cynlluniau  ac  i'w  dylyn.  Ond  yr  oedd  mwy  na  hyn.  Efe  oedd 
wedi  tynu  y  cynllun  oedd  yn  guddiedig  yn  y  llyfr  dan  seliau.  Yr 
oedd  efe  yn  y  cyngor  boreu,  pan  dynwyd  cynllun  y  Jerusalem  new- 
ydd,  am  hyny,  yr  oedd  yn  berfîaith  gyfarwydd  âg  ef,  ac  yn  medru 
canfod  ei  holl  fariylion.  Gallwn  deimlo  yn  sicr  na  wmeir  un  cam- 
syniad  ganddo  ef,  beth  bynag  ddygwyddo  yn  hanes  yr  eglwys  yn 
y  byd.  Ni  ymedy  Iesu  am  foment  oddiwrth  y  cynllun  sydd  wedi 
ei  roddi  iddo  i'w  weithio  allan. 

3.  Efe  yn  unig  sydd  yn  meddu  ar  ddigon  o  gyfoeth  i  fyned  a'r 
gwaith  yn  mlaen.  Mae  crefydd  yn  gostus  iawn  i'w  dwyn  yn  mlaen 
yn  y  byd.  Mae  eisieu  llyfrau,  capeli,  a  chenhadau  yn  inhob  rhan 
o'r  byd  er  dwyn  y  gwaith  i  ben.  Pa  fodd  mae  y  rhai  hyn  i  gael 
eu  dwyn  yn  mlaen  ?  Gall  ^t  Iesuddywedyd — uEiddo  fi yr  aur,  a'r 
arian,  a'r  anifeiliaid  ar  fil  o  fynyddoedd."  Medr  efe  droi  ffrwd  o 
gyfoeth  at  wasanaeth  ei  achos,  pa  bryd  bynag  y  gwelo  hyny  yn  ang- 
enrheidiol.  Y  mae  wedi  ei  gynal  yn  y  byd  am  ddeunawr  cant  o 
flynyddoedd  ac  y  mae  yn  eithaf  sicr  o'i  gynal  nes  ei  orphen. 

4.'  Efe  yn  unig  sydd  yn  meddu  ar  ddigon  o  weithwyr  i  barhau 
gyda'r  gwaith.  Mae  y  gorchwyl  o  adeiladu  dinas  mor  fa\vr,  a'r 
gweithrediadau  mor  ©ang,  fel  y  mae  dynion  yn  aml  iawn  yn  gorfod 
gadael  i'r  gwaith  seíyll  o  ddifíÿg  defnyddiau,  neu  weithwyr.  Yr 
oedd  gan  ^olomon  at  adeiladu  y  deml  yn  unig,  saith  ugain  a  thri  ar 
ddeg  o  fìloedd  o  ddyeithriaid,  a'r  rhan  fwyaf  ohonyntyn  debygyn 
gweithio  trwy  orfodaeth.  Teimlir  fbd  tori  y  Sues  Canal  yn  bres- 
enol  yn  orchwyl  mor  fawr,  fel  nad  yw  yn  bosibl  cael  di^on  o  weith- 
wyr  heb  orfodaeth.  Ond  nid  yw  Iesu  yn  gorfodi  neb  ;  mae  pob 
gweithiwr  o'i  eiddo  ef,  yn  ewyllysgar,  ac  er  fod  cryu  berygl  yn 
nglyn  a'r  gwaith  yn  aml,  nid  yw  un  amser  yn  brino  wreithw^yr.     Yr 


Y  LLIIB  SELIEDIG.  53 

oödd  ganddo  ddigon  yn  yr  oes  apostolaidd,  pan  nad  ocdd  ond  erlid- 
iau,  carcharu,  ac  angau  i'w  cyfarfod  yn  mhob  lle.  Yn  adeg  yr 
ymerodraeth  Icufeinig,  er  i  fiìiwn  neu  ychwaneg  gael  eu  merthyru 
yn  ngwasanaeth  Iesu,  nid  oedd  ef  yn  methu  cael  gweithwyr,  ae 
oddiar  hyny  hyd  ynbresenol  mae  ganddo  ddigon  yn  dyfod  yn  mlaen 
yn  barhaus  i  gyflogiyn  ei  wasanaeth.  Fel  y  mae  y  gwaith  yn 
ymhelaethu  i  bob  cwro'r  ddaiar,  mae  gweithwyr  newyddyn  mhlith 
pob  cenedl,  yn  ymaflyd  yn  y  gorchwyl  o'i  ddwyn  yn  mlaen. 

5.  Efe  yn  unig  fedrodd  gael  pleidlais  unfrydoì  pawb,  ac  felly 
addewrid  pawb  i  gydweithredu  ag  ef  yn  nygiad  y  gwaith  yn  mlaen. 
Cyn  gynted  ag  y  cymherth  Iesu  y  llyfr,  wrelo  yr  holl  eglwys,  yr  an- 
ifeiliaid,  a'r  henuriaid,  yn  dadgan  eu  cymeradwryaeth  o  hono  felun 
addas  at  y  gorchwyl,  gan  ddywedyd,  "  Teilwng  wytti,  i  gymerydy 
llyfr,  ac  i  agoryd  ei  seliau  ef,  oblegid  ti  a  laddwyd  ac  a'n  prynaist 
ni  i  Dduw  trwy  dy  wraed,  allan  o  bob  llwyth  ac  iaith,  a  phobl  a 
chenedl ;  ac  a'n  gwnaethost  ni  i'n  Duw  ni  yn  freniniaeth,  ac  offeir- 
iaid,  a  ni  a  deyrnaswn  ar  y  ddaiar."  Mae  pawb  sydd  wedi  cael  iawn 
olwg  ar  farw  Iesu,  a  derbyn  bywyd  tragy wyddol  trwyddo,  yn  eithaf 
boddlon  iddo  ef  ddwyn  ei  waith  yn  mlaen,  wrth  gyngor  ei  ewyllys 
ei  hun,  a  bod  y?i  ben  uwohlaw  pob  peth  i'r  eglwys,  ac  y  maent  hefyd 
yn  teimlo  yn  hollol  sicr  y  bydd  iddo  ef  fyned  yn  mlaen  heb  flino  na 
digaloni  nes  darostwng  ei  holl  elynion  dan  ei  draed,  a  dwyn  barn  i 
fuddugoliaeth,  gan  wneuthur  ei  holl  ganlynwyr  yn  fwy  na  chon- 
cwrerwyr,  trwy  yr  hwn  a'u  carodd.  Ond  heblaw  yr  eglwys  clywodd 
Ioan  lais  angylion  lawer,  a'u  rhifedi  yn  fyrddiynau  o  fyrddiynau,  a 
miloedd  o  fìloedd.  Teimlai  y  dyrfa  ddirif  yma  o  fodau  ysbrydol  a 
gogoneddus  yn  ddigon  boddlon,  ac  yn  barod  i  fod  yn  ysbrydion 
gwasanaethgar,  er  mwyn  y  rhai  a  gânt  etifeddu  iechydwriaeth.  Yr 
oedd  períîaith  foddlonrwrydd  yn  yr  holl  dyrfa  i  lesu  gael  ei  ddyrch- 
afu  goruwch  yr  holl  nefoedd,  a  chael  enw  yr  hwn  sydd  goruwch 
pob  enw,  yn  gystal  a  chael  ei  wneuthur  yn  drysorfa,  yn  yr  hwn  yr 
oedd  holl  gyfìawnder  j  Duwdod  yn  preswylio.  "Teilwng,"  medd- 
ant,  "  yw  yr  Oen,  yr  hwn  a  laddwwd,  i  dderbyn  gallu,  a  chyfoeth, 
a  doethineb,  a  chadernid,  ac  anrhydedd,  abendith."  Acyroeddy 
cyduniad  yn  llawer  helaethach  na  hyn  eto.  Cly  wodd  Ioan  bob  cre- 
adur  a'r  sydd  yn  y  nef,  ac  ar  y  ddaiar,  a  than  y  ddaiar  a'r  pethau 
sydd  yn  y  môr,  ac  oll  a'r  sydd  yiiddynt  yn  cyduno  i  drosglwyddo 
pob  awdurdod  iddo  ef,  fel  y  byddai  iddo  lywodraethu,  yn  holl  am- 
gylchiadau  Hhagluniaeth,  yn  gystaL  a  bod  yn  farnwr  byw  a  meirw 
hefyd.  "  I'r  hwn  sydd  ar  yr  orseddfainc,  ac  i'r  Oen,  y  byddo  y 
fendith,  a'r  anrhydedd,  yn  oes  oesoedd."  Pwy  bynag  a  ddywedo 
air  yn  erbyn  Mab  y  Dyn,  b}rdd  iddo  ddangos  ei  hun  yn  hunanol  a 
ffol  iawn,  gan  ei  fod  yn  myned  yn  erbyn  barn  unfrydol  yr  holl  gre- 
adigaeth.  Nid  yw  Ioan  yn  dweud  dim  am  farn  yr  hwn  oedd  yn 
eistedd  ar  yr  orseddfainc,  ond  nid  oedd  hyny  yn  angenrheidiol,  gan 
fod  y  rhai  oeddynt  o  amgylch  yr  orseddfainc  yn  sicr  o  fodyn  gwyb- 
od  ei  feddwl  ef  yn  drwyadl,  ao  heblaw  hyny,  yr  oedd  wedi  hysbysu 


54  DADGÜDDIAD,    VI. 

ei  farn  yn  flaenorol  am  Grist  fel  gweithiwr,  Pan  oedd  wedi  gor- 
phen  y  cread,  safodd  yr  Anfeidrol  uwchben  y  gwaith,  a  dywedodd 
— "  Ac  wele  da  iawn  ydoedd."  A  phan  ydoedd  ar  orphen  ei  waith 
yn  y  byd  yma,  yn  ngweithiad  allan  djrefn  yr  iechydwriaeth,  dywed- 
odd  y  Tad  am  dano — "Hwn  yw  fy  anwyl  fab  yn  yr  hwn  y'mbodd- 
kmwyd."  Am  hyny,  pan  ddaeth  yn  mlaen  i  gynyg  ei  hun  fel  ad- 
eiladydd  Sion,  ni  phetrusodd  yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar  yr  òrsedd 
am  funud,  ond  rhoddodd  ef  iddo  ar  unwaith,  gan  wybod  yn  sicr  y 
bydd  i'w  waith  ef  yn  adeiladu  Sion  fod  yn  foddion  i  egluro  gogon- 
iant  Duw,  yn  fwy  na  dim  arall  a  wnaed  erioed.  "  Pan  adeilado  yr 
Arglwydd  Sion  y  gwelir  ef  yn  ei  ogoniant." 

6.  Efe  yn  unig  íedrai  wneuthur  adeilad  newydd  a  gogoneddus  o 
hen  ddefnyddiau  gwael.  Yn  y  cyfîredin  cytunir  â'r  adeiladydd  i 
syniud  yr  hen  ddefnyddiau  yn  hollol,  agosod  rhai  newyddion  yn  eu 
lle,  ac  y  mae  hyny  yn  hawddach'i'r  adeiladydd,  ac  yn  well  i'r  perch- 
enog.  Yr  oedd  Duw  wedi  adeiladu  dynoliaeth  fel  palas  bychan 
prydferth  iddo  gael  ymweled  âg  ef  ar  brydiau.  Ond  drylliodd  pech- 
od  y  palas  hwn,  ac  nid  oedd  ond  megis  adfaelion  o  briddfeini  i'w 
canfocl  yn  mhob  man.  Nid  oedd  y  defnyddiau  da  i  ddim  ;  er  hyny, 
penderíynodd  Duw  ail  fîurfìo  dynoliaeth,  a'i  gwneuthur  nidyn  rhyw 
hâfdŷ"  bychan  fel  y  tro  o'r  blaen,  ond  yn  ddinas  ardderchog,  digon 
eang  a  gogoneddus  i'r  Brenin  tragywyddol,  a'i  holl  lys,  drigo  ynddi. 
Ac  yr  oedd  y  ddinas  i  gael  ei  gwneud  nid  o  briddfeini  fel  o'r  blaen, 
ond  o  geryg  dymunol,  a'i  phyrth  o  feini  dysglaer,  a'i  phalmant  oll 
o  aur.  Buasai  yn  hawdd  i  Iesu  gyfodi  o'i  meini  ar  lan  yr  Iorddon- 
en,  blant  i  Abraham.  Gallasai  yn  rhwydd  greu  miliynau  o  fodau 
dycol  yn  yr  un  cyflwr  ag  y  crèwyd  Adda,  yn  ddibechod,  ac  yn  bur. 
Ond  ni  chaniateid  hyny,  yr  oedd  yn  rhaid  chwilio  am  y  defnyddiau 
yn  mhlith  hil  syrthiedig  Adda,  a  throi  y  priddfeini  drylliedig  yn 
berlau  cyfain.  Nid  oedd  neb  ond  Crist  yn  gwybod  pa  foddi  wneud 
hyn.  Ond,  wrth  farw  cafodd  Crist  allan  y  ffordd  i  brynu  i  Dduw 
trwy  ei  waed  y  rhai  oeddynt  wedi  ymwerthu  i  ddiafol ;  i  wneuthur 
yn  agos  y  rhai  oeddynt  gynt  yn  mhell ;  i  greu  o'r  newydd  ynNghrist 
Iesu  i  weithredoedd  da ;  i  wneuthur  estroniaid  yn  blant,  gelynion 
yn  gyfeillion,  a'r  rhai  oeddynt  feirw  mewn  camweddau  a  phechod- 
au,  yn  fyw  mewn  santeiddrwydd,  a  gwir  dduwioldeb.  Wrth  farw 
cafodd  allan  y  ffordd  i  droi  y  priddfeini  drylliedig  yn  berlau  teg, 
addas  i  adeiladu  dinas  y  brenin  mawr,  a  chyfansoddi  y  Jerusmlem 
newydd.  Pa  ryfedd  fod  teulu  y  nef  yn  llawen  wrth  weled  un  mor 
fedrus  yn  ymaflyd  yn  y  gorchwyl  mawr  ac  anhawdd  hwn  ?  Dysg- 
wn  ninau  ddywedyd,  "  gyda  Duw  pob  peth  sydd  bosibl." 


PENNOD   VI. 

AGORIAD     Y     CHWECU     SEL     GYNTAF. 

C  mi  a  wclais  pan  agorodd  yr  Oen  un  o'r  seliau,  ac  mi  a  glywais  un  o'r  pedwar 
l     anifuil  yn  dywodyd,  fel  trwst  taran,  Dyred,  a  gwel. 


A(.OUIAI)   Y  CHWECH  SE£  GTNTÀF.  55 

2  Ac  mi  a  welaia  ;  ac  welc  farefa  gwỳn  :  a'r  hwn  ocdd  yn  oistedd  arno,  â  bwa  ganddo  ; 
a  rhoddwyd  iddo  goron  :  ac  cfe  a  acth  allan  yn  gorchfygu,  ac  i  orchfygu. 

3  Aphan  agoroddefcyr  ail  scl,  mi  aglywaisyrail  anifaiJ  yn  dywodyd,  Dyrcd,  a  gwel. 

4  Ac  fe  aeth  allan  farch  arall,  un  coch  :  a'r  hwn  oedd  yn  eistedd  arno,  y  rhoddwyd 
iddo  gymcryd  hcddwch  oddi  ar  y  ddaiar.  fel  y  lladdent  eu  gilydd  :  a  rhoddwyd  iddoef 
gleddyf  mawr. 

5  A  phan  agorodd  efe  y  drydcdd  scl,  mi  a  glywais  y  trydydd  anifail  yn  dywedyd, 
Dyred,  a  gwcl  Ac  mi  a  welais;  ac  wele  farch  du :  a'r  hwn  ocdd  yn  eistedd  arno,  â 
chlorian  ganddo  yn  ei  law. 

6  Ac  mi  a  glywais  lais  yn  nghanol  y  pedwar  anifail,  yn  dywedyd,  Mcsuro  wenith  er 
ceiniog,  a  thri  mesur  o  haidd  er  ceiniog  ;  a'r  olew  a'r  gwin,  na  wna  niwed  iddynt. 

7  A  phan  agorodd  efe  y  bodwaredd  sel,  mi  a  glywais  lais  y  pedwerydd  anifail  yn 
dywedyd,  Dyred,  a  gwel. 

8  Ac  mi  a  edrychais  ;  ac  weîo  farch  gwelwlas :  ac  cnw  yr  hwn  oc  ld  yn  eistedd  arno 
oedd  Marwolaeth  ;  ac  yr  oedd  ufl'ern  yn  canlyn  gyd  ag  ef.  A  rhoddwyd  iddyntawdur- 
dod  ar  y  bedwaredd  ran  o'r  ddaiar,  i  ladd  â  chleddyf,  ac  â  newyn,  acâ  marwolaeth,  ac 
a  bwyátfilod  y  ddaiar. 

9  A  phan  agorodd  efe  y  bumed  sel,  mi  a  welais  dan  yr  aîlor  eneidiau  y  rhai  a  ladd- 
esid  am  air  Duw,  ac  am  y  dystiolaeth  oedd  ganddynt. 

10  A  hwy  a  lefasant  a  llef  uchel,  gan  ddy  wedycl,  Pa  hŷd,  Arglwydd,  santaidd  a  chy- 
wir,  nad  ydwyt  yn  barnu,  ac  yn  di'al  ein  gwaed  ni  ar  y  rhai  sy  yn  trigo  ar  y  ddaiar  ì 

11  A  gynau  gwỳnion  a  roed  ì  bob  un  o  honynt;  a  dywedwyd  wrthynt,  ar  iddynt 
orphwys  eto  ychydig  amser,  hyd  oni  chyfiawnid  rhif  eu  cyd-weision,  a'u  brodyr,  y  rhai 
oedd  i  gael  eu  lladd,  megis  ag  y  cawsent  hwythau. 

12  Ac  mi  a  edrychais  pan  agorodd  efe  y  chw  chcd  sel ;  ac  wele,  bu  daiar-gryn  mawr  ; 
a'r  haul  a  aeth  yn  ddu  fel  sachlen  fiew,  a'r  lleuad  a  aeth  fel  gwaed. 

13  A  ser  y  nef  a  syrthiasant  ar  y  ddaiar  fel  y  mae  y  fiìgysbren  yn  bwrw  ei  fíìgys 
gleision  pan  ei  hysgydwer  gan  wỳnt  mawr. 

14  A'r  nef  a  aeth  heibio  fel  llyfr  wedi  ei  blygu  yn  ngh^rd  ;  a  phob  mynydd  ac  ynys 
a  symudwyd  allan  o'u  lleoedd. 

15  A  breninoedd  y  ddaiar,  a'r  gw^rr  mawr,  a'r  cyfoethogion,  a'r  pen-capteniaid,  a'r 
gwŷr  cedyrn,  a  phob  gwr  caeth,  a  phob  gwr  rh$-dd,  a  ymguddiasant  yn  yr  ogofeydd,  ac 
yn  nghreigiau  y  mynyddoedd  ; 

16  Ac  a  ddywedasant  wrth  y  mynyddoedd  a'r  creigiau.  Syrthiwch  arnom  ni,  a  chudd- 
iwch  ni  o  ŵydd  yr  hwn  sydd  yn  eistedd  ar  yr  orsedd-fainc.  ac  oddi  wrth  lid  yr  Oen : 

17  Canys  daeth  dydd  mawr  ei  ddigder  ef ;  a  phwy  a  ddlchon  sefyll  ? 

Mae  amryw  wedi  cynyg  esbonio  y  llyfr  hwn,  fel  pe  byddai  yn 
myned  yn  mlaen  o  ran  amseriad,  o'i  ddechreuad  i'w  ddiwedd,  ac 
y  maent  trwy  hyny,  yn  ddieithrad,  wedi  syrthio  i  ddyryswch.  Gan 
íy  mod  eisoes  wedi  dweud  mai  fel  Cynllun,  ac  nid  hanes  yr  eglwys 
yr  ymddengys  llyfr  y  Dadguddiad,  ni  raid  helaethu  ar  hyny.  Ond 
y  mae  un  peth  y  dymunem  alw  sylw  ato  yn  y  fan  yma,  sef,  nad  y  W 
yn  bosibl  tynu  yr  oll  o'r  plan  ar  un  wyneb  dalen,  neu  mewn  un 
darn  (slcetch).  ÌPan fyddo  rhy w  un  yn  tynu  cijnllun tŷ,  bydd  yn rhaid 
iddo  dynu  un  darlun  i  ddangos  wyneb  y  tŷ  oddiallan,  darlun  arall 
i  ddangos  rhanau  mewnol  y  tŷ,  a  darlun  arall  os  bydd  am  ddangos 
rhyw  fanylion  o  berthynas  i'r  t}r.  Felly  y  mae  llyfr  y  Dadguddiad 
wedi  ei  dynu  yn  wahanol  ranau,  a'r  oll  yn  gwneuthur  i  fyny  yr  un 
plan,  ac  felly  yn  cydweddu  o  ran  amseriad  ac  amcan,  ond  yn  gwa- 
haniaethu  o  ran  y  manylion,  a  hyny  yn  f wriadol,  gan  fod  y  naill 
ddarn  wedi  ei  fwriadu  i  esbonio  y  llall.  Er  engrhaifît,  mae  y  chwe 
sel  gyntaf  yn  cyrhaedd  o  ddechreu  amser  pregethiad  yr  efengyl, 
hycr  ddiwedd  y  byd.  Feliy  mae  y  seithfed  sel  yn  lle  myned  yn 
mlaen  o  ran  amser,  yn  ail  ddechreu  cyfres  o  amgylchiadau,  yr  un  o 
ran  amseriad  a'r  chwech  sel  gyntaf,  ac  i  raddau  helaeth  yn  manylu 
ar  bob  un  o'r  amgylchiadau  a  nodir^ar  eu  hagoriadhwy,  ac  yn  cyr- 


56  DADGUDDIÀD,    Yl. 

haedd  trwy  pen.  8fed  hyd  ddiwedd  yr  lleg.  Yn  pen.  12ed  deeh- 
reuir  trydydd  gyfres,  yn  manylu  ar  amgylchiadau  llygriad  yr  eg- 
lwys,  wrth  fyned  i  gysylltiad  â'r  byd,  a'r  dinystr  sydd  yn  dyfod  ar- 
ni  o  herwydd  ei  llygredigaethau,  yn  gystal  a'r  cenedloedd  sydd  wedi 
puteinio  gyda  hi,  yr  hyn  sydd  yn  rhedeg  yn  mlaen  hyd  ddiwed 
pen.  19eg.  Yn  pen.  20ed  darlunir  rhyw  gyfnod  hollol  wahano'i  i 
ddini  sydd  wedi  son  am  dano  o'r  blaen,  pryd  y  bydd  Satan  wedi  ei 
rwymo,  a  chrefydd  yn  cael  chwareu  teg  i  ddylanwadu  ar  y  byd  am 
fìl  o  fìynyddoedd.  Yn  y  ddwy  bennod  ddiweddaf  o'r  llyfr,  daiiun- 
ir  yr  eglwys,  neu  y  Jerusalem  newydd,  wedi  ei  gorphen,  a'r  ag- 
wedd  ogoneddus  fydd  arni,  pan  fydd  Crist  bron  gorphen  ei  waith 
arni  a  symud  ymaith  y  pethau  oeddynt  yn  atal  ei  goleuni  i  lewyrchu. 
Gall  y  darllenydd  weled  y  rhaniad  hwn  yn  fwy  eglur  yn  y  datlen 
ar  ddiwedd  y  bennod  hon,  lle  yr  wyf  wedi  gosod  mewn  colofnau  ar 
gyfer  eu  gilydd,  y  pethau  a  ymddangosent  i  mi  yn  perthyn  i'r  un 
cyfnod,  ac  wedi  eu  bwriadu  i  clanu  goleuni  y  naill  ar  y  llall. 

Cyn  gynted  ag  y  derbyniodd  yr  Oen  y  llyfr  seliedig,  efe  a  brys- 
urocìd  i'w  agor,  a  chafocid  Ioan  y  fraint  o  sefyll  ynö  i  edrych  ar  y 
llyfr  yn  cael  ei  agor,  ac  i  dclarllen  ei  gynwysiad.  Ymdclengys  mai 
cerfluniau  oecld  yn  y  liyfr,  rywbeth  yn  debyg  i'r  dull  yr  oedd  yr 
Aifítiaici  yn  arfer  ysgrifenu  yn  y  dyddiau  gynt.  Ysgrifenodcl  Ioan 
yr  hyn  a  welai  efe  mewn  arwycidluniau,  yn  y  llyir,  heb  gynyg  rho- 
ddi  un  niath  o  ystyr  i'r  arwycldluniau,  ond  eu  gadael  nes  y  byddai 
i  amser  eu  hesbonio,  fel  y  bycldai  y  cynllun  yn  cael  ei  weithio  allan. 

Ac  mi  a  icelais ;  ac  icele  farch  gicyn  — Dechreuodd  yr  oruchwyli- 
aeth  efengylaicld  tr wy  bregetliiad  syml  yrefengyl.  Unig  wrth- 
ddrych  ymddiried,  a  llywyclcl  yr  egiwys,  oecld  lesu  Grrist.  Efe  yw 
yr  unig  wrthddrych  sydciyn  dyfod  i'r  golwg.  Ei  genaclwri,  a'i  am- 
can  oedd,  hecldwch  i  beil  ac  i  agos,  a'r  unig  beth  a  geisid  oedd  cael 
y  byd  i  ymostwng  iclclo,  fel  yr  ìiwn  oedcl  ag  awdurdod  gancldo,  a'r 
unig  un  a  hawl  gyfreithlawn  i  lywodraethu. 

jê!t  hwn  oedd  yn  eistedd  arno  a  bwa  ganddo. — Mae  ei  fod  a  bwa  gan- 
ddo  yn  ymddangos  braidd  yn  groos  i'r  dybiaeth  fod  y  inarch  gwyn 
yn  arwydclo  hecìdwch,  oblegid  y  mcie  bwa  yn  un  o  arw3rdclion  neill- 
duol  rhyfel  yn  y  dyddiau  gynt.  Ond  y  mae  yn  dra  amheus  a'i  bwa 
rhyfel  a  olygir.  Ynidclengys  i  mi  yn  fwy  tebygol  mai  bwa  y  cyf- 
amod  sydd  yma,  ac  mai  myned  allan  yr  oedd  yn  nerth  y  cyfamod 
hwnw  fel  Cyfryngwr,  gycla'r  amcan  i  enill  dynion  at  Dduw,  ac  nid 
i'w  lladcl.  Gwir  ei  fod  i  orchfygu  y  bycl,  ond  trwy  gariad  yr  oedd 
i  wneud  hyny.  "Oblegid  ni  cldanfonocld  Duw  ei  Fab  i'r  byd  i 
ddamnio  y  byd,  ond  feì  yr  achubid  y  byd  trwyddo  ef." 

fflioddwyd  iddo  goron. — Derbyn  awclurclod  ar  ol  ei  enill  yn  cleg  y 
maeCrist  wedi  wneud,  nid  traws-arglwyddiaethi;  ac  enili  trwy  drais. 
Ond  nid  yw  ei  awdurclod  eto  ond  bychan  yn  yr  amlygiad  o  hono  at 
yr  hyn  a  fydd.  Un  goron  syclcl  ganddo  hyd  yma,  ond  gwelir  ef 
ryw  ddydcl  wedi  gorchfygu  ei  holl  elynion  ac  ar  oi  ben  goronau  lawer. 
Nid  ydym  yn  cael  dim  o  hanes  ei  weithrediadau,  pa  un  ai  llwydd- 


AG0RIAD  Y  CHWECIt  SKL  CYXTAF.  57 

ianus  ai  aflwddianua  ycloedd;  ond  rnae  yr  olygfa  yn  niyiiol  hoibio 
gyda'r  haeriad  ei  fod  yn  gorchfygu,  ac  i  barhau  íorchfygiL  Felly 
beth  bynag  a  dclygwyddai  ar  ol  hyny,  gallwn  fod  yn  sicr  nad  oedd 
y  gwr  ar  y  march  gwyn  i  fethu  yn  ei  amcan. 

Ac  fe  acth  allanfarch  arall,  wi  coch. — Ileb  un  esboniad  na  rhagbar- 
otoad,  mao  Ioan  yn  dwyn  ger  eîn  bron  ddarlun  arall  hollol  wahan- 
ol  i'r  un  o'r  blaen.  Fel  yr  oedd  y  march  gwyn  yn  arwyddo  tuedd 
heddychol  yr  efengyl,  mao  y  march  coch  yn  arwyddlun  rhyfel ;  a 
dywed  Ioan  fod  ei  farchogwr  wedi  derbyn  cleddyf  rnawr,  ac  aw- 
durdod  i  gymeryd  heddwch  oddiar  y  ddaiar.  Nid  wyf  yn  meddwl 
fod  hyn  yn  arwj  ddlun  o  bob  math  o  ryfeloodd,  ond  yn  unig  y  rhai 
hyny  a  achlysurwyd  gan  gristionogaeth.  Dywedodd  Crist,  mai 
nid  i  ddanfon  heddwch,  ond  rhyfel  yr  oedd  ef  wecli  dyfod  i'r  byd. 
Cenadwri  heddwch  oedd  ei  genaclwri  ef,  oncl  yr  oecld  ei  lwyddiant 
yn  sicr  o  achlysuru  ymbleicliau  a  therfj^sgoedd.  Pelly,  yr  oedd 
llwyddiant  y  gwr  ar  y  march  gwyn  yn  clebyg  o  gynhyrfu  clynion  i 
ymbleidio,  ac  yn  y  diwedd  i  ymladd  â'u  gilydd.  Mae  hyn  yn  cyf- 
ateb  i'r  hyn  a  gymerodd  le  yn  mhob  oes  o'r  byd  i  raddau  hyd  yn 
bresenol.  Mae  llwyddiant  mawr  ar  gristionogaeth  wedi  ei  ganlyn 
gan  derfysgoocld  blinion,  a  rhyfeloedd  mawrion.  Yn  fuan  ar  ol 
llwyddiant  mawr  y  Pentecost,  dechreuodd  yr  Iuddewon  dy wallt 
gwaed  y  saint,  ac  fel  yr  oedd  }rr  efengyl  yn  helaethu  ei  theríynau, 
trymaf  oll  oedd  yr  erlidigaeth  Ond  pan  aeth  cristionogion  yn 
ddigon  cryf  i  osod  Cystenyn  ar  orsedd  Rhufain,  y  bu  clechreuad 
rhyfeloodcl  crefydclol;  mewn  gwirionedd  dechreuodd  pob  plaid  ÿm- 
ladd  yn  enw  cristionogaeth,  ac  ocicliar  hyny  hyd  heddywr,  mae  enw 
Crist  wedi  bod  yn  nglyn  â'r  holl  ryfeioedd  a  gymerasant  le  ar  y 
ddaiar,  neu  mae  cristionogaeth  wedi  cael  ei  chymeryd  fel  achlysur 
yn  yr  holl  ryfeloedd  a  gymerasant  le  ar  y  ddaiar,  nes  rhoddi  digon 
o  sail  i  ddyeithriaid  fedclwl  mai  ysbryd  rhyfelgar  yw  ysbryd  crist- 
ionogaeth. 

Maé  y  &ylwadau  canlynol  o  eicldo  Woodhouse  yn  bur  darawiadol. 
í(Pan  ddaeth  yr  ymerodraeth  üufeinig  yn  gristionogol — pan  gy- 
merth  ymerawdwr  cristionogol  y  clecldyf,  wredi  eu  rhyddau  rhag  cly- 
chryn  erlidigaethau,  daeth  y  cristionogion  i  fedciiant  o  allu  gwlad- 
ol,  a  dechreuasant  ymgynhenu.  Mae  llwyddiant  bydol  yn  llygru, 
ac  yn  lle  bod  yn  eglwys  yn  mwrynhau  y  llwyddiant  a'r  cysur  hwnw 
a  addawai  iddi  ei  hun  ar  ol  cyrhaedd  awdurdod  dechreuodd  cyf- 
nod  ei  llygriad  Ymddangosodd  j  llygriad  yma  yn  ngelyniaeth  a 
chwerylon  y  cristionogion  pa  rai  oeddynt  mor  gyífredin  a  chreulon 
nes  y  dywedai  yr  hanesydd  paganaidd  am  danynt: — aMae  eu  cas- 
ineb  at  eu  gilydd  tu  hwnt  i  gynclclaredd  bwystfilod  gwylltion  yn  er- 
byn  dynion."  Mor  wahanol  y w  hyn  i'r  hyn  a  ddywedai  paganiaid  yn 
nyddiau  Tertulian,  yn  yr  aü  ganrif: — ^Gwelwch,"  meddent,  "fel 
y  mae  y  rhai  hyn  yn  caru  eu  gilydd."  Mae  y  darlun  yn  bur  dar- 
awiadol  o'r  cyfhewidiad  trwy  fod  lliw  tân  yn  dylyn  y  gwyn.  Cwer- 
ylon  esgobion  a  blaenoriaid  am  fod  yn  ben  sydd  yn  gwneud  i  fyny 


58  DADGÜDDIAD,    VI. 

y  rlian  fwyaf  o  hanes  eglwysig  y  bedwaredd  ganrif.  Ar  adeg  eth- 
oliad  un  o  esgobion  Rhufain  ymladdodd  yr  etholwyr  a  lladdwyd 
nifer  mawr  o  honynt.  Yn  adeg  cwerylon  y  Donatistiaid  lladdwyd 
miloedd  o  gristionogion  gan  en  gilydd.  Cyffelyb  ydoedd  yn  amser 
y  dadlenon  Ariaidd.  Dangosodd  y  ddwy  egwyddor  en  hunain  yn 
Gethsemane.  Pan  oedd  tywysog  heddwch  yn  y  cyfyngder,  ac  yn 
cael  ei  ddal  gan  ei  elynion;  "Simon  Pedr,  a  chanddo  gleddyf,  a'i 
tynodd  ef,  ac  a  darawodd  was  yr  archoffeiriad,  ac  a  dorodd  ymaith 
ei  glust  ef.  Am  hyny  yr  Iesu  a  ddywedodd  wrth  Pedr,  dod  dy 
gleddyf  yn  y  wain:  y  cwpan  a  roddes  y  Tad  i  mi,  onid  yfaf  ef  ?" 

Ond  aeth  yr  eglwys  yn  fuan  i  ddylyn  Pedr  yn  hytrach  na  Christ, 
ac  i  osod  mwy  o  bwys  ar  gleddyf  Pedr  nag  ar  egwyddorion  hedd 
ychol  y  Cyfryngwr.  Aeth  yr  eglwys  yn  allu  rhyfelgar  ac  i  gario 
yn  mlaen  ryfeloedd  yn  ei  henw  ei  hun.  Yn  y  ddeuddegfed  ganrif 
perswadiodd  yr  eglwys  gristionogol,  mewn  enw,  tua  thair  miliwn 
o  fechgyn  gwrolaf  Ewrop  i  fyned  drosodd  i'r  D  wyrain  i  gochi  rneus- 
ydd  Canaan  â'u  gwaed,a'u  britho  â'u  hesgyrn  gyda'r  amcan,  medd- 
ent,  o  waredi  y  ddinas  santaidd  a  gwlad  yr  addewid  rhag  y  Maho- 
metiaid.  A  thrwy  yr  holl  oesau  mae  yr  eglwys  wedi  bod  a'i  dwy- 
law  yn  goch  gan  waed,  fel  pe  buasai  rhyfel  ei  phrif  waith  ar  y 
ddaiar.  Ehaid  cael  cyfnewidiad  hollol  yn  syniadau  y  rhan  fwyaf 
o  grefyddwyr  am  ryfel  cyn  y  cyflawnir  y  pethau  mawr  sydd  mewn 
addewid,ac  y  tröir  y  cleddyfau  yn  sychau,  a'r  gwaew-ffyn  yn  blad- 
uriau,  ac  na  chyfyd  cenendl  gleddyf  yn  erbyn  cenedl,  ac  na  ddysg- 
ant  ryfel  mwyach."  Ni  ddaw  hyn  hyd  nes  argyhoeddir  yr  eglwys 
fod  ysbryd  rhyfel  ac  ysbryd  Crist  yn  hollol  groes  i'w  gilydd,  ac 
nas  gall  rhyfelwr  fod  yn  wir  ddysgybl  i  Grist. 

A  mi  a  icelais,  ac  iceìe  farch  du. — Fel  y  mae  rhyfeloedd  yn  effeith- 
io  yn  wladyddol,  i  beri  prinder  ymborth,  felly  maent  yn  effeithio 
yn  grefyddol,  i  beri  diffyg  o  íoddion  a  breintau  crefyddol.  J\Iae  y 
ìlyfrau  yn  cael  eu  llosgi,  yr  adeiladau  eu  dinystrio,  y  crefyddwyr 
yn  cael  eu  lladd,  neu  yr  hyn  sydd  waeth,  yn  myned  yn  ddaiarol  a 
chythreulig,  o  ran  eu  hysbryd.  Agwedd  dy  well  yn  myned  ar  bob 
peth.  Anwybodaeth  yn  ymledu  am  nad  oes  neb  i  ddysgu  y  wer- 
in.  Prinder  mawr  am  bob  moddion  o  ras,  ond  y  mae  un  cysur 
yma,  yr  oedd  yr  olew  a'r  gwin  i  gael  aros  heb  eu  niweidio.  Mae  yn 
bur  anhawdd  dweud  beth  a  olygir  wrth  hyn,  ond  ymddengys  i  mi 
mai  yr  amcan  yw,  dangos  fod  crefydd  yn  aros  yr  un  o  ran  ei  han- 
fod  a'i  defnyddiau  cysur.  Gwelodd  y  byd  adeg  fel  liyn,  pan  oedd 
newyn  am  air  yr  Arglwydd.  Er  chwilio  am  Feibl  nid  oedd  modd 
i'w  gael,  er  crwydro  hwnt  ac  yma  nid  oedd  yn  bosibl  clywed  yr  eí- 
engyl  yn  cael  ei  phregethu  Ond  er  hyny  gwyddai  rhyw  ychydig 
yn  mhob  oes  pa  le  yr  oodd  cysur  i'w  gael. 

Gofyna  Woodhouse  yn  dra  phriodol:  uBeth  ydym  i  ddeall  wrth 
y  defnyddiau  ymborth  yma,  a'i  pethau  naturiol?  Nage,  yn  ddiau, 
mae  tuedd  proffwydoliaeth  yn  erbyn  y  dybiaeth.  Yv  oedd  ein  Har- 
glwydd  yn  cyfeirio  ein  meddyliau  at  fath  arall  o  angen.     Yr  un 


AGOIUAD  Y  CIIWECII  SEL  GYNTAF.  59 

fath  hefyd  yr  oedd  y  proffwyd  Amos  yn  siarad.  Nid  nowyn  am  fara, 
ac  nid  syched  am  ddwfr  ond  am  wrando  gair  yr  Arglwydd.  Cwynai 
y  proffwydi  yn  aml  rhag  y  newyn  yma,  tra  y  darlunient  gyfbeth 
teyrnas  Crist,  trwy  y  gydmariaeth  o  yd,  a  gwin,  ac  olew.  Trwy  y 
pethau  hyn  golygid  yr  ymborth  ysbrydol  sydd  yn  cynorthwyo  dyn- 
ion  i  fyw  yn  dragy  wydd.  Cyngorir  ni  gan  y  proffwyd  Esay  i  brynu 
y  cyfryw  fwyd  heb  arian  ac  heb  werth,  a  chyngorai  yr  Arglwydd 
eglwys  Laodicea  i'w  brynu  ganddo  ef,  a  dyna  ydyw  swm  a  syl\*edd 
yr  efengyl.  Pan  ddechreuodd  cymylau  o  anwybodaeth  ymdaenu, 
fel  march  du  dros  wyneb  yr  holl  fyd  cristionogol,  ac  y  darfu  i  ath- 
rawon  llygredig  ymdrechu  cyrhaedd  eu  hamcanion  daiarol  trwy  t 
ddarostwng  eu  dysgyblion  dan  iau  coelgrefydd  ac  arferion  gau,  aeth 
gwybodaeth  ac  arferion  crefyddol  yn  brin  iawn.  Syndod  gynifer 
o  engrheifftiau  adroddir  i  ni  gan  haneswyr  am  ddygn  anwybodaeth 
profieswyr  crefydd  yn  yr  oesoedd  gynt.  Tybia  Woodhouse  fod  yr 
olew  a'r  gwin  yn  golygu  yr  ysgrythyrau,  pa  rai  a  gadwyd  yn  ddi- 
lwgr  er  y  dyryswch  oll. 

Ac  wele  farch  gweìwlas. — Fel  canlyniedydd  rhyfel  a  aewyn,  mae 
angeu  yn  dyfod  yn  gyffredin  yn  ffurf  gwahanol  glefydau,  a  hawdd 
iawn  genym  gredu  fod  y  rhan  fwyaf  o'r  rhai  a  syrthiasant  yr  am- 
ser  hwnw  yn  bur  bell  oddiwrth  deyrnas  nefoedd.  Ond  â'r  canlyn- 
iadau  mewn  ystyr  grefyddol  mae  fyno  y  Dadguddiad.  Beth  ynte 
sydd  i'w  ddysgwyl  ar  ol  rhyfeloedd  crefyddol,  fel  rhyfeloedd  y 
groes  ac  ereill,  a'r  esgeulusdod  o  addysg,  nes  wedi  myned  i  dyw- 
yllwch  fel  y  fagddu,  ond  gweled  cyfeiliornadau  damniol  yn  codi, 
nes  byddo  dynion  wrth  y  miloedd  yn  cael  eu  lladd  mewn  ystyr  ys- 
brydol,  ac  yn  syrthio  fel  defaid  i  uffern.  Onid  yw  hyn  yn  ddarlun 
pur  deg  o'r  cyfnod  yn  mha  un  y  cododd  Ariaeth,  Pabyddiaeth,  a'r 
lluaws  cyfeiliornadau  ereill,  a  gawsant  eu  bodolaeth  yn  ymladd- 
feydd  yr  oesoedd  cyntâf,  a  thywyllwch  y  canol  oesau.  Yr  wyf  o'r 
farn  mai  nid  pethau  gwahanol  yw  y  meirch  yma,  ond  gwahanol 
arwyddluniau  yn  gosod  allan  y  gwahanol  agweddau  fyddai  ar  gref- 
ydd  Crist  yn  y  byd. 

Mae  Woodhouse  yn  sylwi  fod  rhywbeth  yn  hynod  adgas  yn  lliw 
y  march  yma.  Gwyrddlas,  y  lliw  sydd  ar  gnawd  marw  a  phydr- 
ôdig.  Mae  ef  o'r  farn  fod  hyn  yn  cyfeirio  yn  benaf  at  yr  adeg  pan 
aeth  yr  eglwys  yn  allu  erlîdigaethus,  ac  i  roddi  dynion  i  farwolaeth. 
Yr  oedd  proffesu  crefydd  bur  yn  bechod  yn  ngolwg  llywodraeth- 
wryr  yr  eglwys  gristionogol.  Grosodwyd  i  fyny  lysoedd  gwaedlyd,  a 
gwnaed  cyfreithiau  marwol  yn  erbyn  ymadael  a'r  rheol  o  athraw- 
iaeth  a  osodid  allan  gan  y  lly wodraethwyr.  Cyflogid  milwyr  i  gar- 
io  allan  ddeddfau  anghyfìawn,  a  darostyngwyd  cenedloedd  cyfain 
â'r  cleddyf  am  y  bernid  eu  bod  yn  gadael  yr  athrawiaeth  eglwysig. 
Fel  hyn,  yn  enw  yr  eglwys  gristionogol,  a  than  nawdd  ei  gweinid- 
ogion  caniatawyd  i  Farwolaeth  ac  Uff'ern  ddinystrio  meddianau,  cy- 
meryd  ymaith  fy wydau  dynion,  ac  o'r  bron  ddiwreiddio  crefydd  bur 
allan  o'r  byd.     Tua'r  ddeuddegfed  ganrif  y  dechreuodd  yr  eglwys 


60  DADGUDDIAD,    YI. 

roddi  dynion  i  farwolaeth  am  gyfeiliorni  pan  osodwyd  ifynylys  yr 
hiyuisition  (y  Chwiliadlys)  yn  erbyn  yr  Albigensiaid  a'r  Waldens- 
iaid.     Yn  y  drydedd  ganrif  ar  ddeg  penderfynwyd  rhoddi  heretio- 1 
iaid  i'r  gaÙu  gwladol  i'w  llosgi,  a  dywedir  ladd  tuainiliwn  o  ddyn-  j 
ion  am  heresi  yn  yr  adeg  hono. 

Er  ^osod  y  matei  yn  eglurach  gallwn  sylwi  fol  y  canlyn  mewn 
ychydig  eiriau.  Yn  amser  Crist  a'i  apostolion,  pe  bnasai  rhrw  un 
yngofyn, — Beth  yw  crefydd?  gallesid  ateb, — hoddwch,  eariad,  a 
dfioni.  Pe  gofynasid  yr  nn  gofyniad  o  amser  Cystenin  Fawr  hyd 
ryfeloedd  y  groes,  yr  ateb  oedd,  y  ffordd  i'r  nefoedd  yw  trwy  ym- 
la  1 1  yn  erbyn  Paganiaid  a  Mahomotiaid;  neu,  niewn  geiriau  ereill, 
rhyfel  yw  y  ffnrf  orau  o  grefydd,  a'r  rhyfelwr  mwyaf  medrusywy 
erefyddwr  gorau. 

Pe  gofynaaid  yn  y  canol  oesau,  beth  yw  crefydd  ?  yr  ateb  oedd, 
anwybodaeth  yw  mamaeth  duwioldeb  ;  y  dyn  syddyn  gwybodleiaf 
am  air  Dnw,  ac  yn  fwyaf  boddlon  yn  ei  dywyllwch  i  gael  ei  ary/ain 
gan  offeiriaid  mor  dywyll  ag  yntau,  yw  y  sicraf  i  fod  yn  gadwedig. 
Pe  gofynasid  i'r  gwahanol  bleidiau  cyfeiliornus  bach  a  mawr ;  beth 
yw  erefydd  ?  yr  ateb  oedd,  ein  credo  ni,  neu  eu  cyfeiliornad  hwy. 
Fel  hyn  y  mae  crefydd  ar  wahanol  adegau,  ac  i  raddau  helaeth  y 
mao  yn  ein  hoes  ni  yn  cael  ei  gosod  allan  yn  yr  agweddau  mwyaf 
annhebyg  ac  annaturiol  o  flaen  y  byd,  nes  peri  i'r  byd  ddyrysu  a 
gofyn  ;  beth  yw  gwirionedd? 

Yr  wyt  yn  holiol  gyduno  a'r  sylwadau  canlynol  o  eiddo  Wood- 
house,  or  na  wyddwn  am  danynt  wrth  ysgrifenu  yr  argraffiad  cynt- 
af ;  mae  jn  dda  genyf  gael  llechu  dan  gysgod  ei  awdurdod  ef. 
"Dyma  yr  esboniad  y  mae  ymchwiliad  manwl  o'r  ysgrythyrau,  a 
hanes  eglwysig,  wedi  fy  arwain  i  roddi  o'r  pedair  sel  gyntaí.  Mae 
yn  gwahaniaethu  oddiwrth  yr  esboniad  a  goleddir  yn  gyífredinyn 
yr  oes  hon,  pa  un  sydd  yn  gosod  allan  deyrnasiad  a  gweithredoedd 
ymerawdwyr  Rhufeinig  fel  cydawniad  o'r  rhagfynegiadau  hyn. 
Ond  nid  y  w  rhesymau  yr  esbonwyr  hyn  yn  tueddu  fÿ  meddwl  i 
gydsynio  â  hwy.  Yr  wyf  fl  yn  barnu  gyda  llawer  o  dduwinyddion 
galluog  fod  fyno  pob  proffwydoliaeth  yn  benaf  âg  eglwys  Crist — ■ 
mai  anaml  iawn  y  mae  yn  gadael-y  mater  hwn,  a  phany  rhagfyn- 
cenedloedd  neu  bersonau  fod  hyny  mewn  cysylltiad  â 
r  eglwys  a'r  Messiah.  Os  ydyw  hyn  yn  gywir,  yna  ni 
ddylem  wrth  io  gweledigaethau  y  Dadguddiad  gymeryd  ein 

h  ir  -."  .:  :  o  Idiwrth  eu  prif  amcan  fel  ag  i'w  priodoli  i  benaethiaid 
gwl  l  i  ymerawdwyr  paganaidd,  oddigerth  fod  yr  arwydd- 

lun  mewn  modd  arbenigyn  gofyn  hyny  trwy  gydmariaeth  o'r  defn- 
y  11  a  wnaed  o  honynt  gan  broifwydi  blaenorol.  Addefaf,  er  eng- 
rli:üíí>,  fod  y  gweddül  o'r  ymerodraeth  Eufeinig  wedi  ei  rhanu  yn 
ddeg  breniniaeth  yn  eael  ei  osod  allan  yn  pen.  13  a  17  o'r  Dad- 
guddmd.  Mao  y  cydmariaethau  a  ddefnyddir  yno  mewn  cysyllti- 
i  phToffwydoiiaethau  Daniel  yn  gofyn  am  gael  eu  hesbonio  felly. 
1  pan  na  byddo  y  cyfryw  reswm  yn  bodoli  ymddengys  i  mi  nad 


AOOUIAD  Y  CIIWECH  SKL  OTNTAr.  61 

oes  genym  ni  hawl  i  gyfeirio  y  cyfan  at  hanos  y  cenedloodd.  Nis 
gallaf  fì  weled  dim  yn  y  pedair  sel  gyntaf  yn  cyfìawnliau  y  fath  es- 
boniad.  Nid  oes  genyni  gyfarwyddyd  dwyf'ol  fel  yn  pon.  17,  yn 
cyfeirio  at  Eufain,  ac  nid  oos  dim  yn  y  meircli  sydd  yn  éugwneod 
yn  Rhufeinig.  Nid  wyf  ychwaith  yn  canfod  yr  ysgrifenwyr  a  f'ab- 
wysiadant  y  golygiad  yn  arfer  rhesymau  er  cadarnhau  eu  hesbon- 
iad.  Gwir  fod  Joseph  Medo  yn  dweud,  yn  gymaint  ag  i  Daniel 
ragarwyddo  dyfodiad  Crist,  a  rhagfynegu  amgylchiadau  yr  eglwys 
Iuddewig  yn  ol  cyson  ddylyniad  ymerodraethau  cenedlig,  felly  y 
dylyd  esbonio  proffwydoliaethau  y  Dadguddiad,  fel  yn  mesur  yr 
hanes  cristionogol  wrth  yr  hyn  oedd  yn  aros  or  ymerodraeth  Iluf- 
einig.  "  Ond  acldefa  yr  un  awdwr  dysgedig  mai  prif  ogoniant  pro- 
ffwydoliaeth  yw  ei  bod  yn  cynwys  hanes  crefydd  ac  eglwys  Críst. 

Ymddengys  i  ni  fod  priodoli  proffwydoliaethau  y  seiiau  i  ynierod- 
raeth  Bhufain  yn  anghywir  ac  allan  o  le.  Mao  yn  deiìwng  o  ym- 
chwiliad  pa  fodd  y  daeth  y  dybiath  yma  i  gael  derbyniad  mor  gy- 
ffredinol,  yn  neillduol  yn  ein  gwlad  ni  Mae  lle  i  gredu  nad  oodd 
yr  esbonwyr  henaf,  Papias,  Irenaeus,  Methodius,  a  Jlippolytus,  yn 
coleddu  y  golygiad :  canys  y  mae  Andreas  Caesariensis,  yr  hwm 
sydd  yn  cyfeirio  atynt  olì,  yn  esbonio  y  tair  sel  gyntaf  fel  yn  gosod 
allan  hanes  yr  eglwys,  er  ei  fod  et',  yn  bur  anghyson,  yn  meddwl 
fod  y  bedwaredd  sel  yn  cyfeirio  at  sefyllfa  E-hufain  dan  Maximin. 
Tebyg  mai  efe  oedd  y  cyntaf  i  esbonio  yn  y  dull  yma,  a  dyîynwyd 
ef  gan  esbonwyr  diweddarach.  Viega,  Jesuit,  yn  yr  unfed  ^anrif 
ar  bymtheg  oedd  y  cyntaf  i  esbonio  y  pedair  sel  fel  yn  cyfeirio  at 
ymerodraeth  Ehufain.  Gwnaeth  Mede,  trwy  ei  enwogrwydd  fel 
ssboniwr,  roddì  cefnogaeth  neillduol  i'r  golygiad.  Er  ei  fo.l  yn  es- 
bonio  yr  ail  a'r  drydedd  yn  gysylltiedig  âg  ymerodraeth  Rhufain, 
eto  deallai  y  gyntaf  fel  yn  perthyn  yn  hollol  i'r  eglwys  gristionogol. 
Mae  yn  anhawdd  meddwl  am  esbonio  y  sel  gyntaf  mewn  un  ílordd 
arall.  Ond,  os  felly  mae  y  sel  gy ntaf  paham  y  newidiwn  y  dull  o 
esbonio  heb  ryw  reswm  neillduoí  ?  Gwelai  yr  ysgrifenwyr  a  ddy- 
lynasant  Mede  fod  yn  bwysig  cael  cysondeb,  a  chan  ddylyn  ci  es- 
boniad  o'r  ail  a'r  drydedd  sel  darfu  iddynt  briodoli  y  gydmariaeth 
o  farch  gwyn  a'i  farchogwr,  yr  hwn  yn  brydferth  iawn  a  arddang- 
osai  duedd  heddych*  1  eí'engyl  i  fìlwyr  gwaedlyd  fel  Yespasian  a 
Titus.  O'm  rhan  fy  hun  nis  gailaf  weled  un  rheswmdros  briodoli 
unrhyw  ran  o'r  gweledigaeth.au  hyn  i'r  ymerodraeth  Eufeinig,  nac 
unrhyw  sefydliad  gwladol  arall.  Ehaid,  gan  hyny,  eu  bod  yn  cyf- 
eirio  at  ddyfodol  eglwrys  Dduw,  jt  hyn  a  ymddengys  i  mi  yn  y  fan 
yma  yn  cael  ei  osod  allan  dan  bedwar  cymeriad  gwahanol  o'r  fath 
ag  a  gofnodir  mewn  hanes.  Mae  pob  march  yn  sefyll  ar  ei  ben  ei 
hun.  March  arall  ydyw  er  yn  arddangos  yr  eglwys  o  hyd,  canys 
cyfnewidiai  yr  eglwys  mor  fawr  wrth  fyned  yn  mlaen  trwy  y  gwa- 
hanol  gymeriadau  hyn  fel  nad  ymddangosai  yn  debyg  yr  nn  fath. 
Mae  y  march  gwyn  ar  ei  daith  trwy  yr  holl  olygfa.  Aeth  allan  yn 
gorchfygu.     Taflwyd  ef  i'r  cysgod  am  dymor, — gany  meirch  eraill, 


62  DÀDGUDDIAD,    VI. 

trwy  lygriad  cristionogaeth,  ond  yn  fuan  daeth  i'r  golwg  yn  pen. 
19  wedi  gorchfygu,  ac  yn  gwisgo  ar  ei  ben,  goronan  lawer  fel  ar- 
wydd  o'r  fuddugoliaeth.  Heblaw  y  gwahaniaeth  yma  gwelir,  hef- 
yd,  unoliaeth.  Meircli  ydynt  oll,  ac  yn  myned  yn  gyson  o  un  lliw 
i'r  llall,  o'r  llywodraeth  dyner  a  heddychol  a  ddangosid  yn  nghym- 
eriad  y  march  cyntaf,  hyd  lywyddiaeth  orthrymus  angau  ac  uffern 
a  arddangosid  yn  yr  olaf. 

Mi  a  welais  dan  yr  aììor  eneidiau  y  rhai  a  ìadäend  am  air  Duw. — Mae 
yn  naturiol  gofyn  pa  fodd  y  darfu  i  grefydd  lygru  i'r  fath  raddau 
gyda  threigliad  oesau,  a  diau  fod  Ioan  yn  awyddus  i  gael  gwybod 
hefyd.  Ond  pan  agorwyd  y  bumed  sel,  cafodd  atebiad  ar  unwaith. 
Gwelai  fod  yr  efengyl  wedi  llwyddo  ac  enill  pleidwyr  lawer,  a'r 
rhai  hyny  yn  rhai  fîyddlon  iawn  ;  a  gwelai  hefyd  fod  rhywrai  wedi 
bod  ar  eu  goreu  i  ddyfetha  sainty  Goruchaí  ac  wedi  llwyddo  i  radd- 
au  helaeth  iawn.  Pa  ryfedd  ynte  i  ddynion  gael  rhyfeì,  pan  oedd- 
ynt  yn  lladd  pawb  oedd  am  heddwch.  Pa  ryfedd  iddynt  fyned  yn 
brin  am  foddion  gras,  pan  oeddynt  ar  eu  goreu  yn  tori  lawr  y  rhai 
oeddynt  yn  cynal  gair  y  bywyd ;  ie,  pa  ryfedd  fod  cyfeiliornadau 
mawrion  wedi  codi  yn  y  byd,  pan  oedd  yr  holl  dystion  o  blaid  y 
gwirionedd  yn  cael  eu  rhoddi  i  farwolaeth ;  ac  ni  raid  i  ni  ryfeddu 
os  daeth  y  pethau  hyn  i  raddau  helaeth  iawn  mewn  fîordd  o  farn, 
pan  gofìom  fod  eneidiau  perffeithiedig  yn  liefain  ddydd  a  nos  am 
ddial.  Dywed  Paul  y  byddai  i  Dduw  anfon  ar  rywrai  amryfusedd 
cadarn  fel  y  credont  gelwydd.  Peth  peryglus  iawn  yw  i  ddynion 
ymladd  yn  erbyn  y  gwirionedd,  oblegid  maent  trwy  hyny  nid  yn 
unig  yn  aniddifadu  eu  hunain  o  fywyd  trag}rwyddol,  ond  yn  tynu 
barn  dymorol  ar  eu  penau.  Dywedwyd  wrth  y  rhai  hyny  am  or- 
phwys  ychydig,  nad  oedd  y  byd  wedi  hollol  gwblhau  mesur  ei  an- 
wiredd,  nad  oedd  yr  eglwys  wedi  myned  gwbl  mor  llygredig  ag  yr 
oedd  i  fyned,  ac  nad  oeddrhif  merthyron  Iesu  wedi  eu  llwyrorphen. 

Ac  mi  a  cdrychais pan  ayorodd  tfe  y  chweched  sel. — Mae  yr  arwydd- 
luniau  dan  y  sel  hon  mor  lluosog  fel  y  mae  cryn  berygl  i  ni  ddy- 
rysu,  heb  i  ni  fod  yn  benderfynol  i  roddi  digon  o  ysbaid  i'r  holl 
bethau  hyn  gael  eu  cyflawni,  ac  y  mae  yn  rhaid  hefyd  edrych  at  y 
rhanau  dyfodol  am  esboniad  ar,  a  dadblygiad  o'r  amgylchiadau  yd- 
ynt  wedi  eu  casglu  yn  un  grynswth  yma.  Ymddengys  i  mi  maiyr 
elfen  grefyddol  yw  y  peth  pwysicaf  yma,  fel  yr  ydym  wedi  ei  gael 
dan  y  seliau  ereill.  Mae  llawer  iawn  yn  tueddu  i  daflu  yr  holl  am- 
gylchiadau  hyn  yn  mlaen  tua  dydd  y  farn,  a  dywed  Alford  yn  ben- 
derfynol,  nad  all  un  esboniad  arall  íbd  yn  iawn.  Ond  ymddengys 
i  mi  fod  yr  esboniad  yma  yn  dyrysu  cynllun  y  llyfr  yn  hollol,  ac  yn 
peri  fod  y  darn  yma  yn  hollol  wahanol  i  un  ran  arall  o'r  llyfr.  Nid 
oes  ychwaith  un  prawf  y  bydd  yr  amgylchiadau  cydfynedol  â  dydd 
y  farn  ddim  byd  yn  debyg  i'r  hyn  a  nodir  yma.  íSeiìir  y  dybiaeth 
ar  Matth.  24,  ond  credwyf  mai  camesboniad  ar  y  geiriau  sydd  wedi 
arwain  i'r  dybiaeth.  Ymddengys  i  mi  mai  yr  un  peth  sydd  gan 
Ioan  o  hyd,  sef  llygriad  a  gwrthgiliad  yr  eglwys  gristionogol. 


í 


AG0WAD  Y  CHWECB  SEL  GYNTAF.  i\'.\ 

un  peth  yn  gywir  sydd  gan  Grist  ynMatthew.  Tr  oedd  yr  eglwys 
yn  gwaethygu  o  dan  yr  ail  a'r  drydedd  sel ;  golwrg  ddu  oedd  ar  yr 
eglwys  dan  y  drydedd  sel,  ond  yma  wele  yr  haul  weditywyllu,  cref- 
ydd  ei  hun  wedi  colli  ei  gogoniant.  0  dan  y  bumed  sel  cawn  y 
gelynion  yn  tywallt  gwaed  y  saint,  ond  yma  cawn  y  crefyddwyr  yn 
ty  wallt  gwaed  eu  gilydd  ;  y  Ueuad  neu  y  seremoniau,  y  gwasanaeth 
crefyddol  wedi  myned  yn  waedlyd.  Y  gweinidogion  yn  llygredig 
a  daiarol.  Pob  peth  wredi  ymlygru  i'r  graddau  eithaf.  Ernad  yw 
dynion  yn  gweled  pethau  fel  hyn  yn  cyfateb  i  gydmariaethau  mor 
gryfìon,  eto  yn  ngolwg  y  nefoedd  dyma  y  peth  mwyaf  dychrynllyd 
a  all  gymeryd  lle  ar  y  ddaiar.  Effeithiodd  cwymp  dyn  mor  fawr 
ar  feddwl  Duw  nes  peri  iddo  roddi  ei  fab  i  farw,  pa  ryfedd  ynte  os 
y  w  yn  edrych  ar  wrrthgiliad  y  rhai  a  broffesent  garu  y  mab  hwnw, 
a  ífurfio  ei  deyrnas  gyfryngol  yn  y  byd,  fel  peth  mor  bwysig  na 
fedrai  ei  ddarlunio  ond  trwy  gydmariaeth  o  greadigaeth  yn  myned 
yn  ddrylliau,  oblegid  nid  oes  yma  i'r  olwg  allanol  ddim  ond  meth- 
iant  hollol  y  greadigaeth  newydd. 

Daiargryn  yw  y  peth  cyntaf  a  nodir.  Mae  daiargryn  yn  cyf- 
newid  agwedd  gwlad  i  raddau  mawr,  ac  weithiau  yn  ei  llwyr  ddin- 
ystrio.  Er  cymaint  oedd  y  cyfnewidiadau  oeddynt  wedi  bod  yn  yr 
eglwys,  yn  awr  mae  y  cyfnewidiad  mawr.  Er  mor  llygredig  yr 
oedd  wedi  myned  hyd  yn  hyn,  nid  oedd  wedi  colli  ei  hawl  i  gael  ei 
galw  yn  eglwys  Crist.  Ond  yn  yr  adeg  yma,  aeth  drwy  y  fath  gyf- 
newidiad  nes  oedd  yn  hollol  ddaiarol,  nes  nad  oedd  mwryach  yn 
eglwys  Crist. 

Jtt  haul  a  aeth  yn  ddufd  sachlen  ýew . — Mae  rhai  yn  dweud  fod 
hyn  yn  cyfeirio  at  gwymp  rhyw  frenin  a'i  swyddogion,  ond  nis  gall 
hyn  fod  yn  gywir,  o  herwydd  enwir  y  breninoedd  a'u  holl  swydd- 
ogion  ar  ol  hyn.  Heblaw  hyn  mae  haul  yn  y  llyfr  hwn  yn  cael  ei 
idefnyddio  i  osod  allan  ysbrydolrwydd  crefydd.  Yn  pen.  12,  dyw- 
edir  fod  yr  eglwys  wedi  ei  gwisgo  â'r  haul,  sef  crefydd  yn  ei  hys- 
brydolrwydd, — y  lleuad,  neu  y  seremoniau  crefyddol,  dan  ei  thraed, 
ac  ar  ei  phen  goron  o  ddeuddeg  seren,  sef  y  deuddeg  Patriarch 
Iuddewig.  Felly  yr  hyn  wyf  fî  yn  ddeall  yma  yw,  fod  crefydd  wedi 
colli  ei  hysbrydoìrwydd,  a'i  gwres,  a'i  defnyddioldeb,  a'r  seremon- 
iau  yn  wraedlyd  yn  cael  eu  cario  yn  mlaen  yn  fwy  trwy  orfodaeth 
nac  o  gariad,  ac  yn  aml  eu  cymysgu  â  gwaed  o  ran  hyny.  Ser  yn 
syrthio,  y  swyddogion  eglwysig  yn  myned  yn  ddaiarol  o'r  bron,  ac 
yn  colli  eu  safle  nefol.  Nid  rhyw  eithriad  oedd  gweinidog  drwg, 
ond  syrthient  yn  un  gawod  fel  íîigys  anaddfed  ar  ddydd  storom. 
Gwel  sylwadau  ar  pen.  8:   10,  a'r  11 :   1,  2. 

Ä!r  nef  a  aeth  heibio, — Yr  wyf  wedi  dweud  eisoes  mai  wrth  y  nef 
y  deallwyf  yr  eglwys,  a  thebygol  mai  yr  hyn  a  olygir  ÿma  yw,  fod 
yr  eglwys  ysbrydol  wedi  myned  mor  fechan  yn  ngolwg  y  byd,  fel 
y  gallesid  ei  chludo  fel  llyfr.  Yn  pen.  11  cawn  fod  y  gwir  addol- 
wyr  mor  lleied  o  rifedi  fel  nad  oeddynt  ond  dau  dyst,  ac  mor  ychyd- 
ig  mewn  rhifedi  fel  y  gellid  eu  cynwys  o  gylch  yr  allor  yn  ydeml. 


64 

Mae  llyfr  y  Badguddiad  yn  barnu  eglwysi,  nidyn  ol  rhif  y  proffes- 
wyr  ond,  yn  ol  rhif  y  dynion  ysbrydol  a  nefol  ar  y  ddaiar.  Pan 
fyddo  crefydd  wedi  yinlygru  i'r  graddau  a  nodir  yma,  nis  gall  y 
teyrnasoedd  lle  byddo  fod  yn  ddyogel,  mae  eu  dinystr  h wyth.au  ger 
liaw.  Ac  felly  g  welodd  Ioan  bob  mynydd  ac  ynys  yn  cael  eu  symud. 
Mae  ynys  y  peth  mwyaf  sefydlog  yn  y  mor,  a  mynydd  y  peth  cad- 
arnaf  ar  y  ddaiar,  ac  felly,  dy wedir  yma  fod  pob  peth  sefydlog  yn 
yr  eglwys  a'r  byd  i  gael  eu  hollol  gyfnewid,  a'u  gosod  mewn  sef- 
yllfa  sigledig  a  pheryglus. 

Hwyrach  mai  yr  esboniad  gorau  allwn  gael  ar  hyn,  a'r  rhai  dy- 
lynol,  yw  pen.  17  a'r  18,  lle  y  mae  y  pethau  hyn  yn  cael  eu  cyf- 
lawni,  ar  gwymp  Babilon,  neu  yr  eglwys  lygredig,  galar  cyffredin- 
ol  pawb  ar  ei  hol,  a  gorchfygiad  breninoedd  y  ddaiar,  pan  yn  rhy- 
fela  â'r  Oen.  Yno  cawn  bawb  yn  galaru  eu  colìed,  ac  yma  bawb 
mewn  dychryn  o  herwydd  eu  bod  wedi  dyíod  i  wydd  yr  Oen,  rhith 
grefydd  yr  eglwys  lygredig  wedi  ei  difa,  a  hwythau  yn  teimlo  nad 
oedd  modd  sefylì  ger  bron  yr  Oen  heb  un  grefydd.  Ehydd  hyn 
rhy  w  ddychymyg  i  ni  faint  o  niwed  mae  fîurf  o  grefydd  yn  wneud, 
trwy  dawelu  cydwybodau  dynion,  a  pheri  iddynt  deimlo  yr  un  mor 
ddyogel  a  phe  byddai  crefydd  ganddynt.  Mae  yr  arferiad  sydd  yn 
ein  gwlad  ni  o  alw  pawb  yn  gristionogion,  a'r  cyfleusdra  a  roddir  i 
ddynion  grefydda,  heb  newid  eu  bucheddau,  yn  atal  hunanymhol- 
iad  a  hunanymwadiad.  Ond  pan  elo  y  sefÿdliadau  gwladol  o  gref- 
ydd  yn  rhy  ddrwg  i  neb  feddwl  eu  bod  yn  eglwys  Orist,  a  bod  y 
dynion  sydd  yn  aelodau  o  honynt  yn  ddynion  duwiol,  bydd  rhyw 
gynhwrf  a  dychryn  cyffredinol  yn  meddianu  y  rhai  ydynt  wedi  bod 
yn  dawel  hyd  yn  hyn. 

PENNOD    VII. 

SELIO    gweision    nrw. 

Ac  ar  ol  y  pethau  hyn,  mi  a  welais  bedwar  angel  yn  sefyll  ar  bedair  congl  y  ddaiar, 
yn  d.d  pedwar  gwỳnt  y  ddaiar,  fel  na  chwŷthai  y  gwỳnt  ar  y   ddaiar,  nac  ar  y 
môr,  nac  ar  un  pren. 

2  Ac  mi  a  welais  angel  arall  yn  dyfod  i  fyny  oddi  wrth  godiad  haul,  â  sel  y  Duw  byw 
ganddo.  Ac  efe  a  lefodd  â  llef  uchel  ar  y  pedwar  angcl,  i'r  rhai  y  rhoddasid  gallu  i 
ddrygu  y  ddaiar  a'r  rnôr. 

3  Gan  ddywed^'d,  Na  ddrygwch  y  ddaiar,  na'r  môr,  na'r  preniau,  ncs  darfodi  ni  selio 
gwasanaethwŷr  ein  Duw  ni  yn  eu  talcenau. 

4  Ac  mi  a  glywais  nifcr  y  rhai  a  soliwyd  :  yr  ocdd  wedi  eu  seîio  gant  a  phedair  a 
deugain  o  fìloedd  o  holl  lwythau  meibion  Israel. 

5  0  Iwyth  Juia  yr  ocdd  deuddeg  mil  wedi  eu  selio.  0  lwyth  Reuben  yr  oedd  deu- 
ddog  mil  wedi  eu  selio.     0  lwyth  Gad  yr  oedd  deuddeg  mil  wedi  eu  ^jlio. 

6  0  lwyth  Ascr  yr  oedd  deuddeg  mil  wedi  eu  selio.  0  Iwyth  Naphtali  yr  oedd  deu- 
ddeg  mil  wedi  eu  selio.     0  lwyth  Manasses  yr  oedd  deuddeg  mil  wedi  eu  selio. 

7  0  lwyth  Simeon  yr  oedd  deuddeg  mil  wedi  eu  selio  0  Iwyth  Lefi  yr  ocdd  deu- 
ddeg  mil  wedi  eu  selio.     0  lwyth  Issachar  yr  ocdd  deuddeg  mil  wedi  eu  selio. 

8  0  lwyth  Zabulon  yr  oedd  deuddeg  mil  wedi  eu  selio.  0  lwyth  Joseph  yr  oedd 
douddeg  mil  wedi  eu  selio.     0  lwyth  Eenjamin  yr  oedd  deuddeg  mil  wedi  eu  selio. 

9  Wedi  hyn  mi  a  edrychais  ;  ac  we!e  dyrfa  fawr,  yr  hon  ni  allai  neb  ei  rhifo,  o  bob 
cenedl,  a  llwythau,  a  phobloedd,  ac  ieithoedd,  yn  sefyll  ger  bron  yr  orsedd-fainc,  a 
cher  bron  yr  Oe*.  wedi  eu  gwisgo  mewn  gynau  gwỳnion,  a  phalmwỳdd  yneu  dwylaw; 


LE  Y  GOiD# 

cacì  ei  roäa 


GOLWG   GYM^ÄEOL  Xli  RìNAÌl  PROFSWTDOLIAETËOL  Y  DADÜ UDUIAU,  LLE  Y  GOSODILI  MEWN  OOLOFNAU  CYFElíBYNtOL  BBTHATJ  O'B  UN  AUSEEIAD 
Giccìcâtyaeth  y  m/,  a'r  ttyfr  tCr  tailh  eelyn  cc.cì  ei  roifdi  i'r  Oen  fw  agoryl.—Tan.  iv.  5. 


Agoriad  y  bumed  sol.     Eneidiau  y 


rhoddieleddyfmawr  i'w  farchogwr,  ae   ]];,-■■       ..   . d    bwrw  afon  o'i  safn,  12  : 

awJurdod  i  gymoryd  hoddwch  oddiary   yn  oael  0:1  bwrw  i'r  dilai.-i-,  u  tluaiaii  y        Ewystfil  yn  codi  o'r  mór,    a'i  ben  a 
ddaiar,  G:  3,  !.  prenau  yn  caol  eu  llosgi.  dderbyniasai  friw  gan  gleddyf,  yn  caoj 

mawr;ynllosgiganaÌnfyncaeli 

Agoriady  drydodd  s.J.  Mareh  du  yn  Y  fcrydydd  angol  yn  udganu.  Seron 
myneil  allan.  l'rinder  mawr  o  angeY,-  yn  syrthi'o  o'r  iief'ar  yr  aíbnydd  a'r 
rheidiau  bywyd,  G :  5,  0.  ,  Id  yn  troi  yn  w  eimod 

a  llawer  o  ddynion  yn  meirw. 

Pedwi    yild'nngel    n  tnlganu.  Traiaa 
vr  lianl,  lleuad  a'r  sor  yn  cael  cu  tyw- 

yllu,  8 :  10—17.  Ewystfîl  yn  codî   o'r  ddaiar   ao  yn 

gwneutliur  gwyrt'iiau  eerliron  y  bwyst- 

Agoriad  y  bodwarodd  sel.      March       Pumed  angel  yn  udganu.     Seren  yn   fil  cyntaf,  gwneutìmr  delw  o'r  bwystfil 

gwclwlus.    MarwolacthyneistoJJ  urno,    syrtliiu  n'r  neí  i'r  ildaiar.      Y  pyJow  ji-    uyuíaí'a  phori  il>awbeiaddoli,13:  11-13 

ac  uffern  yn  canlyn  gydag  ef,  G  :  8.         waelod  yn  cael  ei  agoryd  a  locustiaid 

yn  dyfodallan. 

Chweched  angel  yn  udganu.     Goll- 

i         ,1  I  i  |  ,  i         I      i 

rhwym  yu  yr  affrn  Euphrates. 

•       EhodJi  y  llyfr  i  Ioan  i'w  fwyta.  Mes- 

ii.   i  J  ,.]    n    ill  lw\,       j    Htudj   * 

Lladdydd    idj  ú    1  lai  snyddmawr 

ynybydòblogidoumarwuiaet'h,ll:7-10 

Agoriad  y  ehwei öf  J  sel.     Daiargryn       Adgyfodiad  y  ddau  dyst.     Y  Daiar- 

i'ia\i  '     \  '    ! l,l!eua      '     '  Ml  h  i\  \]b   ,     '■'.'      I  ■■■■'  ..  |-,J    ■  ■'     d  ,.;■■  \   liiloi      ■  ■.  II  ■',  n'  I  - 

a'rnefynniynedheibioiclll,  II.    Brcr,     -...,   II:   1   — l:;. 

inoeJJ  a  phawb  crcill  yn    ceisio  ílbi  o        Crist  yn  onill  teyrnasoedd  y  byd,  yn 

wyJJyrOen,  7:  12,  15.  cpsbi  ei  elynion^c  yn  gwobrwyo  eisaiitt,        Oon  yn  f.oíMl  ar  íyn>,  .1.1  Se.n,  a  phod-       Tywalltiad  y   saith  phiol.       Y   ntôr 

icliogwa  anaell..vyrUuw,yneutal-   11:  11— 19.  air  md         ■  1.  ,         ,,     1       1  <<\      •« ,  Jr  a't  ih  u       11,,       I     muosary 

cenau.     Bhif  aeogweddy  gwaredigion.  hoeddi  cwymp  Babilon.     Y  ddau  gyn-  bwystfil  yn  sefyll  arno,  15. 

hauaf,  14.  Tyw  alltiadyphiolgyntaf,   Cornwyd- 

ydd  blin  ar  ddynion,  y  rhai  oedd  a  nod 
y  bwystfil  arnynt. 

Tywalltiad  yr  ail  phiol.     Y  môr  yn 
myned  fej  gwaed  dyn  marw. 

Tywalltiady  drydedd  phiol.     Y  dyfr- 
oodd  yn  myned  yn  waed.  . 

Tywalltiad  y  bedwarodd  phiol.     Yr 
haul  yn  poethi  dynion  yn  anoddefadwy.       Y  dog  corn,  a'r  bwystfil  yn  casau  y 
Ty walltiad  y  bumod  phiol.     Gorsedd  butain,  ac  yn  ei  llosgi  a  thdn,  17  :  16, 17. 
y  bwystfil  yn  ntyned  yn  dywyll.  Galar  mawr  ar  y  ddaiar,  a  llawenydd 

Tywalltiadychwechedphiol.     Sychu  mawr  yn  y  nef  am  gwyntp  Babilon. 
yr  a'fon  Euphrates.  Bwrw  y  bwystfil  a'r  gau  brotl'wyd  i'r 

Tywalltìad  y  seiíhfod  phiol.     Daiar-  llyn  o  dan,   18  a  19.  Yr  eglwys  wodi  oi  pherffoithio.neu  yr 

gryn  mawrjiabilun  yn  eael  owpan  gwin       Ehwymo  Satan  am  fil  o  flynyddoodd  olwg  fydd  arui  yn  y  mil  blynyddau  pan 
digofaiut  Uuw,  21.  a'i  ollwng  yn  rhydd,  20.  l     'i  '  ' 


64 

Mae  ] 

wyr  o 

fyddo 

teyrn; 

llaw. 

Mae  y 

arnaf 

yr  egl 

yllfa  s 

Sw 

lynol, 

lawni, 

ol  paw 

fela  â'i 

rnewn 

grefydí 

oedd  rrj 

rhyw  d 

trwy  dî 

dclyoge: 

ein  gwl 

ddynior 

iad  a  ln 

ydd  yn 

dynion  i 

gynliwr 

\n  dawe 


Ac  ar  ol 
yn  d 
môr,  nac  ar 

2  Ac  ini 
ganddo.  Â 
ddrygn  y  d 

3  G:ìI1  dl 

gwa.-anaeth 

4  Ac  mi  i 
dengain  o  íi 

5  0  Iwytl 
ddog  mil  wc 

6  0  lwytî 
ddeg  mil  wc 

7  0  lwyth 
ddeg  mil  we 

8  0  lwyth 
doud ìeg  mil 

9  Wedi  h 
cenedl,  a  llv 
cher  bron  yr 


SELIO  GWEISION  DUW.  65 

10  Ac  yn  llcfain  â  Hof  uchel.  gan  ddywedyd,  Iachawdwriaeth  i'n  Duw  ni,  yr  hwn 
sydd  yn  eistedd  ar  yr  orsedd-fainc,  ao  i'r  Oen 

11  A'r  holl  angelion  a  fafuant  o  amgylch  yr  orsedd-fainc,  a'r  henuriaid,  a'r  pcdwar 
anifail,  ac  a  syrthiasant  gcrbron  yr  orsedd  fainc  areuhwynebau,  ac  a  addolasant  üduw, 

12  Gan  ddywcdyd,  Amcn :  Y  fondith,  a'r  gogoniant,  a'r  doethineb,  a'r  dì'olcb,  a'r 
anrhydedd,  a'r  g  <llu,  a'r  nerth,  afyddo  i'n  Duw  ni  yn  ocs  oosoedd.     Amen. 

13  Ac  un  o'r  henuriaid  a  atebodd,  gan  ddywedyd  wrthyf,  Pwy  ydyw  y  rhai  hyn  sy 
wedi  eu  gwisgo  mewn  gynau  gwỳnion  ?  ac  o  ba  le  y  daethint? 

14  Ac  nii  a  ddywedais  wrtho  ef,  Arglwydd,  ti  a  wyddosf .  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth- 
yf,  Y  rhai  hyn  yw  y  rhai  a  ddaethant  allan  o'r  cystudd  mawr,  aca  olchasantcu  gynau, 
ac  a'u  canasant  hwy  yn  ngwacd  yr  Oen. 

15  0  hei  wydd  hyny  y  maent  ger  bron  gorsedd-fainc  Duw/.c  yn  ei  wasanaothu  ef  ddydd 
a  nos  yn  ei  deuil :  a'r  hwn  sydd  yn  eistedd  ar  yr  orsedd-faino  a  drig  yn  eu  plith  hwynt. 

16  Ni  fydd  arnynt  na  newyn  mwyach,  na  syched  niwyach  ;  ac  ni  ddisgyn  arnynt 
na'r  baul,  na  dim  gwres. 

^  17  Oblegid  yr  Oen,  yr  hwn  sydd  yn  nghanol  yr  orsedd-lainc,  a'u  bugoilia  hwynt,  ac 
a'u  harwain  hwynt  at  ffynonau  bywiol  o  ddyfroedd  :  a  Duw  a  sych  ymaith  bob  deigr 
oddi  wrth  eu  llygaid  hwynt. 

Ac  ar  ol  y  pethau  hyn. — Rhag  i  Ioan  na'r  eglwys  dybied  fod  y 
gwaith  o  achub  wedi  ei  anghofìo,  cafodd  Ioan  olygfa  arall  a  duedd- 
ai  i'w  gysuro.  Gwelai  angel  yn  dyfod  oddiwrth  godiad  haul,  a  sel 
y  Duw  byw  ganddo.  iVc  efe  a  lefodd  â  llef  uchel  ar  y  pedwar  ang- 
el  i'r  rhai  y  rhoddasid  gallu  i  ddrygu  y  ddaiar,  a'r  môr,  gan  ddy- 
wedid,  na  ddrygwch  y  ddaiar,  na'r  môr,  na'r  preniau,  nes  darfod  i 
ni  selio  gwasanaethwyr  ein  Duw  ni  yn  eu  talcenau. 

Pedwar  angel. — Beth  yw  y  rhai  hyn?  Nid  wyf  yn  ineddwl  mai 
angelion  drwg  na  da  yn  yr  ystyr  gyffredin  o'r  gair,  hyny  yw,  bod- 
au  ysbrydol,  ydynt,  ond  arwyddluniau.  Mae  y  rhif  pedwaryn  dy- 
nodi  cyflawnder  pob  gallu  daiarol.  Pedair  teyrnas  welodd  Nebu- 
ŵodonosor.  Pedwar  bwystfìl  welodd  Daniel,  ac  felly  yma,  pedwar 
gallu  fedd  y  ddaiar,  pan  fyddo  yn  amcanu  gwneuthur  da  neu  ddrwg. 

JYes  äarfod  ì  ni  selio  ywasanaethwyr  ein  Duw  ni  yn  cu  taìcenau. — Mae 
jyfeiriad  yma  yn  ddiau  at  Ezeciel  9  lle  mae  y  proffwyd  yn  darlunio 
gofal  Duw  am  ei  blant  yn  nghanol  y  dinystr  oedd  Babilon  yn  ddwyn 
ar  Jerusalem.  Felly  yma,  dengys  Ioan  ofal  Duw  am  ei  blant  yn  y 
dinystr  oedd  i  ddod  ar  Jerusalem  trwy  law  y  Ehufeiniaid.  Mae 
gwahaniaeth  yn  ngolwg  Duw  rhwng  y  cyfiawn  a'r  drygionus  nad 
beth  fyddo  yr  amgylchiadau  allanol.  Gofala  Duw  am  bob  unsydd 
yn  ei  ofni  yn  nghanol  y  barnau  mwyaf.  Er  i  Daniel  a'i  dri  chyfaill 
orfod  dyoddef  ychydig,  a  myned  i  gaethiwed  fel  ereill,  eto  gofalodd 
Duw  am  danynt  a  chododd  hwynt  i  fri  ac  anrhydedd  yn  nghanol 
•abilon.  Eelly,  er  i'r  cristionogion  gael  colledion  a  gofid  yn  nin- 
ÿsi  Jerusalem,  eto  gofalodd  Duw  am  danynt  trwy  beri  iddynt  ffoi 
i'r  anynyddoedd  pan  oedcl  y  lluoedd  Ehufeinig  yn  agoshau  at  y 
ddinas.  A  phe  byddai  i  Dduw  ganiatau  i  rai  o'i  blant  syrthio  yn 
nghanol  y  dinystr  sydd  yn  dyfod  ar  eu  gelynion,  ni  byddai  un  per- 
ygl  iddynt  gael  eu  colli  er  hyny,  maent  oll  dan  sel.  Yr  Arglwydd 
a  edwyn  y  sawl  sydd  eiddo  ef.  Mae  ei  nod  arnynt  ac  y  mae  yn  sicr 
o'u  hadnabod.  Yr  egwyddor  fawr  yma  yw,  na  fedr  un  o'r  rhai 
hyny  symud,  mewn  un  oes  na  gwlad,  nes  byddo  Duw   yn  gweled 


66  DA7)(HÍDDIAD,    TII. 

yn  dda,  ac  na  rydd  Duw  ganiatad  i  unrhyw  allu  ddinystrio  gwlad 
neu  bobl,  nes  byddo  yr  efengyl  wedi  cael  chwareu  teg  i  gario  ei 
dylanwad  priodol  yn  mhob  man.  Fel  engrhaifît,  mae  Ioan  yma  yn 
nodi  y  genedl  Iuddewig,  er  mor  ddychrynllyd  oedd  y  gosp  a  ddis- 
gynodd  arnynt  yn  amser  dinystr  Jerusalem,  eto,  ni  ddaeth  hono  heb 
ganiatad.  Ni  symudodd  y  galluoedd  Ehufeinig  yn  erbyn  Jerusa- 
lem,  nes  cael  caniatad  gan  Dduw,  ac  ni  roddwyd  y  caniatad  hwnw 
nes  fod  tyrfa  fawr  o  bob  llwyth  yn  Israel  wedi  eu  cadw  trwy  yr 
efengyl.  Ehoddwyd  deugain  mlynedd  o  amser  i'r  efengyl  gasglu 
yn  nghyd  ddeuddeg  llwyth  Israel,  ac  nid  ychydig  fu  ei  llwyddiant. 
Nid  ydym  i  feddwl  fod  y  rhifedi  yma  yn  benodol,.dim  mwy  na  llai, 
ond  yn  unig  eu  bod  yn  rhifedi  mawr.  Mae  un  peth  yn  deilwng  e 
sylw,  sef  fod  llwythau  Dan  ac  Ephraim  wedi  eu  gadael  allan.  Ỳm- 
ddengys  mai  y  rheswm  am  hyn  yw,  fod  Dan  wedi  syrthio  i  eilun- 
addoliaeth  yn  forau,  a  bod  Ephraim  hefyd  wedi  dangos  cryn  duedd 
at  eilunaddoliaeth,  ac  wedi  blaenori  yn  ngwrthryfel  y  deg  llwyth, 
ond  yn  Joseph  cadwyd  lle  i  Ephraim  yn  y  gyfres.  Ac  i  ddangos  i 
ni  y  gwna  Duw  wilied  dros  ei  achos  yn  mhob  oes  yr  un  fath,  gwel- 
odd  Ioan  dyrfa  fawr  wedi  eu  hachub  o  bob  llwyth,  iaith,  cenedl,  a 
phobl.  Beth  bynag  a  ddygwydd  ar  y  ddaiar  ni  rwystra  achubiaeth 
pechaduriaid  i  fywyd  tragywyddol.  Bydd  hyn  yn  syndod  i  angel- 
ion,  ac  yn  peri  iddynt  foli  Duw. 

Piüìj  yäyw  y  rhai  hyn? — "Wrth  edrych  ar  agwedd  y  byd  a'r  eglwys 
yn  y  gweledigaeth.au  blaenorol,  ac  edrych  ar  brydferthwch  y  dyrfa 
gadwedigol,  wedi  eu  gwisgo  mewn  gynau  gwynion,  a  phalmwydd 
yn  eu  dwylaw,  tueddid  Ioan  i  feddwl  mai  mewn  rhyw  gyfnod  arall 
yr  oedd  y  gwaith  o  achub  i  fyned  yn  mlaen.  Mae  llawer  o  gristi- 
onogion  yn  syrthio  i'r  un  camsyniad.  Edrychant  am  ryw  amser  yn 
mlaen  i  efengyl  gyflawni  ei  gweithredoedd  nerthol,  heb  ystyried  ei 
bod  wrth  ei  gwaith  bob  dydd.  Er  dwyn  Ioan  i  synied  yn  iawn,  go- 
fynodd  yr  angel  iddo  :  "  Pwy  yw  y  rhai  hyn,  ac  o  ba  le  y  daethant  ?  " 
Atebodd  ^mtau:  "  Arglwydd,  ti  a  wyddost;  "  fol  pe  dywedasai: — 
Mae  y  pwnc  yn  dywyll  i  mi,  dyna  oeddwn  yn  fyfyrio.  Pa  bryd  y 
caiff  efengyl  gyfle  i  achub  tyrfa  mor  fawr,  a'u  gwisgo  mor  hardd  yn 
nghanol  amgylchiadau  mor  annhrefnus?  Ebe  yr  angel:  Y  rhai 
hyn  y w  y  rhai  a  ddaethant  i  fyny  o'r  cystudd  mawr.  Yn  nghanol 
y  tywydd  garw,  a'r  cyfnewidiadau  y  gwnaeth  gras  ei  waith  ar  y 
rhai  yna,  a'  r  rheswm  eu  bod  mor  brydferth  yw ;  "  Hwy  a  olchasant 
eu  gynau  yn  ngwaed  yr  Oen.  "  Nid  rhywbeth  nad  oedd  ganddynt 
ar  y  ddaiar,  ond  wedi  eu  gwneud  trwy  waed  yr  Oen  yn  addas  i  sef- 
yll  ger  bron  gorseddfainc  Duw,  a'i  wasanaethu  ef  bellach  yn  ei  deml 
am  byth.  Mae  eu  tywydd  garw  hwy  ar  ben.  Ni  bydd  arnynt  na 
newyn  mwyach,  na  syched.  Bu  pob  un  o'r  ddau  amynt,  cawsant 
waethaf  y  byd  a  theimlasant  i'r  byw ;  ond  o  hyn  allan  ni  welir 
deigryn  ar  wedd  un  o  honynt,  oblegid  Duw  a  symud  ymaith  bob 
gofld  oddiwrthynt,  ac  a  rydd  iddynt  holl  fendithion  y  byd  ysbrydoj. 
Mae  yn  werth  sylw  yma  nad  oedd  cynyrch  llwyddiant  mawr  y  mil 


SELIO  GWEISION  DUW.  67 

blynyddoedd  yn  ngolwg  Ioan  y  pryd  hyn,  dim  ond  y  rhai  a  ddaeth- 
ant  i  fyny  o'r  cystudd  mawr.  Eelly,  os  ydynt  yn  ddirifedi  mewn 
tymor  mor  aflwyddianus  ac  anfanteisiol,  beth  fydd  rhifedi  y  dyrfa 
pan  gesglir  ynghyd  gynhauaf  mawr  yr  adeg  hono  o  lwyddiant  di- 
dor  ar  deyrnas  y  Gwarodwr  ? 

Mae  amryw  esbonwyr  diweddar  o'r  farn  fod  cyfeiriad  yr  holl  seî- 
iau  hyn  yn  benaf  at  amser  Cystenyn  Eawr,  pan  ddarostyngwyd  gel- 
ynion  yr  eglwys,  ac  y  codwyd  hithau  i  fri  ac  anrhydedd  daiarol.  Y 
mae  atebiad  Ẃoodhouse  i'r  cyfryw  dybiaeth  yn  hynod  o  darawiad- 
ol.  "Mae  hanes  y  tymor  hwn,  pan  ei  hadroddir  yn  gywir,  yn  ein 
dysgu,  er  i'r  eglwys  gael  ei  gwaredu  oddiwrth  erlidigaethau,  a'i 
chodi  i  fri  ac  anrhydedd  daiarol,  eto  ni  wellhaodd  ddim  mewn  ystyr 
grefyddol,  ac  ysbrydol,  trwy  ei  chysylltiad  â'r  orsedd  ymerodrol. 
O'r  amser  hwn  y  dechreuodd  ymlygru  a  gwaelu.  O'r  adeg  hono 
daeth  gallu  daiarol  a  chyfoeth  i  fod  yn  brif  ymgais  ei  blaenoriaid, 
yn  lle  purdeb  a  rhinwedd.  Aeth  llawer  iawn  i'r  eglwys  yn  groes 
i'w  hegwyddorion  er  mwyn  boddloni  yr  ymerawdwr.  Lledaenwyd 
yr  efengyl  yn  mhlith  cenedloedd  cymydogaethol  yn  llawer  mwy 
mewn  enw  nag  mewn  gwirionedd.  Mor  belled  oedd  crefyddwyr 
bydol  yr  oes  hono  o  gyflawni  y  broffwydoliaeth  o  olchi  eu  gynau  a'u 
cànu  yn  ngwaed  yr  Oen,  a  chael  eu  harwain  gan  yr  Oen  sydd  yn 
nghanol  yr  orseddfainc,  fel  yr  oeddynt  yn  hytrach  yn  cael  eu  har- 
wain  gan  y  bwystfìl  o  liw  ysgarlad,  a'r  ddraig  goch,  ac  yn  ceisio 
ganddynt  y  cyfoeth  a'r  gallu  oedd  eu  Harglwydd  wedi  wrthod.  Yr 
oedd  yr  Arch-elyn,  y  diafol,  wedi  dechreu  ymosod  ar  yr  eglwys 
trwy  erlidigaethau.  Methodd  yn  y  cynllun  hwnw,  oblegid  yr  oedd 
gwaed  y  merthyron  yn  hâd  i'r  eglwys.  Newidiodd  ei  ddull,  den- 
odd  y  cristionogion  âg  addewid  o  fawredd  a  gogoniant  bydol,  ac  â'r 
cynllun  effeithiol*  yma  y  llwyddodd  i  gynyrchu  Anghrist.  Y  mae 
tystiolaeth  Gregory  yn  deilwng  o  sylw  ar  y  mater.  Wrth  siarad 
am  yr  ymerawdwr  Julian,dywed :  "Nid  hir  y  bu  cyn  cael  gallu  i  niw- 
eidio  y  cristionogiontrwy  fawr  ddrwgy  lluaws,a  llwyddiant  crefydd- 
wyr,  a'r  gallu  a'r  anrhydedd,  a'r  Uawnder  oedd  wedi  ein  gwneud 
yn  hunanol.  Yr  oeddym  wedi  ein  derchafu  pan  yn  ostyngedig  a 
chrefyddol  nes  ein  cynyddu  trwy  ddaioni  Duw  yn  llu  mawr  iawn. 
Pan  aethom  yn  fras  darfu  i  ni  wingo,  am  hyny  cyfyngwyd  arnom, 
a  chollasom  y  gogoniant  oeddym  wedi  enill  yn  adeg  yr  erlidigaeth- 
au  a'r  tywycld  garw."  Dywedai  Jerome  yn  niwedd  y  bedwaredd 
ganrif :  "  Wedi  i'r  eglwys  ddyfod  at  yr  ymerawdwyr  cristionogol 
cynyddodd  mewn  gallu  a  chyfoeth  ond  aeth  yn  llai  mewn  rhin- 
wedd. "  Mae  tystiolaeth  cydoeswyr  fel  hyn  yn  llawer  pwysicach 
na'r  eiddo  Eusebius,  a  Lactantius,  pa  rai  oeddynt  yn  byw  yn  adeg 
y  cyfnewidiad,  ac  yn  edrych  yn  mlaen  yn  obeithiol  am  welliant, 
tra  yr  oedd  Jerome  a  Gregory  yn  by w  pan  oedd  y  cyfnewidiad  wedi 
dwyn  allan  y  ffrwythau.  Eto,  ar  Eusebius  y  mae  jt  esgob  New- 
ton  yn  pwyso  am  ddedwyddwch  yr  eglwys  o  amser  Cystenyn.  Dy- 
wed  Mosheim  :   "  Gwel  y  darllenydd  ystyriol  y  fath  niwed  gafodd 


68  DADGUDDIAD,  YII. 

yr  eglwys  oddiwrth  yr  heddwch  a'r  llwyddiant  ynamser  Cystenyn.,, 
Joseph  Mede,  wrth  siarad  am  y  cyfhewidiad  yma  a  ddywed  :  "0 
drueni!  yma  y  dechreuodd  y  dyddiau  drweddaf,  dyma  yr  adeg  far- 
wol,  ac  yma  y  dechreuodd  y  gwrthgiliad  mawr.  Pe  gwybuasent 
hyn  troisid  eu  llawenyddyn  alar,  a'u  caniadau  yn  gwynfan.,,  Ys- 
grifenydd  doniol  arall,  yr  esgob  Lowth,  a  ddywed:  "O'r  adeg  y 
dechreuodd  dyogelwch,  llwyddiant,  a  phrydferthwch  yr  eglwys,  y 
rhaid  i  ni  ddyddio  llygriad  gwir  ysbryd  cristionogaeth.  Gwnaeth 
anrhydedd,  cyfoeth,  a  gallu  gynyrchu  balchder,  cybydd-dod,  uch- 
elgais,  ac  yr  oedd  yr  ymgais  am  fanteision  bydol  yn  cael  eu  dwyn 
yn  mlaen  mewn  ysbryd  chwerw,  dan  yr  esgus  o  ymdrechu  o  blaid 
y  fTydd.,,  Nis  gallaf  lai  na  synu  fod  eglwyswyr  yn  defnyddio  ym- 
adroddion  fel  hyn,  heb  weled  eu  bod  yn  condemnio  pob  sefydliad 
gwladol  o  grefydd,  yn  gystal  ag  eglwys  Bhufain  ei  hun. 

Mae  adolygiad  Woodhouse,  eto,  ar  y  chwech  sel  gyda'u  gilydd, 
yn  ymddangos  i  mi  yn  gywir  a  gwerthfawr.  "Gan  fod  y  chwech 
sel  yma  yn  perthyn  i'w  gilydd,  gadewch  i  ni  eu  hadolygu  cyn  my- 
ned  at  faterion  ereill.  Yn  ol  ein  hesboniad  ni  cynwysant  hanes 
byr  a  chynwsfawr  o  gynydd  cristionogaeth  yn  y  byd  o  amser  Crist 
hyd  ddiwedd  y  byd.  Yn  y  sel  gyntaf  gwelwn  yr  eglwys  yn  myned 
allan  mewn  purdeb,  gyda  fTydd  a  chariad  cyntefig,  yn  ein  sicrhau 
y  bydd  iddi  lwyddo  yn  y  dechreu  a'r  diwedd.  Ond  rhwng  y  ddau 
gyfhod  yma  cawn  wahanol  agweddau  ar  yr  eglwys,  fel  nad  yw 
mwyach  yr  un  ag  ydoedd  yn  y  cychwyn,  canys  gwelwn  liw  tân  yn 
dylyn  y  gwyn.  Rhyfeloedd  ac  ymbleidiau,  llofruddiaethau  a  thyw- 
allt  gwaed.  Daeth  cyfnewidiad  arall  gwaeth ;  dan  gysgod  anwyb- 
odaeth  ac  ofergoeledd  darfu  i  oruchwylwyr  y  gelyn  osod  iau  ar 
yddfau  eu  dysgyblion,  ac  felly  barotoi  y  ffordd  i  gyfnewidiad  arall 
mwy  niweidiol  fyth,  pan  oedd  gwir  grefydd  wedi  ei  halltudio  mor 
llwyr  o'r  hyn  a  elwid  yn  eglwys  gristionogol,  fel  yr  oedd  yn  berygl 
bywyd  i  neb  gynyg  byw  yn  dduwiol.  Yr  oedd  dynion  duwiol  yn 
wrthddrychau  adgasrwydd  ac  erlidigaeth  gan  y  galluoedd  a  ly wod- 
raethent  yn  enw  cristionogaeth.  Ar  ol  hyn  daw  gwaedd  y  merth- 
yron  yn  tori  allan  o'r  erlidigaethau,  ac  yn  parhau  am  gyfnod  hir. 
Ac  yn  ddiweddaf  daw  dydd  yr  Arglwydd,  yr  hwn  a  ddaw  er  hir 
oedi,  pryd  y  bydd  i'r  rhai  sydd  a  nôd  gwir  grefydd  a  phurdeb  ar- 
nynt  gael  eu  hachub  oddiwrth  eu  holl  gystuddiau  mawrion,  pa  rai 
a  ddymchwelant  eu  gelynion."  Yr  wyf  yn  bur  amheus  a  yw  Wood- 
house  yn  gy  wir  pan  yn  dweud  fod  dyfodiad  Crist  yn  cael  ei  ddang- 
os  yma.  Gyda'r  eithriad  yma  mae  ei  ddarluniad  yn  dda  iawn. 
Dywed  yn  mhellach  :  "  Dyma  fraslun  o'rhanes  cristionogol.  Mae 
amryw  bethau  yn  aros  i'w  llanw  i  fyny  dan  y  seithfed  sel,  yr  hon 
a  gynwys  yr  holl  broffwydoliaethau  ydynt  eto  yn  aros.  Ac  wrth 
fyned  dros  yr  un  hanes  eto  lleinw  i  fyny  lawer  o  gyfnodauna  wnaed 
ond  prin  cyffwrdd  â  hwynt  o'r  blaen.  Nid  yw  y  cynllun  dw^^fol 
yma  o  roddi  braslun  yn  gyntaf,  ac  yna  lliwio  yr  amgylchiadau  mewn 
goleu  cryf  ac  yn  ol  llaw,  yn  neillduol  i'r  llyfr   hwn.     Sylwa  Syr 


SELIO  GWEISION  DÜW.  69 

Isaac  Newton  fod  proíFwydoliaethau  Daniel  yn  perthyn  yn  agos 
iawn  i'w  gilydd,  a  bod  pob  profîwydoliaeth  ddylynol  yn  chwanegu 
rhyw  beth  newydd  at  y  flaenorol.  Gallwn  chwanegu  fod  yr  un 
ymerodraethau  yn  Daniel  yn  cael  eu  gosod  allan  dan  wahanol  gyd- 
mariaethau.  Yr  un  ymerodraethau  a  arddangosir  trwy  bedair  rhan 
y  ddelw  a'r  pedwar  bwystfil.  Mae  yr  arth  a'r  bwch  gafr  yn  ar- 
ddangos  yr  un  gwrthddrych,  ac  felly  mae  yr  hwrdd  a'r  llewpard. 
Niraicl  i  ni,gan  hyny,synu  gweled  hanes  yr  eglwys  yn  cael  ei  ddech- 
reu  o  nowycìd  ac  yn  ymddangos  dan  gydmariaethau  newyddion. 

GWEESI. 

1.  Iesu  Grist  yw  y  prif  weithydd  yn  nygiad  efengyl  yn  mlaen  yn 
y  byd.  Efe  yn  unig  oedd  yn  y  golwg  ar  agoriad  y  sel  gyntaf.  Mae 
yn  anhawdd  peidio  ei  adnabod.  Mae  yn  ymddangos  fel  cenad 
heddwch,  ac  er  hyny,  yn  benderfynol  o  orchfygu,  a  mynu  yr  ufydd- 
dod  dyledus.  Yr  oedcl  yn  anmhosibl  dewis  neb  mwy  cymhwys  i 
arddangos  efengyl  na  Christ.  Efe  yw  ei  hawdwr  a'i  gwrthddrych. 
Pan  gy merir  ef  allan  nid  efengyl  mo  honi,  ac  heb  ei  dderbyn  ef, 
ni  fedr  neb  gael  budd  trwy  yr  efengyl.  Efe  hefyd  yw  y  mwyaf 
pryderus  am  lwyddiant  yr  efengyl.  Ni  theimlodd  neb  erioed  gy- 
maint  o  awydd  am  weled  yr  efengyl  yn  llwyddo  ag  a  deimla  Crist. 
Efe  yw  yr  unig  un  fedr  ddirnad  y  lles  sydd  yn  deilliaw  i'r  byd  o 
dderbyn  efengyl,  a'r  annrhaethol  drueni  sydd  yn  canlyn  ei  gwrth- 
odiad,  ynddo  ef  y  mae  bywyd  yr  efengyl.  Mae  ei  llwyddiant  yn 
ymddybynu  yn  hollol  ar  ei  fendith  ef.  Ato  ef  mae  yr  efengyl  yn 
arwain.  Y  mae  efe  i  weled  o  lafur  ei  enaid  a  chael  ei  ddiwaliu 
trwy  lwyddiant  yr  efengyl.  Hefyd,  y  mae  Cristyn  dwyn  yn  mlaen 
achos  yr  efengyl  yn  ei  enw,  a'i  awdurdod,  a  thrwy  ddylanwad  ei 
ysbryd  ei  hun.  Nid  yw  yn  derbyn  cymorth  gan  neb,  oni  bydd  yn 
foddlon  gweithio  trwy  ei  gymorth  ef.  Y  peth  cyntaf  mae  yn  ofyn 
gan  bob  cydweithiwr  yw  ymwadu  ag  ef  ei  hun,  a  chydnabod  nad  yw 
efe  ddim,  ac  na  fedr  cídim  ond  trwy  gymorth  Crist  yr  hwn  sydd  yn 
ei  nerthu. 

2.  Mae  erefydd  Crist  wedi  bod  yn  achlysur  mwy  o  ofìd  i'r  byd 
nag  a  welocld  erioed  o'r  blaen.  Amcan  yr  efengyl  yw  gwneuthur 
daioni.  Mae  pob  peth  ynddi  yn  tueddu  i  wella  cîynolryw.  Ond  y 
mae  dynion  llygredig,  er  cyraedd  eu  dybenion  eu  hunain,  wedi 
gwneud  enw  cristionogaeth  yn  felldith.  Pan  feddyliom  am  y  rhy- 
feloedcl  gwaedlyd  a  dciygwyd  yn  mlaen  gan  ymerawdwyr  Hhufain 
ar  ol  dyddiau  Cystenyn  yn  enw  cristionogaeth ;  ar  ol  hyny  y  rhy- 
feloedd  a  gynhyrfwyd  gan  Babau  Phufain,  nes  diluwio  holl  Ewrop 
â  gwaed,  ac  yn  neillduol  y  rhyfeloedd  a  elwir  yn  gyfîredin  rhyfel- 
oedd  y  groes,  yr  oeddynt  oll  yn  cael  eu  dwyn  yn  mlaen  yn  enw  cref- 
ydcl,  ac  er  mwyn  crefydd  meddid,  ac  yr  un  modd  y  gellir  dweud  am 
yr  holl  ryfeloedd  o  hyny  hyd  yn  bresenol,  os  gwrandawn  ar  brofîes 
y  rhai  sydd  yn  eu  dwyn  yn  mlaen.  Pa  ryfedd  fod  y  byd  wedi  gwaeth- 
ygu  yn  lle  gwella,  pan  oedd  yr  unig  foddion  er  ei  wella  yn  cael  ei 
droi  yn  foddion  dinystr. 


70  DADGTJDDIAD,    VII. 

3.  Nid  yw  Duw  byth  yn  caniatau  i  ddrygau  gymeryd  11©  yn  y 
byd,  lieb  fod  achos  digonol  am  hyny.  Gofynwn  yn  aml,  paham  y 
mae  Duwyn  goddef  i  ryfeloedd,  newyn,  a  phethau  ereill,  ddygwydd 
yn  y  byd,  pan  y  medrai  yn  rhwydd  eu  hatal  ? 

Diau  fod  Ioan  yn  barod  i  ofyn  yr  un  gofyniad.  Ond  pan  agor- 
wyd  y  bumed  sel  gwelai  dan  yr  allor  eneidiauy  merthyronyn  gwedd- 
io  am  ddial  eu  gwaed  ar  y  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaiar.  Nis  gall 
Duw  lai  na  dial,  ei  etholedigion  sydd  yn  llefain  arno  ddydd  a  nos. 
Os  y w  gweddiau  ei  saint  ar  y  ddaiar  mor  gryf,  pa  faint  mwy  gweddi- 
au  y  rhai  ydynt  yn  ddigon  perffaith  i  fod  yn  ymyl  yr  allor  aur,  ac 
i  gael  eu  gwisgo  â  gynau  gwynion?  Dichon  na  bydd  dynion  yn 
canfod  y  cysylltiad  rhwng  eu  gofidiau  hwy  a'u  gelyniaeth  tuag  at 
blant  Duw,  ond  y  mae  bodau  ysbrydol  yn  ei  weled  yn  eithaf,  ac  y 
mae  ambell  gristion  â  Uygad  fîydd  yn  ei  weled  hefyd.  Ar  adeg  tor- 
iad  allan  y  rhyfel  rhwng  Taleithiau  Deheuol  a  Gogleddol  America, 
dywedai  boneddwr  o'r  wlad  hono  wrthyf :  "Bu  Duw  ddau  cant  o 
flynyddoedd  cyn  dyfod  a'i  gyfrif  i  mewn  yn  erbyn  Pfrainc  am  ladd 
y  Protestaniaid,  ar  wyl  Bartholomeus,  ond  daeth  y  bill  i  mewn,  a 
chafodd  Pfrainc  dalu  yn  ddrud  iawn  yn  adeg  y  chwildroad."  Ac 
ychwanegai :  ' '  Dichon  mai  rhy wbeth  felly  yw  yn  ein  gwlad  ni, — yr 
ydym  wedi  bod  yn  euog  o  anghyfìawnder  mawr  tuag  at  y  negroaid, 
ac  yn  awr  mae  yr  amser  talu  wedi  dyfod,  Pur  debyg  fod  y  bill  yn 
bur  drwm."  Mae  hanes  y  rhyfel  yn  ddigon  i  wirio  y  sylw  i  bob 
meddwl  ystyriol.  Bu  y  Gogledd  a'r  Dehau  yn  euog  o  gynal  y  fas- 
nach  yn  mlaen,  ac  y  mae  yn  anhawdd  dweud  pa  un  sydd  wedi 
cael  dyoddef  fwyaf. 

4.  Mae  Crist  yn  sicr  o  orehfygu.  Ni  rydd  efe  i  fyny  nes  byddo 
ei  holl  elynion  dan  ei  draed.  Gall  breninoedd  y  ddaiar  ymosod, 
a'r  penaethiaid  ymgynghori  yn  nghyd  i  wneuthur  rhyfel  â'r  Oen, 
ond  mae  yr  Oen  yn  sicr  o  orchfygu.  Cyn  colli  y  dydd,  bydd  iddo 
ysgwyd  y  ddaiar  yn  ddarnau  â  daiargryn,  ty  wyllu  yr  haul  a'r  ser, 
symud  y  mynyddoedd,  a  difodi  yr  ynysoedd.  A  chaifî  pawb  deimlo 
ei  awdurdod  ef,  nid  yn  unig  y  penaethiaid  a'r  gwyr  mawr  adna- 
byddus,  ond  hefyd  pob  gwr  caeth,  a  phob  gwr  rhydd.  Gorfydd 
ar  bawb  gydnabod  ei  fawredd  a'i  allu  ef. 

5.  Ni  chyll  Iesu  ddim  o'r  amcan  gwreiddiol  oedd  ganddo  mewn 
golwg  wrth  ddechreu  ei  waith,  sef  achub.  Anfonodd  Duav  ei  fab 
i'r  byd  fel  na  choller  pwy  bynag  a  gredo  ynddo  ef,  ond  cafíael  o 
hono  fy  wyd  tragywyddol  Mae  llawer  o  ddynion  yn  cychwyn  gyd- 
ag  un  amcan,  ond  yn  ymddyrysu  gyda'r  gwahanol  amgylchiadau 
a'u  cyfarfyddant,  fel  ag  i  goüi  yr  amcan  gwreiddiol.  Ond  er  fod 
Iesu  a  llaw  yn  yr  holl  amgylchiadau  dyrys  a  nodir  yn  llyfr  y  Dad- 
guddiad,  ac  yn  goruwchly  Ayddu  y  cyfan  oll,  nid  yw  yn  esgeuluso 
y  gwaith  o  achub,  ac  nid  yw  yn  caniatau  i  un  gallu  daiarol  fod  yn 
rhwystr  i  hyny.  Mae  yn  ymddiried  y  barnedigaethau  i  angelion, 
ond  mae  yn  cadw  y  gwaith  o  achub  yn  ei  law  ei  hun  ;  ac  yn  y  diw- 
edd  bydd  ei  lwydcftant  yn  amlwg  iawn ;  bydd  ganddo   dyufa  fawr 


Y  SEITHEED  SEL  a'r  SAITH  UDSOSIT,  71 

na  ddichon  neb  eu  rhifo.  Fol  cadlywydd  mao  lesu  yn  rhagori  ar 
bawb  fu  erioed.  Pan  gychwynodd  Wellington  o  Brydain  i  ymladd 
yn  erbyn  Napoleon  yr  oedd  oi  fyddin  oll  yn  wyr  dewisol  ac  yn  ed- 
rych  yn  hardd  iawn.  Ond  pan  ddaeth  adref  o  frwydr  Waterloo, 
er  ei  fod  yn  fuddugwr,  a  Napoleon  ganddo  yn  garcharor,  nid  oedd 
oi  fyddin  ond  canolig  yr  olwg ;  yr  oedd  rhai  hob  eu  breichiau,  a 
rhai  heb  eu  cluniau,  a  miloedd  wedi  eu  gadael  yn  feirw  ar  faes  y 
gwaed.  Ac  wedi  dyfod  adref,  aeth  Wellington  i'w  balas,  a  chafodd 
y  milwyr  cyfTredin  ymdaro  fel  y  gallent ;  bu  ar  lawer  o  honynt  new- 
yn  a  syched,  a  bu  eu  gruddiau  yn  wlybion  gan  ddagrau,  heb  un 
gofal  gan  Wellington  am  danynt.  Ond  y  mae  Iesu  wedi  casglu 
byddin.  Cafodd  hwynt  oll  yn  gorwedd  yn  eu  g waed,  yn  feirw  mewn 
camweddau  a  phechodau,  heb  un  drefn  yn  y  byd  arnynt,  er  hyny, 
pan  fydd  yn  myned  adref  o'r  rhyfel  bydd  ei  fìlwyr  oll  yn  fyw,  oll 
yn  iach,  ac  wedi  eu  gwisgo  mewn  gynau  gwynion,  ac  wedi  enill 
llwyr  fuddugoliaeth.  Ni  wel  neb  o  honynt  eisiau,  ac  ni  chyfar- 
fyddant  â  gofìd  byth  mwy.  Cânt  fod  gyda'u  Blaenor  am  byth, 
oblegid  yr  Oen,  yr  hwn  sydd  yn  nghanol  yr  orseddfainc  a'u  bugeilia 
hwynt,  ac  a'u  harwain  at  ffynonau  bywiol  o  ddyfroedd.  "  Y  Tad, 
y  rhai  a  roddaist  i  mi,  yr  wyf  yn  ewyllysio  lle  yr  wyf  fì  fod  o  honynt 
hwythau  hefyd  gyda  myfi."  loan  17  :  24.  Ac  felly  byddwn  yn 
wastadol  gyda'r  Arglwydd. 

PENNOD   VIII. 

Y     SEITHFED     SEL     A  '  ít     SAITH     ÜBGOEN. 

APHAN  agorodd  efe  y  seithfcd  sel,  yr  ydoedd  gosteg  yn  y  nef  megis  dros  haner 
awr. 

2  Ac  mi  a  welais  y  saith  angel  y  rhai  oedd  yn  sefyll  ger  bron  Duw :  a  rhoddwyd 
iddynt  saith  o  udgym. 

3  Ac  angel  arall  a  ddaeth,  ac  a  safodd  ger  bron  yr  allor,  a  thuser  aur  ganddo  :  a 
rhoddwyd  iddo  arogl-darth  lawer,  fel  yr  offrymai  efgjà  â  gweddi'au  yr  holl  saint  ar  yr 
allor  aur,  yr  hon  oedd  ger  bron  yr  orsedd-fainc. 

4  Ac  fe  aeth  mŵg  yr  arogl-darth  gyd  â  gweddíau  y  saint,  o  law  yr  angel,  ifyny  ger 
bron  Duw. 

5  A'r  angel  a  gymerth  y  thuser,  ac  a'i  llanwodd  hi  o  dân  yr  allor,  ac  a'i  bwriodd  i'r 
ddaiar  :  a  bu  lleisiau,  a  tharanau,  a  mellt,  a  daiar-gryn. 

6  A'r  saith  angel,  y  rhai  oedd  â'r  saith  udgorn  ganddynt,  a  ymbarotoÌ3ant  i  udganu. 

7  A'r  angel  cyntaf  a  udganodd ;  a  bu  cenllysg  a  than  wedi  eu  cymysgu  a  gwaed,  a 
hwy  a  fwriwyd  i'r  ddaiar  :  a  thraian  y  preniau  a  losgwyd,  a'r  holl  laswellt  a  losgwyd. 

8  A'r  ail  angel  a  udganodd  ;  a  megis  mynydd  maŵr  yn  llosgi  gan  dan  a  fwriwyd  i'r 
môr  :  a  thraian  y  môr  a  aeth  yn  waed  ; 

9  A  bu  farw  traian  y  creaduriaid  y  rhaioedd  jn  j  môr,  ac  abyw  ynddynt ;  a  thraian 
y  llongau  a  ddinystriwyd 

10  A'r  trydydd  angel  a  udganodd ;  a  syrthiodd  o'r  nef  seren  íawr  ynllosgifcl  lamp, 
a  hi  a  syrthiodd  ar  draian  yr  afonydd,  ac  ar  fifynonau  y  dyfroedd  : 

1 1  Ac  enw  y  seren  a  elwir  Wermod  :  ac  aeth  traian  y  dyfroedd  jn  wermod  ;  llawer 
o  ddynion  a  fuont  feirw  gan  y  dyfroedd,  oblegid  eu  myned  yn  chwerwon 

12  A'r  pedwerydd  angel  a  udganodd ;  a  tharawyd  traian  yrhaul,a  thraian  y  ileuad, 
a  thraian  y  ser ;  fel  y  tywyllwyd  eu  traian  hwynt,  ac  ni  lewyrchodd  y  dydd  ei  draiao, 
a'r  nos  yr  un  fTynud. 

13  Ac  mi  a  edrychais,  ac  a  glywais  angel  yn  ehedeg  yn  nghanol  y  nef,  gan  ddywed- 
yd  a  llef  uchel,  Gwae,  gwae,  gwae  i'r  rhai  sy  yn  trigo  ar  y  ddaiar,  rhag  lleìsiau  ereill 
udgo|n  y  tri  angel,  y  rhai  sydd  eto  i  udganu 


72  DÀDGTTDDIAD,   TIII 

Yn  unol  â'r  olwg  ydym  wedi  gyraeryd  o  raniad  llyfr  y  Dadgudd- 
iad,  rhaid  i  ni  edrych  ar  yr  hyn  ddaeth  i'r  golwg  ar  agoriad  y  seith- 
fed  sel,  nid  fel  peth  yn  canlyn  cynwysiad  y  rhanau  dan  y  chwech 
sel  gyntaf,  ond  fel  peth  yn  ail  ddechreu  o  ran  amser,  ac  yn  manylu 
ar  rai  o'r  pethau  oeddynt  wedi  eu  nodi  dan  y  chwech  sel  o'r  blaen. 
Mae  yr  arferiad  o  ail  adrodd,  sydd  yn  y  proffwydi,  yn  teilyngu 
ychydig  sylw,  oblegid  o  ddiffyg  sylwi  ar  hyn  mae  esbonwyr  wedi 
syrthio  i  lawer  iawn  o  gamsyniadau,  a  darllenwyr  yn  methu  deall 
yr  hyn  sydd  o'u  blaen.     Mae  yproffwyd  yn  rhedeg  trwy  yr  holl 
adeg  a'r  amgylchiadau  fyddant  o  fewn  cylch  ei  broffwydoliaeth,  ac 
yna  yn  troi  yn  ol  i  fanylu  ar  y  pethau  pwysicaf  yn  y  darlun,  neu 
ynte  y  pethau  agosaf  at  ei  wrandawyr.  Mae  hwn  yn  ddull  cyffredin 
yn  yr  ysgrythyrau,  ac,  o  ran  hyny,  yn  mhob  adroddiad  hanesyddol. 
Wedi  gorphen  un  ran  o'n  hadroddiad  rhaid  troi  yn  ol  i  edrych  ar 
y  mater  dan  raniad  arall,  canys  nid  oes  un  ffordd  arall  i  osod  allan 
bwnc  yn  ei  holl  gangenau.     Gall  yr  un  cyfhod,  fel  hyn,  gael  ei  ad- 
rodd  lawer  gwaith  drosodd,  a  bydd  gwahanol  ranau  yr  adroddiad 
yn  gyfochrog  o  ran  amser  ac  nid  yn  ddylynol.     Cawn  engrhaifft  o 
hyn  yn  nechreu  Genesis.     Mae  y  bennod  gyntaf  yn  ein  dwyn  yn 
mlaen  hyd  y  seithfed  dydd,  pan  oedd  Duw  yn  gorphwys  oddiwrth 
ei  waith.     Dywedir  fod  dyn  wedi  ei  greu  ar  y  chwechfed  dydd,  ond 
nid  oes  dim  manylion  yn  cacl  eu  rhoddi  am  hyny.     Mae  yr  ail  ben- 
nod  yn  cymeryd  creadigaeth  Efa  fel  prif  bwnc,  a'r  amgylchiadau 
cydfynedol  â  hyny.     Eelly  nid  ychwanegiad  at  y  bennod  gyntaf  yw 
yr  ail,  ond  ailadroddiad  o'r  pethau  oeddynt  wedi  prin  cyffwrdd  â 
hwynt  yn  y  bennod  gyntaf.     Eto,  mae  y  bennod  gyntaf  yn  Esay 
yn  ein  harwain  trwy  holl  hanes  Israel  hyd  yr  adeg   pan  fydd  i 
Dduw  lwyr  buro  eu  holl  alcam,  ac  adnewyddu  eu  barnwyr  megis 
yn  y  dyddiau  gynt.     Eel  hyn  cawn  y  diwedd   gyda'r  dechreu,  ac 
felly  gwaith  y  rhan  arall  o'r  holl  lyfr  yw  ailadrodd   a  manylu  ar 
gynwysiad  y  bennod  gyntaf.     Yr  un  modd  y  mae  llyfr  Zechariah, 
ac  yn  neillduol  llyfr  Daniel.     Mae  gweledigaeth  y  ddelw  fa^vr  yn 
ein  harwain  yn  mlaen  hyd  yr  adeg  pan  oedd  y  gareg   yn  taro  y 
ddelw,  ac  yn  ei  malurio  yn  llwch.     Nid  oes  un  weledigaeth  o  eiddo 
Daniel  yn  myned  yn  mhellach  o  ran  amser.     Eu  gwaith  yw  ailad- 
rodd  ac  egluro  gwahanol  agweddau  y  weledigaeth.     Mae  llyír  y 
Dadguddiad  wedi  ei  ysgrifenu  ar  yr  un  egwyddor.     Mae  y  chwech- 
ed  bennod  yn  ein  harwain  hyd  ddiwedd  amser  a   dydd  mawr  llid 
yr  Oen.     Gwaith  y  gweledigaethau  dylynol  gan  hyny,  hyd  ddiw- 
edd  y  llyfr  yw  ailadrodd  ac  egluro  y  chweched  bennod,  er  fodllaw- 
er  yn  esbonio  y  llyfr  fel  pe  byddai  ganddynt  dir  newydd  dan  eu 
traed  o  hyd,  ac  felly  y  maent  mewn  penbleth  barhaus. 

Mae  un  peth  araìl  yn  deilwng  o  sylw,  fod  y  diwedd  a'r  llwydd- 
iant  yn  cael  ei  ddwyn  i'r  golwg  yn  gyataf  o  flaen  y  drygau  a'r  barn- 
au  ydynt  i  gymeryd  lle  cyn  amser  y  diwedd.  Mae  y  trefniant  yma 
yn  arddangosiad  neillduol  o  gariad,  oblegid  y  mae  cael  sicrwydd  y 
bydd  y  diwedd  yn  dda  yn  rhoddi  nerth  neillduol  i  fîydd  ddal  yn 


Y  SEITHFED  SEL  à'r  SAITII  UBGOBJT.  73 

nghanol  y  tywydd  raid  myned  trwyddo  er  cyraedd  y  diwedd.  Cawn 
y  bymthegfed  a'r  unfed  bennod  ar  bymtheg  yn  gosod  allan  gyn- 
nwysiad  yr  un  weledigaeth,  ond  dengys  y  gyntaf  o'r  pennodau  hyn 
adeg  o  lwyddiant  a  chysur  nas  gellir  ei  gyraedd  hyd  nes  myned 
trwy  yr  amgylchiadau  a  nodir  yn  yr  ail.  Er  engrhaifft,  mae  y  bym- 
thegfed  bennod  yn  tynu  ei  chydmariaethau  o  amgylchiadau  myn- 
ediad  Israel  trwy  y  môr  coch,  ac  yn  dangos  tyrfa  fawr  wedi  cael  y 
maes  ar  y  bwystfil,  ac  yn  canu  am  y  waredigaeth  gân  Moses  a  chân 
yr  Oen.  Ond  mae  yr  unfed  ar  bymtheg  yn  dangos  y  bwystfìl  yn 
ei  nerth,a  Duw  yn  dechreu  tywallt  ei  farnau  arno.  Yr  un  moddyma, 
yr  ydym  wedi  cacl  tyrfa  fawr  na  ddichon  neb  ei  rhifo  wedi  golchi 
eu  gynau  yn  ngwaed  yr  Oen,  ac  yn  ddyogel  gyda'u  Harglwydd ; 
ond  mae  yr  wythfed  bennod  yn  ail  ddechreu  y  tywydd  y  rhaid  idd- 
ynt  fyned  trwyddo  cyn  cyraedd  yr  adeg  hono  o'r  sefylladdedwydd. 
Mae  y  seithfed  sel,  i'rn  tyb  i,  yn  cyraedd  hyd  ddiwedd  y  llyfr,  ond 
yn  cael  ei  dosranu. 

Gosteg  yn  y  nef. — Mae  llawer  cynyg  wedi  cael  ei  wneud  i  geisio 
penderfynu  beth  a  olygir  wrth  y  dystawrwydd  yma.  Tybia  rhai 
mai  seibiant  oddiwrth  erlidigaeth  ydyw.  Tybia  ereill  mai  pryder 
yn  nghylch  cynwysiad  j  sel  yma  ydyw/  Fodd  bynag,  ymddengys 
i  mi  fod  Ioan  yma  wedi  myned  yn  ol  at  yr  adeg  pan  gyhoeddodd  yr 
angel  crÿf  fod  eisieu  rhy w  un  i  ddatod  seliau  y  llyfr,  a  neb  yn  dy- 
fod  yn  mlaen,  pen.  5  :  2,  3.  Yr  oedd  yno  ddystawrwydd  y  pryd 
hwnw  yn  cyfodi  oddiar  bryder.  Ond  nid  hir  y  parhaodd  y  pryder, 
oblegid  daeth  yr  Oen  yn  mlaen  i  gymeryd  y  llyfr.  Yma  gwelai 
Ioan  ef  fel  angel  yn  dyfod  at  yr  allor  a  thuser  aur  ganddo  a  rhodd- 
wyd  iddo  arogldarth  fel  yr  offryniai  gyda  gweddiau  yr  holl  saint. 
Nis  gallasai  yr  angel  hwn,  feddyliwyf,  fod  yn  neb  amgen  na  Iesu 
Grist,  a'r  arogldarth  a  roddwyd  iddo  oedd  yr  Ysbryd  Grlan.  Dy- 
wedai  Pedr  ar  ddydd  y  Pentecost:  uAm  hyny  wedi  ei  dderchafu 
ef  trwy  ddeheulaw  Duw,  ac  iddo  äderhyn  gan  y  Tad  yr  addewid  o'r 
Ysbryd  Glan.  Efe  a  dywalltodd  y  peth  yma  yr  ydych  chwi  yn  ei 
weled,  ac  yn  ei  glywed.."  A  dywed  Paul :  "Nas  gwyddom  ni 
beth  a  weddiom  megis  ag  y  dylem,  ond  fod  yr  Ysbryd  ei  hun  yn 
erfyn  drosom. "  Mae  y  ddau  ddywediad  hyn  yn  esboniad  eglur, 
feddyliwyf,  ar  yr  hyn  a  nodir  yma. 

A'r  angel  a  gymerth  y  lliuser. — Wedi  i'r  saint  dderbyn  budd  a  lles 
oddiwrth  yr  arogldarth,  bwriwyd  y  thuser  i'r  ddaiar  yn  llawn  o 
dân,  yn  addas  at  wneud  yr  un  daioni  ag  oedd  eisoes  wedi  wneud. 
Ond,  yn  lle  hyny,  bu  yr  effaith  yn  niweidiol  iawn.  Cyn  gynted  ag 
y  syrthiodd  ar  y  ddaiar  bu  lleisiau  a  tharanau,  a  mellt,  a  daiargryn. 
Oyduna  hyn  yn  hollol  â'r  hyn  a  ddywed  Paul  am  ddylanwad  yr 
efengyl :  "  I'r  naill  yr  ydym  yn  arogl  bywyd  i  fywyd,  ac  i'r  lleill 
yr  ydym  yn  arogl  marwolaeth  i  farwolaeth.  "  Eelly  yma,  yr  hyn 
oedd  wedi  heddychu  bodau  ysbrydol  a'u  gilydd,  mae  yn  peri  cyn- 
henau,  ac  ymbleidio  yn  mhlith  dynion.  Nid  oes  dim  yn  cael  ei 
ddywedyd  yma  i  hysbysu  fath  dderbyniad  gafodd  yr  efengyl  yn  y 


74  DADGTTDDIAD,    YIIÎ. 

byd,  onà  raae  lle  cryf  i  gasglu  rnai  ei  gwrthod  a  gafodd,  oblegid 
mae  yr  udgorn  cyntaf,  fel  yr  ail  sel,  yn  cynwys  barnedigaeth- 
au  trymion. 

A  bu  cenUysg  a  tlian  weäieu  cymysgu  agwaed. — Ehydd  liyn  olwg  i  ni 
ar  ercliyllderau  y  rhyfeloedd  a  arwyddwyd  dan  agoriad  yr  ail  sel, 
a  mynediad  allan  y  march  coch.  Fîurf  waethaf  y  storm  y  w  y  mellt 
fforchog  yn  gwau,  y  taranau  yn  rhuo,  a'r  cenllysg  yn  disgyn  nes 
rhwygo  pob  peth  o'u  blaen.  0  bob  rhyfeloedd  fu  yn  y  byd  erioed, 
rhyfeloedd  crefyddol  yw  y  gwaethaf,  y  creulonaf,  a'r  mwyaf  din- 
ystriol,  a  diau  nad  y w  y  cydmariaethau  hyn  yn  rhy  gryfìon  i  osod 
allan  erchylldod  y  rhyfeloedd  rhwng  yr  Ariaid  a'r  Niceaid,  yn  nhy- 
mor  olaf  yr  ymerodraeth  Oiilewinol,  yn  gystal  ag  amry w  ryfeloedU 
ereill  a  gariwyd  yn  mlaen  yn  enw  crefydd. 

A  megys  mynyddmawr  yn  llosgi  gan  dan,  afwriwyd  ir  mor. — Pan 
oedd  yr  amrafaelion  crefyddol  yn  nghylch  yr  athrawiaeth  yn  my- 
ned  yn  mlaen,  darfu  i'r  Gothiaid  a'r  Yandaliaid  gofleidio  Ariaeth, 
mewn  rhan  er  mwyn  dial  ar  y  Nieeaid,  ond  yn  benaf  er  mwyn  eu 
cyfoeth.  Tmosododd  Genseric  a'i  olynwyr  ar  y  gorchwyl  o'u  dy- 
fetha.  Meddianasant  koü  diriogaeth  fras  Ehufain  yn  Aẅica.  Cy- 
nullodd  Genseric  dros  bedwar  cant  o  esgobion  Niceaidd  i  Carthage 
trwy  dwyll,  ac  yno  dywedodd  fod  yn  rhaid  iddynt  droi  yn  Ariaid, 
neu  gael  eu  halltudio.  Cydymffurfìodd  rhai,  diangodd  ereill,  a 
lladdwyd  lluaws  trwy  y  dulliau  mwyaf  poenus.  Fel  hyn,  pan  ar 
dân  gan  ddadleuon  crefyddol,  yn  mhen  blynycldoedd,  syrthiodd  yr 
ymerodraeth  Orllewinol  yn  ddarnau,  a  chollwyd  hi  yn  nghanol 
cynhyrfìadau  y  bobloedd,  fel  pe  buasai  ond  mynydd  o  ludw  wedi  ei 
gladdu  yn  eigion  y  môr.  Collodd  lluaws  mawr  eu  bywydau  yn 
nghanol  y  cynh}-rfiadau  hyn,  dystrywiwyd  masgnach,  a  thaflwyd 
gwareiddiad  raddau  mawr  yn  ol. 

A  syrthiodd  o'r  nef  serenfawr  yn  ìlosgi  fel  lamp. — Os  ydym  yn  gy- 
wir  am  y  ddau  flaenaf,  mae  yn  naturiol  meddwl  mai  Ariaeth,  yr 
hyn  a  achosodd  yr  holl  gynhyrfìadau  hyn,  a  olygir  wrth  y  seren. 
Yr  oedd  Alexander,  esgob  Alexandria,  yn  hoff  iawn  o  esbonio  ath- 
rawiaeth  y  Drindod,  a  siarad  am  dragywyddol  genedliad  y  Mab. 
Aeth  yn  ddadl  rhwng  Arius,  henuriad  yn  yr  eglwys  hono,  ag  ef. 
Barnai  yr  olaf  fod  y  Mab  yn  israddol  i'r  Tad.  Galwyd  cymanfa  o 
e8gobion  i  benderfynu  rhyngddynt,  ond  yn  lle  terfynu  y  ddadl  ym- 
ledodd.  Cofleidiwyd  cyfeiliornad  Arius  gan  amryw  o'r  esgobion. 
Nid  yw  yn  hawdd  penclerfynu  beth  a  olygir  wrth  yr  afonydd  a'r 
ffynonau  dyfroedd,  ond  y  mae  un  peth  yn  sicr,  mai  rhyw  bobl  yd- 
ync.  Mae  y  môr  yn  arwyddo  y  bobloedd  yn  gyffredin,  felly  rhaid 
fod  afonydd  a  fîynonau  yn  arwyddo  dosbarthiadau  neillduol  o  bobl, 
ac  nid  annhebyg  mai  gweinidogion  ac  eglwysi  a  olygir.  Yr  oedd 
yr  eglwys  yn  rhan  o'r  bobloedd,  er  yn  wahanol  oddiwrhynt,  fel  y 
mae  yr  afonydd  yn  ran  o'r  môr,  er  yn  wahanol  oddiwrtho.  Tr wy 
ddylanwad  y  seren  yma;  gwnaed  yr  hyn  a  ddylasai  fod  yn  foddion 


j 


T  SEITHFED  SEL  A  R  SJlITH  UDGORN.  i  5 

bywyd  i'r  byd  yn  angeuol  i  ddynion,  a  llawer  o  ddynion  a  fuont 
feirw  gan  y  dyfroedd,  oblegid  eu  mynedyn  chwerwon. 

A  tharawyd  traian  yr  haul. — Cyfeirir  yma  at  y  modd  y  cuddiwyd 
crefydd  yn  ei  hysbrydolrwydd  o  olwg  y  byd,  trwy  y  cyfeiliornadau, 
y  cynhenau,  a'r  ymbleidiau,  a  gymerasant  le.  Rhanol  iawn  yr  oedd 
goleuni  yr  efengyl  yn  llewyrchu  ar  Ewrop  oddeutu  amser  cwymp 
ymerodraeth  Rhufain.  Gwir  fod  llawer  o  weinidogion  ac  eglwysi 
yn  ddigon  uniawngred,  ond  yr  oedd  eu  hysbryd  wedi  ei  yru  o'i  le, 
a  mwy  o  sylw  yn  cael  ei  dalu  i  bethau  amgylchiadol  nag  i  burdeb 
crefyddol.  Myned  dywyllach,  dy wyllach,  yr  oedd  o  hyd.  Yr  oedd 
y  rhai  uniawngred  yn  colli  eu  cariad  at  wirionedd,  yn  eu  hawydd 
am  oruchafìaeth  ar  eu  gwrthwynebwyr,  a'r  cyfeiliornwyr  yn  suddo 
ddyfnach,  ddyfnach,  mewn  cyfeiliornadau.  "Ni  lewyrchodd  y 
dydd  ei  draian,  a'r  nos  yr  un  ffunud."  Ond  er  cynddr wg  oedd  y 
pethau  a  ddynodid  gan  yr  arwyddion  hyn  clywodd  Ioan  angel  yn 
cyhoeddi  fod  llawer  mwyj^ychrynllyd  yn  ol. 

PIÌNNOD    IX. 

iGOIíYD      Y     r  Y  D  E  W     H  E  E     W  A  E  L  0  D  . 

A:R  pumed  angel  a  udganodd ;  ac  uii  a  welaii  seren  yn  syrthio  o'r  nef  i'r  ddaiar  :  a 
rhoddwyd  iddo  ef  agoriad  y  pydew  heb  waelod 

2  Ac  efe  a  agorodd  y  pydew  heb  waelod  ;  a  chododd  mŵg  o'r  pyde  nr,  fel  niẂ£  ffwrn 
fawr ;  a  thywyllwyd  yr  haul  a'r  awyr  gan  fŵg  y  pydew. 

3  Ac  o'r  mŵg  y  daeth  allan  locustiaid  ar  y  ddaiar;  a  rhoddwyd   awdurdod  iddynt, 
fel  y  mae  gan  ysgorpionau  'r  ddaiar  awdurdod. 

4  A  dywedyd  wrfhynt,  na  wnaeDt  niwed  i  laswellt  y  ddaiar.  nac  i  ddîm  gw5rrddlas. 
nac  i  un  pren  ;  ond  yn  unig  i'r  dynion  oedd  heb  sel  Duw  yn  eu  talcenau. 

5  A  rhoddwyd  iddynt  na  iaddent  hwynt,  ond  bod  iddynt  eu  blino  hwy  bùm  mis  :  ac 
y  byddai  eu  goûd  hwy  fel  gofid  oddi  wrth  ys^prpion,  pan  ddarfyddai  iddi  frathu  dyn. 

6  Ac  yn  y  dyddiau  hyny  y  cais  dynion  fafwolaeth,  ac  ni's  cant ;  ac  a  chwenychant 
farw,  a  marwoiaeth  a  gilia  oddi  wrthynt. 

7  A  dull  y  locustiaid  oedd  debyg  i  feirch  wedi  eu  parotôi  i  ryfel ;  ac  yr  oedd  ar  eu 
penau  megis  coronau  yn  debyg  i  aur,  a'u  hwynebau  fel  wynebau  dynion. 

8  A  gwalit  oedd  ganddynt  fel  gwallt  gwragedd,  a'u  danedd  oedd  fel  danedd  llewod 

9  Ac  yr  oedd  ganddynt  lurigau  fel  llurigau  haiarn ;  a  llais  eu  hadenydd  oedd  fel  llais 
cerbydau  llawer  o  feirch  yn  rhedeg  i  ryfel. 

10  Ac  yr  oedd  ganddynt  gynffonau  tebyg  i  ysgorpionau,  ac  yr  oedd  colynau  yn  eu 
cynîonau  hwy  :  a'u  gallu  oedd  i  ddrygu  dynion  bìim  mis. 

11  -c  yr  oedd  ganddynt  frenin  arnynt,  sef  fmgel  y  pydew  dì'waelod  :  a'i  enw  ef  jn 
Hebraëg  ydyic  Abadon,  ac  yn  Roëg  y  mae  iddo  enw  Apòlyon 

Í2  Un  wae  a  aeth  heibio ;  wele,  y  mae  yn  dyfod  eto  ddwy  wae  ar  ol  hyn. 

13  A'r  chweched  angel  a  udganodd ;  ac  mi  a  gly  wais  lef  allan  o  bedwar  corn  yr  allor 
aur,  yr  hon  sydd  ger  bron  Duw, 

14  Yn  dywedyd  wrth  y  chweched  angel.  yr  hwn  oedd  a'r  udgorn  ganddo,  Gollwa^ 
yn  rhŷdd  y  ptdwar  angel  sydd  yn  rhwyrn  yn  yr  afon  fawr  Euphrates. 

15  A  gollyngwyd  y  pedwar  angel,  y  rhai  oeid  wedi  eu  parotôi  erbyn  awi',  a  diwrnol, 
a  mis,  a  blwyddyn,  fel  y  lladdent  y  traia»  o'r  dynion 

lô  A  rhifedi  y  llu  o  wŷr  meirch  oedd  ddwy  fyrddiwn  o  fyrddiynau  :  ac  mi  a  glywa'á 
eu  rhifedi  hwynt. 

17  Ac  fel  hyn  y  gwelais  i  y  meirch  yn  y  weleligaeth,  a'r  rhai  oeid  yn  eistedd  ar 
nynt,  a  chanddynt  lurigau  tanllyd,  ac  o  lüc  hyacinth  a  brwmstan  :  a  phenau  y  meirch 
oedd  fel  penaullewod  ;  ac  yr  oedd  yn  myned  allan  o'usafnau,  dan,  amŵg,  a  brwmstan. 

13  Gran  y  tri  hyn  y  llas  traian  y  dynion,  gan  y  tan,  a  chan  y  mŵg,  a  chan  y  brwBl 
stan,  oedd  yn  dyfod  allan  o'u  safnau  hwynt. 


.'l)  DADGUDBIAD,  IX. 

19  Canys  eu  grillu  hwy  sydd  yn  eu  safn,  ac  yn  eu  cynffonau  :  canys  eu  cynffonau 
oedd  debyg  i  seirff,  a  phenau  ganddynt ;  ac  â'r  rhai  hyny  y  maent  yn  drygu. 

20  A'r  dynion  ereili,  y  rhai  ni  laddwyd  gan  y  plàau  hyn,  nid  edifarhasant  oddi  wrth 
weithredcedd  eu  dwylaw  eu  hun,  fel  nad  addolent  gythreuliaid,  a  delwau  aur,  ac  arian, 
a  phres,  a  maen,  a  phreniau,  y  rhai  ni  allent  na  gweled,  na  chlywed,  na  rhodio : 

21  Ac  nid  edifarhasant  ocídi  wrth  eu  llofruddiaeth,  nac  oddi  wrth  eucyfareddion,nac 
oddi  wrth  eu  godineb,  nac  oddi  wrth  eu  lladrad. 

A  mi  a  weìais  seren  yn  syrthio  oV  nefiW  ddaiar. — Yr  oedd  Ioan  wedi 
gweled  seren  yn  syrthio  o'r  blaen  o'r  nef,ond  rha»ol  fu  dylanwad  hono 
Ar  yr  afonydd  a'r  ffýnonau  y  syrthiodd  hono.  Ond  syrthiodd  hon  ar 
y  ddaiar,  ac  felly  yr  oedd  yn  fwy  anhawdd  dianc  rhag  ei  dylanwad. 
Mae  yma  nid  yn  unig  gýfeiliornad  ond  bydoldeb  hefyd.  Tebygol 
mai  cwymp  esgob  Ehuf'ain  a  olygir.  Unwaith  bu  esgob  Rhufain 
yn  ffurfafen  yr  eglwys,  ac  yn  dy wysog  breninoedd  y  ddaiar,  syrth- 
iodd  o  fod  yn  seren  yn  y  nefoedd  i  fod  yn  ddyn  ar  y  ddaiar — o  fod 
yn  weinidog  i  Iesu  Grist,  aeth  yn  dywysog  daiarol.  Fel  hyn  pan 
oedd  eglwys  Bhufain  yn  ymgodi  yn  ngo^grg  y  byd,  yr  oedd  ynmyned 
lawr  yn  ngolwg  Duw,  a  phan  oedd  hi  yn  cymeryd  arni  yr  enw  eg- 
lwys  gyffredinol,  dywedai  Crist  nad  oedd  yn  eglwys  o  gwbl,  oblegid 
bod  yr  ysbrydol  wedi  ei  lwyr  golli  yn  y  daiarol. 

A  rhoddwyd  iddo  ef  agoriad  y  pydew  heb  waelod.  Honai  j  Pab 
fod  agoriadau  y  nefoedd  ganddo,  ond  erbynedrych,  agoriady  pydew 
heb  waelod  ydyw  ei  allwedd  ef.  Y  mae  wedi  defnyddio  hono  i 
ddwyn  i  mewn  i'w  eglwys,  ar  yr  hon  y  mae  yn  ben,  bob  math  o 
greaduriaid  uffernoì  a  chythreulig.  Symudodd  foddion  goleuni, 
sef  gair  Duw,  o  afael  y  werin,  a  llanwodd  y  byd  â  ffug  chwedlau, 
nes  oedd  wedi  myned  mor  dywyll  a  phe  buasai  ei  awyrgylch  wedi 
ei  duo  gan  fwg  o'r  pydew  diwaelod.  Aeth  crefyddysbrydol  yn  holl- 
ol  o'r  golwg.     "  Tywyllwyd  yr  haul  a'r  awyr  gan  fwg  y  pydew." 

Ac  o'r  mwg  y  daetli  aìlan  locuêtiaid. — Wedi  ei  chael  yn  ddigon  ty- 
W3T11,  a  gwneud  yn  sicr  na  chai  y  bobl  apelio  at  air  Duw,  dyfeisiodd 
y  pabau  luaws  o  segur  swyddau,  a  llanwasant  hwy  a  dynion  nad 
oeddynt  dda  i  ddim  ond  difa,  fel  y  gwna  locustiaid.  Mae  yn  syn- 
dod  gynifer  o  swyddogion  ddyfeisiodd  yr  eglwys  babaidd,  yn  gar- 
dinaliaid,  offeiriaid,  monachod,  a  begeriaid  o  bob  math,  ac  y  mae 
yn  bur  darawiadol,  niai  ar  bethau  meirw  a  gwywedig  y  maent  yn 
byw.  Ni  chaent  gyffwrdd  a  glaswellt  y  ddaiar,  na  dim  gwyrddlas. 
Pa  le  bynag  mae  bywyd  ysbrydol,  ni  fedr  y  grefydd  babaidd  fîynu. 
Nid  oedd  ganddynt  chwaith  awdurdod  i  ladd  neb.  Y  llywodraeth 
wladol  sydd  yn  medru  Uadd,  ond  ni  fu  y  pabyddion  fel  y  cyfryw  yn 
ìnuddu  awdurdod  i  ladd,  ond  fel  y  gallentberswadioy  llywodraeth- 
au  gwladol  i  ladd.  Nid  oedd  eu  tymor  i  barhau  o  hyd  chwaith, 
amser  terfynol  ydoedd.  Mae  yn  deilwng  o  sylw  nad  faint  o  lwydd- 
iant  mae  Jesuitiaid  neu  babyddion  ereill  wedi  gaelmewn  gwledydd, 
mae  wedi  dyfod  i  ben  arnynt  yn  bur  fuan  ;  maent  yn  mynedyn  an- 
oddefadwy  yn  mhob  gwlad  cyn  hir. 

Ac  yn  y  dyddiauhyny  ycais  dynionfaricolaeüi. — Byddantyn  eupoen, 
fel  y  byddai  marw  yn  fwy  dymunol  na  byw.     Tynu  arian  oddiwrth 


Y  SEITHFED  SEI,  \'li  S.UTIE   HDGORff.  77 

ddynion,  dyrysu  cysuron  teuluaidd,  cau  miloddd  mewu  carcharau, 
yw  gwaith  mawr  yr  offeiriaid  pabaidd  yn  mhob  gwlad,  ac  nid  yw 
angau  yn  gallu  rhyddhau  dynion  o'u  gafaelion.  Mae  ganddynt  eu 
purdan  i  dderbyn  dyn  wedi  iddo  ymadael  o'r  byd  hwn. 

A  dull  y  locustiaid  oedd  debyy  i  fcirch. — Mao  lioll  swyddogion  y 
Babaeth  wedi  eu  trefnu  wrth  reol,  yn  barod  at  waith,  a  phob  un  yn 
hollol  ufydd  i'w  blaenoriaid.  Coronau  yn  débyg  i  aar.  Mae  gan- 
ddynt  rith  o  awdurdod  fel  sydd  gan  freninoedd  y  ddaiar.  Mao  pob 
swyddogyn  eglwys  Rhufain  yn  proífesu  derbyn  awdurdod  oddiwrth 
yr  apostolion.  Gwallt  ywrayedd.  Tynerwch  mawr  a  gwyleidd-dra 
fel  gwragedd,  ond  er  hyny,  maent  yn  dra  phoryglus,  oblegid  mae 
ganddynt  ddanedd  llewod,  â'r  rhai  y  maent  yn  brathu  ac  yn  difa  pob 
cnawd.  Lluriyau  haiarn.  Maent  wedi  eu  harfogi  à  math  o  gysegr- 
edigrwydd,  fel  y  mae  eu  by wydau  yn  ddyogel  yn  y  peryglon  mwy- 
af.  Cynjfonau  tebyg  i  ysgorpionau.  Gadawant  ar  eu  hol  ddylanwad 
dinystriol  a  marwol  yn  mhob  man.  Ac  yr  oedcl  yanddynt  frenin,  sef 
angel  y  pydew  diwaelod.  Mae  íoan  wedi  cario  y  gydmariaeth  allan 
yn  ardderchog,  ac  yn  ddiau,  mae  y  rhan  hon  yn  ddarluniad  cywir 
o  ddylanwad  pabyddiaeth  yn  mhob  gwlad,  lle  y  mae  yn  nerthol. 
Mae  yn  difa  pob  peth.  Edrycher  ar  yr  Iwerddon,  Yspaen,  Italy, 
Deheubarth  America.  Mae  y  tir  yn  ddidriniaeth,  y  tai  yn  wael,  y 
dynion  yn  druenus.  Pe  buasai  y  diafol  wedi  ymosod  at  ddyfeisio 
cynllun  er  dystriwio  dynion,  ni  allasai  gael  dim  yn  fwy  effeithiol 
na'r  babaeth  pan  yn  ei  nerth.  Tybia  Woodhouse  mai  y  Gnostiaid 
a  arwyddir  dan  y  bumed  sel,  ond  ymddengys  i  mi  pe  buasai  wedi 
dylyn  y  darnodiad  canlynol  o'i  eiddo  dipyn  fanylach  y  buasai  yn 
gweled  y  babaeth  yn  ateb  yn  well  na'r  Gnostiaid  nag  unrhy w  sect- 
au  hereticaidd  ereill.  "  Tybier  am  ryw  lygriad  gwaol  o  grefydd 
wedi  ei  genedlu  yn  nyfnderoedd  utTern,  ac  yn  addaw  pleser  a  gallu 
i  ymosod  ar  yr  eglwys  gristionogol ;  byddai  hyny  yn  gyflawniad 
hollol  o'r  brotfwydoliaeth.  Byddai  i'r  rhai  seliedig,  gwir  weision 
Orist,  wrthod  y  cynygiontwyllodrus  a  glynu  wrth  eu  fíydd  gyntefig, 
tra  y  byddai  i'r  cristionogion  bydol,  ac  mewn  enw,  gael  eu  dal  yn 
y  rhwyd."  Gofynwn  pwy  yn  yr  holl  fyd  sydd  wedi  cynyg  mwy  o 
fawredd  bydol,  a  thwyllo  cynifer  o  gristionogion  mewn  enw,  a'r 
babaeth. 

Gollwng  yn  rhydd  y  pedwar  anyel  sydd  yn  rhwyni  yn  yr  afon  fawr 
Euphrates. — Dan  udganiad  y  chweched  angel  yr  ydym  yn  caeì  ein 
trosglwyddo  i'r  Dwyrain.  Cyfyd  dau  ofyniad  yma.  Pwy  olygir 
wrth  y  pedwar  angel  ?  Beth  a  olygir  wrth  yr  afon  fawr  Euphrates  ? 
Heb  íyned  i  chwilio  y  gwahanol  atebion  a  roddodd  ereiÜ  i  hyn, 
dywedaf,  mai  wrth  yr  afonEuphratesy  deallwyf  ymerodraeth  Bhuf- 
ain  yn  y  Dwyrain,  ac  wrth  y  pedwar  angel  y  galluoedd  Mahomet- 
aidd.  Bu  ymerodraeth  y  dwyrain  yn  amddiffynfa  i  gristionog- 
aeth  yn  erbyn  rhuthriad  y  Mahometiaid,  a  thrwy  hyny  rhoddwyd 
amser  i'r  efengyl  gario  ei  dylanwad  priodol  ar  drigolion  Asia. 
Hwyrach  fod  cyfeiriad  at  hyn  yn  pen.  7  :  1 — 4,  a'i  fodwediei  gyf- 


78  DADGÜDDIAD,    IX. 

lawni  yno  yn  rhanol.  Ond  pan  oedd  eglwysi  Asia  wedimyned  mor 
llygredig  fel  nad  oedd  gobaith  am  en  gwella,  caniatäwyd  Fr  Tyrc- 
iaid  gael  y  llaw  drechaf  ar  ymerawdwyr  y  dwyrain.  Hyd  hyny 
yr  oeddynt  wedi  cario  yn  mlaen  en  buddugoliaethau  yn  Arabia, 
Persia,  India,  a  rhanau  ereill  y  tu  allan  i  derfynau  yr  ymerodraeth 
Eufeimig.  Ni  allent  groesi  terfynau  hono,  hyd  y  flwyddyn,  a'r  mis, 
a'r  awr  benodedig.  Y  fath  gysur  i  Sion  y w  meddwl  fod  ei  Phriod 
hi  yn  ddigon  medius,  i  atal  byddinoedd  afrifed  o  ryfelwyr  o'r  fath 
ag  oedd  y  Tyrciaid,  hydyr  awr  benodol !  Paham  y  gelwir  Mahom- 
etiaid  yn  bedwar  angel,  nid  y w  yn  hysbys  nac  ychwaith  yn  bwys- 
ig  iawn.  Tybia  rhai  mai  ar  gyfrif  eu  bod  eisoes  yn  meddu  ar  bed- 
air  teyrnas  Tybia  ereill  mai  o  herwydd  eu  bod  wedi  eu  gwneud  i 
fyny  o  bedair  cenedl,  ond  digon  tebyg  mai  y  prif  amcan  oedd  dang- 
os  natur  y  gallu  oedd  i  gael  ei  ddarlunio,  mai  gallu  daiarol  ydyw, 
ac  nid  gallu  crefyddol  yn  yr  ystyr  briodol  o'r  gair,  er  eu  bod  hwy 
yn  honi  bod  yn  grefyddwyr,  yn  rhyfela  yn  nerth  Duw,  ond  nid  oedd 
yno  ond  nerth  dyn  yn  unig. 

A  rhifedu  y  IIu  o  wyr  meirch. — Ehifedi  mawr  iawn.  Hyn  sydd  yn 
ei  gwneud  yn  syndod,  fod  peth  mor  fach  a'r  Afon  Euphrates,  neu 
ymerodraeth  ranedig  bwdr  y  dwyrain,  wedi  medru  atal  t$rfa  mor 
afrifed  am  gynifer  o  fTynyddoedd. 

Acfel  hyn  y  gioelais  iy  meirchyn  y  iceledigaeth. — Ehag  i  neb  feddwl 
fod  y  pethau  i'w  deall  yn  llythyrenol,  mae  Ioan  yn  hysbysu  mai 
gweledigaeth  ydoedd,  am  hyny  ni  raid  i  ni  synu  cymaint  at  yr 
olwg  ddyeithr  oedd  ar  y  meirch  a'u  marchogion. 

Yr  oedd  ganddynt  lurigau  tanllydo  Iho hyacinth  abrwmstan — Yr  oedd- 
ynt  wedi  ymwisgo  yn  nghyfeiliornadau  Mahomet,  ac  yn  llosgi  gan 
sel  dros  eu  hegwyddorion.  Mae  yr  hyacinth  yn  lliw  glas,  tebyg  i'r 
hyn  oedd  ar  ddwyfron  yr  archofîeiriaid,  i  ddynodi  yn  debyg  eu  bod 
yn  rhyw  fath  o  grefyddwyr,  ond  yr  oedd  y  brwmstan  yn  dangos 
mai  o  ufîern  yr  oedd  wedi  tarddu.  Dangdsir  y  byddent  yn  greu- 
lonach  na'r  locustiaid  yn  y  bennod  üaenorol.  Yr  oedd  gan  y  rheini 
ddanedd  llewod,  ond  mae  gan  feirch  y  rhaihyn  benau  Uewod.  Ac 
o'u  safnau  yr  oedd  yn  dyfod  allan  dân,  a  mwg,  a  brwmstan.  Tân 
yn  arwyddo  erchyllderau  rhyfel,  lladd  heb  arbed  hen  nac  ieuanc, 
gwragedd  na  phlant,  fel  y  gwnai  y  Mahometiaid  â  phawb  ni  ym- 
ostyngent  i  grefydd  y  Coran.  Mwg  yn  arwyddo  tywyllwch  o'rfath 
ag  a  achosid  gan  y  dinystr  a  wnaeth  y  Tyrciaid  ar  bob  moddion 
gwybodaeth ;  lladdent  weinidogion  yr  efengyl,  llosgent  yr  holl 
addoldai,  a  dyfethent  bob  llyfr  y  gallent  ddod  o  hyd  iddo.  Llosg- 
asant  lyfrgell  fawr  Alexandria  yn  yr  Aifft,  ar  yr  ystyriaeth  os  oedd 
y  llyfrau  yn  ddrwg  y  dylent  gael  eu  dyfetha,  os  oeddynt  yn  ddanad 
oedd  eu  heisieu,  oblegid  fod  y  Coran  yn  ddigon.  Brwmstan  yn 
dynodi  natur  farwol  ac  uffernol  ou  crefydd.  Braidd  na  ellir  dweud 
eu  bod  yn  llythyrenol  wedi  lladd,  mewn  ystyr  naturiol  ac  ysbrydol, 
trwy  y  tir  hyn,  y  drydedd  ran  o  drigolion  y  byd.     Yr  oeddynt  yn 


r  SELTUFED  SEL  X  R  SA.ITU  UD(iORX. 


79 


beryglus  fel  rhyfelwyr,  oucl  yn  llawor  inwy  felly  fol  crefyddwyr. 
Gallu  yn  eu  penau  a'u  cynffonau. 

A!r  dynion  ereitt. — Er  uior  galod  oodd  yr  holl  blâau  hyn,  ac  er  mor 
amlwg  i  bawb  mai  cosb  oeddynt  am  bochod,  eto  ni  ddangosodd  y 
rhaia  ddiangasant  ynfyw  un  arwydd  eu  bod  am  wollau.  Pa  drymaf 
y  byddo  y  barnedigaetb.au  yn  aml,  lleiaf  oll  o  los  maent  yn  wnoud 
i  ddynion.  Pan  fyddo  ofengyl  wedi  methu,  ychydig  iawn  yw'r 
gobaith.  Mae  y  sylwadau  canlynol  o  eiddo  Woodhouse  yn  dda  iawn 
ar  y  tebygolrwydd  a'r  gwahaniaeth  rhwng  y  buined  a'r  chwech- 
ed  sel. 


X  BUMED  SEL. 

1.  Haid  o  locustiaid  fel  ysgor 
pionau. 

2.  Euharweinydd.— Serenwedi 
syrthio  ;  angel  syrthiedig  ;  y  din 
ystrydd. 


3.  Maent  yn  codi  o'r  pydew  di- 
waelod  dan  gysgod  mwg  mawr. 

4.  Eu   comisiwn  yw   poeni  ac 
nid  lladd  y  rhai  oedd  heb  eu  selio 
pa  rai  a  ddymunent  farw  ond  nis 
gallent.     Y  rhai  sydd  heb  eu  seiio 
yn  unig  yw  y  rhai  hyn. 

5 .  Maent  i  barhau  am  bum  mis. 

6.  Eu  cymeriad. — Mae  gan- 
ddynt  gynffonau,  a  cholynau,  a 
gallu  fel  ysgorpionau  ;  ymddang- 
osant  fel  meirch  rhyfel ;  mae  gan- 
ddynt  goronau  tobyg  i  aur,  wyn- 
ebau  fel  dynion,  gwallt  fel  gwrag- 
edd,  danedd  fei  llewod,  llurigau 
haiarn,  deuant  yn  nghanol  mwg 
gyda  swn  fel  cerbydau  rhyfel; 
clwyfant  â'u  colynau  ac  â'u  cyn- 
ffonau. 


Y  CHWECnED    SEL. 

1.  Byddin  o  fyrddiynau  o  wyr 
meirch. 

2.  Eu  harweinyddion. — Ped- 
war  angel  pa  rai  oeddynt  wredi 
bod  yn  rhwym  wrth  Euphrates, 
ond  yn  awr  wedi  eu  rhyddau  wrth 
orchymyn  llais  oddiwrth  yr  allor. 

3.  Maent  yn  dyfod  oddiwrth  yr 
Euphrates  Ile  yr  oeddynt  wedi 
bod  yn  rhwym. 

4.  I  ladd  y  drydedd  ran  o'r 
dynion. 


5.  Maent  wedi  eu  parotoierbyn 
awr,a  diwrnod,amis,  a  blwyddyn. 

6.  Mae  gan  feirch  y  lluoedd 
gynffonau  fel  seirff,  a  phenau  ar- 
nynt  â'r  rhai  y  niweidiant.  Mae 
penau  y  meirch  fel  penau  llewod. 
O'u  genau  yr  oedd  yn  dyfod  tân, 
a  mwg,abrwmstan,â'rrhaimaent 
yn  lladd.  Ac  yr  oedd  gan  y 
marchogwyr  lurigau  o  dân,a  mwg, 
a  brwmstan. 


7.  Yr  oedd  eu  hymosodiad  wedi 
ei  amcanu  i  wella  yr  eilunaddol- 
wyr  a'r  drygionus,  ond  nid  yw  yn 
effeithio  i  gj  yrchu  dim  gwelliant 
yn  y  rhai  sydd  yn  byw  ar  ol  eu 
dinystr  hwynt. 


80  DADGUDDIUD,   IX. 

Cynygiaf  rai  sylwadau  ar  y  darnau  cydinarol  hyn,  gan  gymeryd 
pob  rhif  ar  ei  ben  ei  hun. 

1.  Haid  o  locustiaid  a  thyrfa  afrifed  o  fìlwyr  ydynt,  rai  prydiau, 
yn  yr  Ysgrythyrau,  yn  golygu  yr  un  peth.  Joel  2.  Ond  ymddeng- 
ys  fod  gwahaniaeth  yma,  onide  buasent  yn  cael  eu  darlunio  danyr 
un  enw,  naill  ai  fel  locustiaid,  neu  feirch  rhyfel.  Mae  y  gwahan- 
iaeth  yn  dyfod  yn  fvry  eglur  ar  ol  hyn,  dywedir  fod  y  locustiaid  yn 
debyg  i  feirch  rhyfel,  a'r  lleill  yn  feirch  rhyfel.  Mae  inwy  o  ryfel 
gan  hyny  yn  yr  ymosodiad  dan  y  chweched  sel  nag  sydd  dan  y 
bumed,  yr  hon  sydd  ryfel  mewn  ystyr  gyffelybiaethol. 

2.  Tr  un  enwau  sydd  ar  arweinyddion  y  ddwy  fyddin  dan  y  bum- 
ed  sel — un  angel  syrthiedig;  a  than  y  chweched  pedwar  angel 
drwg,  yn  ddiau,  onide,  ni  buasai  angen  eu  rhwymo.  Y  gwahan- 
iaeth  yw  pedwar  yn  lle  un,  yr  hyn  a  arwydda  fod  y  dinystr  i  fod 
yn  fwy  dychrynllyd  a  llwyr. 

3.  Mae  angel  y  bumed  sel  yn  arwain  ei  luoedd  o  eisteddle  pob 
anmhuredd — o  ddyfnder  ufTern.  Tra  jnae  ymosodwyr  y  chweched 
yn  dyfod  o'r  Euphrates  lle  yr  oedd  Babylon  gynt  yn  sefyll ;  prif 
ffynonell  llygriad  yr  eglwys  yn  y  dyddiau  gynt,  a'r  ofîeryn  a  ddew- 
isodd  Duw  i'w  chosbi  a'i  hadnew^^ddu.  Dengys  y  frawddeg  yma, 
wrth  ei  chydmaru  a'r  ddwy  adnod  ddiweddaf  yn  y  chweched  ud- 
gorn,  mai  yr  amcan  mawr  yw  cosbi  eilunaddoliaeth,  yn  gystal  a 
drygau  ereill,  yr  hyn  ni  amcenid  o  dan  y  pumed  udgorn  lle  nid 
oes  cyfeiriad  at  y  pechod  hwnw. 

4.  Yr  oedd  yr  heidiau  locustiaid  wedi  eu  hawdurdodi  i  boeni,  nid 
i  ladd  ;  a'r  rhai  oedd  heb  eu  selio  yn  unig  oedd  i  gael  eu  poeni  gan- 
ddynt.  Yr  oedd  lluoedd  y  gwyr  meirch  i  ladd  y  drydedd  ran  o'r 
byd  cristionogol,  ac  nid  oedd  dychwelyd  i  fywyd  yno,  megis  yn 
Zech.  13  :  8.  Yr  oeddynt  yn  cael  eu  llwyr  dori  yinaith  oddiwrth 
bobl  Dduw. 

5.  Yr  oedd  heidiau  y  pumed  udgorn  i  barhau  am  dymor  penod- 
edig,  ar  ol  pa  un  yr  oedd  eu  drygau  i  beidio.  Yr  oedd  tymor  pen- 
odol  i  luoedd  y  chweched  udgorn  ddechreu,  erbyn  pa  un  yr  oedd- 
ynt  yn  cael  eu  parotoi,  ond  nid  oes  dim  neillduol  yn  cael  ei  ddweud 
am  eu  parhad. 

6.  Yr  oedd  y  locustiaid  yn  debyg  i  feirch  rhyfel,  ond  dan  y 
chweched  udgorn  cawn  feirch  eu  hunain.  Yr  oedd  un  blaid  yn 
drygu  â'u  cynffonau  a'r  llall  â'u  genau  a'u  cynfîonau.  Yr  oedd 
danedd  llewod  gan  y  locustiaid,  a  phenau  llewod  gan  y  meirch. 
Nid  yw  lluoedd  y  chweched  udgorn  yn  meddu  y  coronau  tebyg  i 
aur  ;  ymddangosiad  fel  dynion  a  gwallt  gwragedd — maent  hwy  yn 
llwyddo  mwy  trwy  ddychryn  na  thrwy  berswadio.  Ond  y  mae  y 
ddau  yn  dyfod  yn  inlaen  gyda  swn  rhyfel ;  daw  y  naill  fyddin  yn 
mlaen  mewn  mwg  o'r  pydew  diwaelod,  tra  mae  y  llall  yn  dinystrio 
trwy  fwg,  a  thân,  a  brwmstan,  pa  rai  yn  ol  yr  ysgrythyrau  ydynt 
yn  dyfod  o'r  un  lle. 


Y  SEITIIFED  SEL  à'r  SAITH  UDGOh.W  81 

7.  Nid  yw  yr  yinosodiad  dau  y  pumed  udgorn  wodi  oi  ordeinio 
fel  pla  neu  gosbedigaeth  ar  yr  eilunaddolwyr,  a'r  cyfryw  ag  na 
fyddai  yn  effeithio  dim  gwelíiant. 

Oddiwrth  y  gydmariaeth  yma  ymddengys  fod  y  ddwy  welodig- 
aeth  yn  cyduno  yn  y  pethau  canlynol.  Mae  y  ddwy  yn  gosod  all- 
an  ymosodiad  ar  yr  eglwys  gan  luoedd  dirif  a  gallu  mawr,  yn  dyfod 
o  uffern  ei  hun  dan  arweiniad  angelion  drwg,  ac  jn  enill  dylanwad 
ar  ddynion  trwy  apelio  at  eu  teimladau  anianol  ac  anifeilaidd. 

Gwahaniaethant  yn  gyntaf  yn  ngwrthddrychau  yr  ymosodiad. 
Dan  y  pumed  udgorn  nid  ydymyn  cael  onddesgrifiadcyffredinolo'u 
drygioni,  ond  dan  y  chweched  udgorn  nodir  yn  neillduol  eilunadd- 
oliaeth  yr  ail.  Mae  un  blaid  o  ymosodwyr  yn  debyg  i  fyddin,  yn 
y  llall  y  mae  yn  fyddin.  Mae  y  naill  yn  hudol  yn  gystal  a  nerthol, 
tra  mae  y  llall  yn  enill  yn  hollol  trwy  ddychryn  ac  arswyd.  Mao 
y  naill  yn  poeni  y  cristion  mewn  enw,  heb  niweidio  y  rhai  sydd 
wedi  eu  selio ;  mae  y  llall  yn  llwyr  ddyfetha  y  drydeddran  o'r  rhai 
yr  ymosoda  arnynt.  Mae  y  naill  yn  niweidio  â'r  gynffon  a'r  llall 
â'r  genau  a'r  gynffon.  Yn  olaf,  y  fyddin  dan  y  chweched  udgorn 
yn  unig  sydd  yn  cael  ei  desgrifio  fel  offerynau  gwelliant  a  chosb- 
edigaeth  ar  y  drygionus  a'r  eilunaddolgar,  trwy  yr  hon  nid  yw  y 
rhai  a  adewir  yn  fy  w  yn  cael  eu  gwella. 

Yn  ein  hymdrech  i  benodi  amser  a  gwrthddrychau  y  broffwyd- 
oliaeth  hon,  rhaid  i  ni  sylwi  ar  ryw  wae  ryfeddol  a  ddygwyddodd 
i'r  eglwys  gristionogol,  yn  gyntaf  trwy  ymosodiad  gan  dy rfáoedd 
nid  yn  unig  âg  athrawiaethau  gau  a  hudoliaethau,  fel  o  dan  y  pum- 
ed  udgorn,  ond  hefyd  âg  arfau.  Yn  ail,  a?  yr  amser  yr  oedd  yr 
eglwys  wedi  ymollwng  i  eilunaddoliaeth,  ac  wedi  ymlygru  yn  gyff- 
redinol,  a  phan  oedd  allorau  crefydd  yn  cael  eu  gwasanaethu  mor 
ddrwg  fel  yr  oedd  galw  am  ddial  arnynt,  pan  oedd  y  drydedd  ran 
o'r  eglwys  yn  cael  ei  gwahanu  oddiwrŵi,  a  hyny  yn  y  fath  fodd 
ag  i  golli  eu  bywyd  ysbrydol  yn  Nghrist,  heb  alw  mwyach  ar  ei 
enw  pan  mae  y  gweddill  o'r  eglwys  oedd  yn  dyst  o'r  pethau  hyn  at 
yn  agored  i'r  unrhyw  ymweliad  yn  parhau  yn  anedifeiriol,  llygred- 
ig  ac  eilunaddolgar. 

Cyn  y  byddo  i  ni  fyned  yn  mlaen  i  gynyg  cael  allan  yr  amgylch- 
iadau  hyny  yn  hanes  y  byd  ag  ydynt  yncyfateb  i'r  gweledigaeth.au 
hyn,  bydd  yn  gyfleus  i  ni  geisio  penderfynu  yr  hyn  sydd  yn  perth- 
yn  yn  neillduol  i'r  olaf  o'r  gweledigaeth.au  hyn.  Mae  yn  arwyddo 
cyfnod  llygredig  ar  yr  eglwys  pan  yw  eilunaddoliaeth  yn  bechod 
•llywodraethol.  Mae  yn  anmhosibl  priodoli  hyn  i'r  eglwys  yn  yr 
oesòedd  boreuaf.  Gwir  fod  yrhadau  yn  ganfyddedig  yn  y  bedwar- 
edd,  ac  hyd  yn  oed  yn  y  drydedd  ganrif,  i  raddau.  Ond  graddol 
oedd  cynydd  y  drwg,  a  bu  yn  hir  cyn  dyfod  mor  gyffredinol  ag  a 
nodir  yn  adnodau  20  a  21.  Ni  pherthynai  y  cymeriad  yma  yn 
briodol  i'r  eglwys  gristionogol  cyn  y  chweched  ganrif.  Ond  tua 
diwedd  y  chweched,  a  dechreu  y  seithfed  ganrif  yr  oedd  wedi  cyf- 
lawni  mesur  ei  hanwiredd.     Ac  y  mae  hanes  yn   ein  hysbysu  fod 


82  DADGTDDI.U),    X. 

yniosodiad  wedi  ei  wneuthur  tua'r  amser  hwnw  ar  y  byd  cristion- 
ogol  gan  luoedd  yn  dal  athrawiaethau  cyfeiliornus,  ac  yn  dwyn  arf- 
au  rhyfel,  a  hyny  gyda'r  fath  lwyddiant  fel  ag  i  dori  yniaith  oddi- 
wrth  bob  cysur  cristionogol,  yn  gystal  a  chymundeb  yr  eglwys,  y 
fath  lu  o  gristionogion  ag  a  eìlid  yn  briodol  gyfrif  yn  drydedd  ran 
o'r  cyfan,  er  hyny  yn  gadael  y  rhanau  gweddill  o'r  eglwys  gristi- 
onogol  yn  eilunaddolgar  ac  anedifeiriol. 

Gwel  y  darllenydd  fy  mod  yn  cyfeirio  at  y  Mahometiaid  Saracen- 
aidd,  byddinoedd  lluosog  pa  rai  oeddynt  yn  nodedig  am  eu  gwyr 
meirch,  ac  a  ddechreuasant  eu  gweithre ^iadau  dinystriol  tua  dech- 
reu  y  seithfed  ganrif,  ac  a  oresgynasant  yn  fuan  nid  yn  unig  â'u 
harfau,  ond  hefyd  â'u  hathrawiaeth  lygredig  ran  fawr  o'r  byd 
cristionogol,  ac  felly  a  gyflawnasant  yr  hyn  a  ragfynegir  yn  ad- 
nodau  16 — 19.  Cvduna  yr  holl  haneswvr  i  ddess;rino  llvs:redd  ac 
eilunaddoliaeth  yr  eglwys  yn  y  dwyrain — yn  neillduol  yn  amser 
dechreuad  yr  ymosodiad  Saracenaidd;  ac  i'r  llygredd  hwn,  yn  gys- 
tal  a'r  cynhenau,  a'r  ymbleidiau  oeddynt  yn  cyo'fyned  â  hyny  y 
priodolir  llwyddiant  mawr  Mahomet  a'i  ganlynwyr.  Edrycha  y 
rhan  fwyaf  ar  hyn  fel  cosb  ar  yr  eglwys  am  ei  drygioni. 

Yr  oedd  llwyddiant  y  rhai  hyn  y  fath  fel  y  darfu  iddynt  enill  y 
drydedd  ran  o  leiaf  o'r  byd  adnabyddus  y  pryd  hwnw,  ond  parhä- 
odd  yr  eglwysi  gorlléwinol  a  ddiangasant  rhag  yr  ymosodiadau  hyn 
yr  un  mor  ddrwg,  ac  yn  hytrach  i  waethygu  am  ganrifoedd,  hyd 
adeg  y  Diwygiad  Protestanaidd.  Fel  hyn  mae  y  weledigaeth  wedi 
ei  chyflawni  yn  hynod  yn  hanes  Mahometiaeth. 

PEXXOD    X. 

Y     LLYIE     AGOEED. 

AC  mi  a  welais  angel  cryf  arall  yn  clisgyn  o'r  nef.  wedi  ei  wisgo  à  chwinwl :  ac  en- 
fys  oedd  ar  ei  ben.  a'i  w  neb  ydocdd.  fel  yr  haul,  a'i  draed  fel  colofnau  o  dân : 

2  Ac  yr  oedd  ganddo  yn  ei  law  lyfr  bychan  wedi  ei  agoryd.  Ac  efe  a  osododd  ei 
droed  dehau  ar  y  môr.  a'i  aswy  ar  y  tir ; 

3  Ac  a  lefodd  â  llef  uche].  fel  y  rhua  llew  :  ac  uedi  iddo  lefain,  y  saith  daran  a  laf- 
arasant  eu  llefau  hwythau 

4  Ac  wedi  darfod  i'r  saiih  daran  lafaru  eu  llefau.  yr  oeddwn  ar  fedr  ysgrifenu  :  ac 
rni  a  glywais  lef  o'r  nef  yn  dywedyd  wrthyf.  Selia  y  pethau  a  laferodd  y  saith  daran, 
ac  na  ysgrifena  hw\-nt 

5  A'r  angel  yr  hwn  a  welais  yn  sefyll  ar  y  mcr,  ac  ar  y  tir,  a  gododd  ei  law  i'r  nef, 

6  Ac  a  dyngocld  i'r  hwn  sydd  yn  byw  yn  oes  oesoedd.  yr  h^\n  a  greodd  y  nef  a'r  peth- 
au  sydl  ynddi.  a'r  ddaiar  a'r  pethau  sydd  ynddi,  a'r  môr  a'r  pethau  sydd  ynddo,  na 
byddai  amser  mwyach  : 

7  Ond  yn  nyddiau  llef  y  seithfed  angel,  pan  ddechreuo  efeudganu,  gorphenir  dirge£ 
wch  Duw.  fel  y  mynegodd  efe  i'w  wasanaethwýr  y  prophwydi. 

B  A'r  llef  a  glywais  o'r  nef,  a  lafarodd  drachefn  wrthyf,  ac  a  ddywedodd,  Dos,  cymer 
y  Uyfr  bychan  sydd  wedi  ei  agoryd  yn  ]law  yr  angel,  yr  hwn  syddf  yn  sefyll  ar  y  môr, 
ac  ar  y  tir 

9  Ac  mi  a  aethum  at  yr  angel,  gan  ddywedyd  wrtho,  Moes  i  mi  y  llyfr  bychan  Àc 
efe  a  ddywe  lodd  wrthyf,  Cymer.  a  hwyta  ef  yn  llwyr  :  ac  efe  a  chwerwa  dy  fol  di.eithr 
yn  dy  enau  y  bydd  yn  felus  fel  mel 

0  Ac  mi  a  gymerais  y  llyfr  bychan  o  law  yr  angel,  ac^a'i  bwyteais  ef :  ac  yr  oedcl 
efe  yn  fy  ngenau  megis  mel  yn  felus  _;  ac  wedi  i  mi  ei  fwyta  ef,  fy  mol  a  aeth  yn  chwerw 


T    LLYFR    AGOllED.  80 

11  Ac  efe  a  ddywododd  wrtbyf,  Rhaid  i  ti  drachcfn  broffwydo  i  boblocdd  a  cheucdl- 
•edd,  ac  ioithiodd,  a  breninocdd  lawer. 

Ar  ol  y  golygfeydd  arswydus  oodd  Ioan  wedi  weled,  cafodd  sy- 
mud  yn  mlaen,  ac  welo  angel  cryf  yn  disgyn  o'r  nof.  Mae  y  des- 
grifiad  a  roddir  o'r  angel  hwn  yn  cyfateb  yn  hollol  i'r  hyn  a  ddy- 
wedir  yn  nechreu  y  llyfr  am  Iesu  Grist,  ac  am  hyny  credwyf  mai 
Iesu  Grist  a  olygir.  Yr  oedd  ganddo  yn  ei  law  lyfr  bychan,  wedi 
ei  agoryd.  Mao  llawer  iawn  o  wahanol  farnau  am  y  llyfr  hwn. 
Tybia  rhai  mai  cyfeiriad  sydd  yma  at  adeg  y  Diwygiad  Protestan- 
aidd,  pan  agorwyd  y  Beibl,  a  moddion  ereill  o  wybodaeth  i'r  werin. 
Tybia  ereill  mai  darn  o  rywbeth  yn  nghanol  y  llyfr  seliedig  oedd. 
Ond  mae  Ioan  yn  ein  hysbysu  mai  nid  i  niondiddo  ef  oeddy  llyfr, 
oblegid  cafodd  orchymyn  i'w  fwyta,  a  bwytaodd  ef,  felly  nid  oes 
raid  i  ni  draíferthu  am  y  llyfr  ei  hun,  ond  ceisio  cael  allan  beth 
oeddd  ei  ddylanwad  ar  Ioan.  Cyn  bwyta  y  llyfr  gwelodd  Ioan  yr 
angel  yn  gosod  ei  droed  ddehau  ar  y  môr,  a'i  aswy  ar  y  tir,  yn  cy- 
meryd  meddiant  o'r  holl  fyd,  a  chlywodd  ef  hefyd  yn  tyngu  na 
byddai  amser  mtoyaeh,  neu  na  oedid  yn  hwy.  Ond  cai  y  saint  y 
deyrnas,  fel  yr  addawodd  Duw  i'w  weision.  Wrth  glywed  hyn 
nid  annhebyg  fod  Ioan  yn  dechreu  gofyn:  "Pa  le  y  mae  y  saint 
sydd  i  gael  y  deyrnas?"  Yr  oedd  yr  holl  gynhyrfiadau  blaenorol 
y  tân,  a'r  mŵg,  y  meirch,  a'r  milwyr,  wedi  peri  i  Ioan  golli  golwg 
ar  yr  eglwys,  ac  nid  annhebyg  yw  ei  fod  yn  meddwl  ei  bod  wedi 
ei  llwyr  ddinystrio,  ac  na  byddai  neb  yn  amser  udganiad  y  ch  wech- 
ed  angel  yn  cadw  coffadwriaeth  o  enw  Duw  ar  y  ddaiar.  Er 
mwyn  galluogi  Ioan  i  weled  yn  eglurach,  rhoddwyd  y  llyfr  iddo 
i'w  fwyta.  Yn  1  Sam.  14 :  27,  dywedir  i  Jonathan  pan  yn  newyn- 
og  fwyta  dil  y  mel,  uíi  lygaid  a  oleuasant.  Mae  yn  fî'aith  digon  ad- 
nabyddus  fod  dyn  yn  myned  i  raddau  yn  ddall  pan  yn  ne- 
wynog,  ac  y  mae  bwyd  yn  foddion  i  agoryd  a  goleuo  y  llygaid, — 
felly  pan  fwytaodd  Ioan  y  llyfr,  goleuwyd  ei  lygattl,  a  galluogwyd 
ef  i  ganfod  addolwyr  y  gwir  Dduw,  trwy  ganol  y  mŵg  a'r  tywyll- 
wch.  Hwyrach  fod  y  gydmariaeth  o  lyfr  wedi  ei  dewis  i  ddangos 
mai  maeth  ysbrydol,  ac  nid  naturiol,  oedd  Ioan  i  dderbyn  o  law  yr 
angel.  Yr  wyf  yn  methu  gweled  fod  dim  o  gynwysiad  y  llyfr  wedi 
ei  gofnodi,  ac  y  mae  y  rhai  a  farnant  fod  Ioan  wedi  ei  gop'io  i  ni  yn 
methu  yn  lan  a  dangos  yn  mha  le.  Felly  yr  wyf  yn  fwy  boddhaol 
ar  y  dybiaeth  mai  effeithio  ar  feddwl  Ioan  oedd  yr  amcan  wrth 
roddi  iddo  y  llyfr. 

Ae  yr  oedd  ynfy  ngenau  megis  mel  ynfelus. — Dysgwyliai  Ioan  wel- 
ed  arwyddion  amlwg  o  gyflawniad  dirgelwch  Duw,  ond  erbyn  ei 
fod  wedi  bwyta  y  llyfr  cafodd  ei  siomi  yn  ddirfawr.  Gwelodd  fod 
yr  eglwys  ysbrydol  er  yn  fyw  wedi  mynei  yn  wanaidd  iawn,  a  bod 
gwaith  mawr  cyn  ei  chodi  yn  ddigon  cryf  i  feddianu  y  byd  yn  enw 
Gwaredwr.  Ac  yn  hytrack  na  llwyddiant  a  chysur  uniongyrchol 
dug  yr  holl  weledigaeth  ofìdiau  a  thrafferthion  chwanegol  i'w  olwg. 


84  DADGUDDIAD,    XI. 

PENNOD    XI. 

T     DDAU     DYST,      A  '  It     SEITHFED     UDGOHN. 

ARHODDWYD  i  mi  gorsen  debyg  i  wì'alen.     A'r  angel  a  satodd,  gan  ddywedyd, 
Cyfod,  a  mesura  deml  Duw,  a'r  allor,  a'r  rhai  sy  yn  addoli  ynddi. 

2  Ond  y  cyntedd  sydd  o'r  tu  allan  i'r  denil,  bwrw  allan.  ac  nafesura  ef :  oblegid  e/e 
a  roddwyd  i'r  Cenedloedd:  a'r  ddinas  santaidd  a  fathrant  hwy  ddeufis  a  deugain. 

3  Ac  mi  a  roddaf  allu  i'm  dau  dyst,  a  hwy  a  broffwydant  fil  a  deucant  a  thrugain  o 
ddyddiau,  weli  ymwisgo  â  sachlì'ain. 

4  Y  rhai  hya  yw  y  ddwy  olewŷdden,  a'r  ddau  ganwyllbren  sydd  yn  sefyll  ger  bron 
Duw  y  ddaiar. 

5  Ac  os  ewyllysia  neb  wneuthur  niwed  iddynt,  y  raae  tân  yn  myned  allan  o'u  genau 
hwy,  ac  yn  dyfetha  eu  gelynion  :  ac  os  ewyllysia  neb  eu  drygu  hwynt,  fel  hyn  y  mae 
yn  rhaid  ei  ladd  ef . 

6  Y  mae  gan  y  rhai  hyn  awdurdod  i  gau  y  nef,  fel  na  wlawio  hi  yn  nyddiau  eu  pr>  * 
ffwydoliaeth  hwynt :  ac  awdurdod  sydd  ganddvTit  ar  y  dyfroedd,  i'w  troi  hwynt  yn 
waed,  ac  i  daro  y  ddaiar  a  phob  pla,  cyn  fynyched  ag  y  mynont. 

7  A  phan  ddarfyddo  iddynt  orphen  eu  tystiolaeth,  y  bwystfil,  yr  hwn  sydd  yn  dyfod 
allan  o'r  pwll  diwaelod,  a  ryfela  â  hwynt,  ac  a'u  gorchfyga  hwynt,  ac  a'u  lladd  hwynt 

8  A'u  cyrph  hwynt  a  oricedd  ar  heolydd  y  ddinas  fawr,  yr  hon  yn  ysbrydol  a  elwir 
Sodoma  a'r  Aifft ;  lle  hefyd  y  croes-hoeìiwyd  ein  Harglwydd  ni. 

9  A'r  rhai  o'r  bobloedd,  a'r  llwythau,  a'r  ieithoedd,  a'r  cenedìoedd,  a  welant  eu 
cyrff  hwynt  dridiau  a  haner,  ac  ni  oddefant  roi  eu  cyrff  hwy  mewn  beddau. 

10  A'r  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaiar  a  lawenychant  o'u  plegid,  ac  a  ymhyfrydant, 
ac  a  anfonant  roddion  i'w  gilydd  :  oblegid  y  ddau  broffwyd  hyn  oedd  yn  poeni  y  rhai 
oedd  yn  trigo  ar  y  ddaiar. 

11  Ac  ar  ol  tridiau  a  haner,Ysbryd  bywyd  oddi  wrth  Dduw  a  aeth  i  mewn  iddynt  hwy : 
a  hwy  a  safasant  ar  eu  traed ;  ac  ofn  mawr  a  syrthiodd  ar  y  rhai  a'u  gwelodd  hwynt. 

12  A  hwy  a  glywsant  Jef  uchel  o'r  nef  yn  dywedyd  wrthynt,  Deuwch  i  fyny  yma.  A 
hwy   a  aethant  i  fyny  i'r  nef  mewn  cwmwl ;  a'u  gelynion  a  edrychasant  arnynt. 

13  Ac  yn  yr  awr  hono  y  bu  daiargryn  mawr,  a  degfed  ran  y  ddinas  a  syrthiodd  ;  a 
lladdwyd  yn  y  ddaiargryn  saith  mil  o  w^t  :  a'r  Ueill  a  ddychrynasant,  ac  a  roddasant 
ogoniant  i  Dduw  y  nef 

14  Yr  ail  wae  a  aeth  heibio  ;  wele,  y  mae  y  drydedd  wae  yn  dyfod  ar  frys 

15  A'r  seithfed  angel  a  udganodd ;  a  bu  llefau  uchel  yn  y  nef,  yn  dywedyd,  Acth 
teyrnasoedd  y  byd  yn  eiddo  ein  Harglwydd  ni,  a'i  Grist  ef ;  ac  efe  a  deyrnasa  yn  oos 
oesoedd. 

16  A'r  pedwar  henuriad  ar  hugain,  y  rhai  oedd  ger  bron  Duw  yn  eistedd  ar  eu  gor- 
seddfeinciau,  a  syrthiasant  ar  eu  hwynebau,  ac  a  addolasant  Dduw. 

17  Gan  ddywedyd,  Yr  ydyrn  yn  diolch  i  ti,  0  Arglwydd  Dduw  flollalluog,  yr  hwn 
wyt,  a'r  hwn  oeddit,  a'r  hwn  wyt  yn  dyfod  ;  oblegid  ti  a  gymeraist  dy  allu  mawr.  ac  a 
deyrnesaist 

18  A'r  cenedloedd  a  ddigiasant ;  a  daeth  dy  ddig  di,  a'r  amser  i  farnu  y  meirw,  aci 
roi  gwobr  i'th  wasanaethwŷr  y  proff\^di,  ac  i'r  saint,  ac  i'r  rhai  sydd  yn  ofni  dy  enw, 
fychain  a  mawrion  ;  ac  i  ddyifetha  y  rhai  sydd  yn  dyfetha  'r  ddaiar. 

19  Ac  agorwyd  teml  Duw  yn  y  nef ;  a  gwelwyd  arch  ei  gyfamod  ef  yn  ei  deml  ef : 
a  bu  mellt,  a  Uefau,  a  tharanau,  a  daiargryn,  a  chenllysg  mawr 

A  rhoddwyd  i  mi  gorsen  yn  debyg  i  wyalen. — CychTrynodd  Ioan  i 
chwilio  am  yr  eglwys  wedi  derbyn  y  llyfr,  a  dechreuodd  fesur  ei 
therfynau,  a  rhifo  ei  haelodau,  ond  dywedwyd  wrtho  beidio  mesur 
y  cyntedd  o'r  tu  allan  i'r  deml,  fod  digon  o  le  yn  y  deml  i'r  ychyd- 
ig  oeddynt  niewn  gwirionedd  yn  addoli  Duw.  Yr  oedd  y  cyntedd 
nesaf  allan  o'r  ddinas,  sef  yr  holl  eglwys  weledig,  yn  meddiant  dyn- 
ion  o'r  un  ysbryd  a'r  cenedloedd.  Ni  bu  un  adeg  ar  y  byd  nad 
oedd  ynddo  lawer  iawn  o  grefyddwyr.  Yn  oesoedd  tywyllaf  Pab- 
yddiaeth  yr  oedd  crefyddwyr  braidd  yn  lluosocach  nag  ydynt  yn 
bresenol,  gan  fod  pawb  yn  cael  eu  gorfodi  i  fod  yn  grefyddol,  ond 


Y  DDÀU  DY3T,  jl'b.  SEITHFED  UDGOHN.  85 

yn  pen.  9:  20,  21,  dywedir  wrthym  fath  grefyddwyr  oeddynt : — 
Addolent  gythreuliaid,  a  delwau  aur,  ac  arian,  a  phres,  a  maen,  a 
phrenau;  ymarferent  â  llofruddiaeth,  cyfareddion,  godineb,  a  Uad- 
rad.  Onid  priodol  iawn  y  gellid  eu  galw  yn  genedloedd  yn  mathru 
y  cyntedd  tu  allan  i'r  deml  a'r  ddinas  santaidd,  er  eu  bod  hwy  yn 
galw  eu  hunain  yn  gristionogion.  Y  fath  olygfa  druenus  oedd  ar 
yr  eglwys  y  pryd  hwnw,  ac  sydd  eto  mewn  llawer  o  fanau.  Adeil- 
adau  prydferth,  yn  orlawn  o  ddynion,  canoedd  o  offeiriaid  yn  gwei- 
ni,  ond  dim  addoliad  yn  caelei  roddi  i  Dduw,  na  dim  bywyd  i  ddyn- 
ion,  a'r  ychydig  grefyddwyr  yn  gorfod  ymguddio  megys  yn  y  deml. 

AW  ddinas  sardaidd  a  fathrant  hwy. — Wrth  y  ddinas  santaiddy  de- 
allir  yr  eglwys  gristionogol,  yr  hon  a  alwyd  felly  ar  ol  dinystr  Je- 
rusalem.  Gelwir  yr  eglwys  gristionogol  y  Jerusalem  Newydd,  a 
Jerusalem  yn  ddiau  y  w  y  ddinas  santaidd.  Yn  Jerusalem  yr  oedd 
y  deml,  a'r  allor,  a'r  cysegrfa,  a'r  cysegr  santeiddiolaf,  cnd  ni  rodd- 
id  y  rhai  hyny  i'r  cenedloedd — y  cyntedd  nesaf  allan  yn  unig  a 
roddwyd  iddynt  gyda'r  ddinas  o  amgylch,  pa  rai  oeddynt  i  feddi- 
anu  am  dymor  penodedig.  Mae  amryw  esbonwyr  yn  golygu  fod 
y  cenedloedd  i  ddinystrio  a  drygu  yr  eglwys.  Ond  y  mae  y  gair 
Groeg  Patein  yn  golygu  troedio  y  cysegr,  ac  yn  gyfystyr  âg  addoli. 
Dywed  Duw  wrth  Israel:  "Pwy  a  geisiodd  hyn  ar  eich  llaw  chwi, 
sef  sengi  fy  nghynteddoedd  ?"  {patein  tyn  aulyn  mau).  Felly  dy wedir 
yma  y  byddai  i'r  cenedloedd  feddianu  yr  eglwys  gristionogol,  nid 
ei  rhanau  mewnol  ond  yr  allanol, — ei  chynteddoedd  a'r  heolydd. 
O'r  amser  y  darfu  i  Cystenyn  ddewis  cristionogaeth  a'i  gwneud  yn 
grefydd  y  llywodraeth,  neu'r  cenedloedd,  daeth  breninoedd  yn  dad- 
maethod  a  breninesau  yn  fam-maethod,  a  pheidiodd  galluoedd 
gwladol  erlid  yr  eglwys,  oddigerth  mewn  rhai  amgylchiadau,  pan 
oedd  breninoedd  anwybodus  yn  addoli  yn  y  cyntedd  allanol  yn  unig, 
heb  fyned  i  mewn  i'r  deml  er  canfod  purdeb  a  gwirionedd  crefydd. 

Daufis  a  deugain. — Nid  wyf  yn  teimlo  rhyw  awydd  mawr  i  chwilio 
am  ddechreu  a  diwedd  y  tymor  yma,  gan  fy  mod  yn  ystyried  mai 
rhif  benthyciol  ydy w,  yr  un  fath  a  mil  dau  cant  a  thriugain  o  ddydd- 
iau.  Ond  y  mae  hanes  y  byd  yn  ein  cyfeirio  at  adeg  pan  oedd  cen- 
edloedd  Ewrop  wedi  eu  dychwelyd  at  gristionogaeth  mewn  enw  yn 
llenwi  cynteddoedd  yr  Arglwydd,  ac  yn  cyfansoddi  yr  hyn  a  elwid 
yn  gyffredin  yr  eglwys  gristionogol.  Ond  nid  oedd,  ac  nid  yw  y 
rhan  fwyaf  o'r  cenedloedd  hyn  yn  meddu  ffydd  wirioneddol  na  gwy- 
bodaeth  eglur.  Addolant  yn  y  cyntedd  allanol,  a'u  barn  am  beth- 
au  dwyfol  yn  aneglur  iawn,  nid  ydynt  yn  cael  golwg  ar  arch  y  cyf- 
amod  a  thystiolaeth  werthfawr  yr  efengyl.  Ond  daw  y  tymor  yma 
i  ben  fel  y  daeth  tymor  yr  Amoriaid  yn  Nghanaan,  ac  yn  y  man 
caiff  y  saint  feddianu  y  deyrnas.  Purir  Jerusalem  yn  hollol,  a  llen- 
wir  hi  a'r  fath  ysbrydolrwydd  a  gogoniant,  fel  nad  â  dim  aflan  i 
mewn  iddi. 

A  mi  a  roddaf  àllu  fm  dau  dyst. — Cafodd  Ioan  olwg  arall  ar  yr  eg- 
lwys.     Yr  oedd  eisiau  iddo  ei  gweled,  nid  yn  unigyn  ei  pherthyn- 


86  dadgtjbdiàD,  xi. 

as  â  Duw,  fel  yr  oedd  o  fewn  y  deml,  ac  yn  dal  perthynas  agos  âg 
ef.  Fel  yr  oedd  yn  ei  pherthynas  a'r  cenedloedd  o  gwmpas,yr  oedd 
yn  dwyn  tystiolaeth  i'r  gwirionedd.  Mae  yn  dra  eglur  mai  yr  eg- 
lwys  ysbrydol  yn  yr  adeg  hono  a  olygir  wrth  y  ddau  dyst.  Mae 
yma  amryw  bethau  yn  dyfod  i'r  golwg  er  dynodi  ei  sefyllfa.  Yr 
oedd  yn  bur  fechan,  o  rif  dau>  ond  er  hyny  yn  ddigon  i  ddwyn  tyst- 
iolaeth  i'r  gwirionedd.  Dim  llai  na  dau,  ac  yn  ngenau  dau  neu 
dri  o  dystion  y  bydd  pob  gair  yn  safadwy.  Peth  arall,  maent  yn 
galaru  yn  fawr  am  bechod  y  ddinas,  wedi  ymwisgo  â  sachlian.  Y 
maent  hefyd  dan  amddiffyniad  neillduol  Duw,  fel  y  mae  perygl 
by wyd  i  neb  gyffwrdd  â  hwynt.  Mae  holl  natur  hefyd  at  eu  gwas- 
anaeth.  Yn  awr,  y  gofyniad  naturiol  yw :  A  oes  rhy wbeth  tebyg 
i  hyn  yn  hanes  yr  eglwys?  Gallwn  ateb  fod.  Bu  yr  eglwys  mewn 
rhai  oesoedd  yn  wan  iawn  o  rif,  ond  ni  bu  y  ddaiar  o  ddyddiau  Crist 
heb  ry w  ychydig  o  ddynion  gwir  dduwiol  arni.  Ac  y  mae  yn  dei- 
lwng  o  sylw,  pa  leiaf  o  rif  byddo  crefyddwyr  mewn  rhyw  oes,  mwy- 
af  nodedig  ydynt  yn  gyffredin  am  eu  duwioldeb,  eu  sel  a'u  dylan- 
wad  yn  y  cylch  y  maent  yn  troi.  Pan  fyddom  yn  darllen  hanes  Lu- 
ther  a  Zuinglius,  a  Chalfìn,  ymddengys  eu  duwioldeb,  a'u  sel,  a'u 
gweithgarwch,  a'u  dylanwad,  yn  mhell  uwchlaw  yr  hyn  sydd  bos- 
ibl  i  ddynion  cyffredin  gyraedd.  Ac  nid  anaml  y  ceir  profìon  fod 
Duw  yn  ei  ragluniaeth  wedi  amddiffyn  ei  weision  ffyddlon,  a  chosbi 
eu  gelynion  mewn  modd  a  ystyrir  braidd  yn  wyrthiol. 

Yrhai  hyn  yw  y  ddwy  oleioydden,  cìr  ddau  ganwyllbren. — Dynodir 
cymeriad  y  ddau  dyst  yn  mhellach  trwy  eu  galw  yn  ddau  ganwyll- 
bren.  Yr  ydym  eisoes  wedi  dysgu  fod  canwyllbren  yn  dynodi  eg~ 
lwys.  Ond  yr  oedd  y  saith  eglwys  wedi  colli  eu  hawl  yn  y  tymor 
llygredig  yma,  ac  nid  oedd  yr  eglwys  broffesedig  yn  ddigon  pur  i 
ddal  y  goleu,  am  hyny  ymddiriedid  y  gorchwyl  i'r  ddau  dyst. 
Hwynthwy  yn  unig  oedd  yn  dangos  goleuni  yr  efengyl  fel  ag  i  ol- 
euo  y  tywyllwch  dudew  oedd  o'u  cwmpas  yn  mhob  man.  Gelwir 
hwy  hefyd  yn  "  ddwy  olewydden. "  Yr  oedd  yr  olewydden  yn  bren 
cysegredig,a  chaniateid  iddo  dyìu  hyd  yn  oed  yn  y  deml.  Yr  oedd  yr 
arwydd  yma  wedi  ei  haríer  o'r  blaen  yn  Zech.  4 :  1 1 — 14  i  ddynodi 
Zerubabel  a  Joshua,  dau  brif  oleu  yr  eglwys  wedi  ei  dychweliad  o 
Babilon  Dysgir  ni  yma,  yn  ddiau,  mai  ofer  yw  edrych  am  grefydd 
bur  yn  mhlith  cyffredinolrwydd  crefyddwyr  proffesedig ;  maehono 
yn  gyfyngedig  i'r  ychydig  ydynt  yn  myned  i  mewn  i'r  deml,  ac  yn 
cael  y  fraint  o  gymdeithasu  âg  Arglwydd  yr  holl  ddaiar. 

A  phan  ddarfyddo  iddynt  orphen  eu  tystiolaeth. — Nid  yw  yn  hawdd 
penderfynu  beth  a  olygir  yma,  gan  ei  bod  yn  anmhosibl  penodiar 
ddau  berson,  na  dwy  genedl  yn  cyfateb  i'r  ddau  dyst,  felly,  mae 
gorphen  eu  tystiolaeth  yn  ddywediad  pur  aünealladwy.  Ond  yn 
ddiau  y  syniad  yma  y w,  pan  brofer  nad  y  w  yn  bosibl  gwella  yr  eg- 
lwys  tra  yn  aros  mewn  cysylltiad  â'r  byd,  bydd  pwy  bynag  a  aroso 
o'i  mewn  yn  gosod  ei  hun  mewn  perygl  am  ei  fywyd. 

Bu  llawer  o  grefyddwyr  da,  ac  y  mae  miloedd  eto  yn  credu  fod 


Ỳ  DDÀI7  DYŴP,   a'u  SEITHFiìD  UDGORN.  87 

yn  bosibl  ffurfio  oglwys  bur  ac  ysbrydol,  dan  nawdd  llywodraethau 
daiarol.  Ond  er  eu  holl  ymdrechion,  myned  yn  fwy  daiarol  a  lly- 
gredig  y  mae  yr  eglwys  o  hyd,  wedi  iddi  unwaith  íÿned  i  gyfamod 
â  gallu  y  byd  hwn,  ac  er  y  gall  barhau  am  flynyddau  i  oddef  o'i 
mewn  ddynion  gwir  dduwiol,  bydd  yn  sicr  o  fyned  yn  rhy  lygrod- 
ig  yn  y  man  i  oddef  y  rhai  a  fyddant  yn  dwyn  tystiolaeth  i'r  gwir- 
ionedd.  Dyma  fel  y  bu  gydag  eglwys  Rhufain.  Bu  dynion  fel 
Pascal,  Fenelon,  Erasmus,  a  Eeuchlin,  ac  hyd  yn  oed  Luther  a  Zu- 
inglius  o'i  mewn,  ond  aeth  yn  rhy  lygredig  i  ddynion  o'r  fath  hyny 
gael  eu  goddeí ;  bwriodd  hwynt  allan,  a  lladdodd  gynifer  a  fedrai 
o'r  rhai  oeddynt  yn  sefyll  o  blaid  y  gwirionedd.  Mae  bwriad  allan 
y  dd wy  fil  o  eglwys  Loegr,  yn  gystal  a  throad  allan  yr  eglwys  Rydd 
o'r  sefydliad  yn  yr  Alban,  yn  arwyddo  mai  at  yr  un  diwedd  y  mae 
pob  sefydliad  gwladol  o  greíýdd  yn  tynu,  ac  mai  gorchwyl  anmho- 
sibl  yw  efîeithio  diwygiad  gwirioneddol  o'i  mewn. 

Dywedwyd  wrth  Ioan  y  byddai  i'r  bwystfìl  eu  Uadd,  ac  y  gor- 
weddai  eu  cyrff  heb  eu  claddu,  y  dyoddefent  bob  anmharch  a  dir- 
myg  yn  heolydd  y  ddinas  fawr.  Babilon  yn  debyg  oedd  y  ddinas, 
nid  oedd  yr  enw  Babilon  yn  cldigon  adgas  a  drwg  i'w  gosod  allan, 
rhaid  cael  Sodom  a'r  Aifît.  Yr  oedd  Sodom  yn  ann^'oddefol  am  ei 
balchder,  ei  segurdod,  a'i  hanfoesoldeb ;  tra  yr  oedd  yr  Aifît  yn  nod- 
edig  am  eilunaddoliaeth,a  gormes  ar  bobl  Dduw.  Dymaynte  sefyllfa 
ysbrydol  yr  hon  sydd  yn  galw  ei  hun  yn  eglwys  Dduw ;  pob  math 
o  annuwioldeb  a  llygredd  o'i  mewn,  ac  mor  amddifad  o  grefydd  ag 
ydoedd  yr  eglwys  Iuddewig,  pan  laddwyd  o'i  mewn  ein  Harglwydd. 
Credwyf  mai  dyma  feddwl  y  geiriau,  Lle  hefyd  y  lladdwycl  ein  IIw%- 
gìwydd  niy  sef  yn  yr  eglwys  lygredig,  oblegid  mae  yn  ddigon  hys- 
bys  mai  yr  eglwys  Iuddewig  roddodd  Grist  i  farwolaeth,  felly  yr 
oedd  yr  eglwys  yma  yn  rhoddi  ei  dystion  i  farwolaeth.  Eel  y  dy- 
wedai  yr  Arglwydd  am  Jerusalem  gynt,  ei  bod  yn  gyfrifol  am  yr 
holl  waed  gwirion  a  dywalltwyd  er  dyddiau  Adda  ;  felly  y  dywed 
Ioan  am.  yr  eglwys  lygredig  yma,  '•' Ac  ynddi  y  caed  gwaed  y  pro- 
ffwydi,  a  saint,  a  phawb  a  laddwyd  ar  y  ddaiar, "  pen.  18:  24. 
Dengys  hyn  fod  math  o  unoliaeth  yn  yr  eglwys  lygredig  yn  mhob 
oes.  Yr  un  peth  yw  pabyddiaeth  o  ran  egwyddorion  ag  oedd  yr 
eglwys  Iuddewig,  a'r  un  peth  fydd  pob  sefydliad  gwladol  o  grefydd 
— daiarol  a  gwrthwynebol  i  ysbryd  Crist.  Mawr  oedd  llawenydd 
trigolion  y  ddaiar  pan  laddwyd  y  ddau  dyst.  Ehyfeddol  meddwl 
fod  y  byd  yn  mhob  oes  yn  cashau  y  rhai  sydd  yn  dweud  y  gwir 
wrtho,  ac  yn  gorfoleddu  yn  eu  cwymp,  ac  eto  nid  oes  dim  sydd  yn 
cael  ei  brofì  yn  amlach  gan  hanesiaeth. 

Mae  y  sylwadau  canlynol  o  eiddo  Woodhouse  yn  ymddangos  i 
mi  yn  dra  tharawiadol.  "Wrth  geisio  esbonio  y  brofîwydoliaeth 
yma  rhaid  i  ni  beidio  dysgwyl  cyflawniad  llythyrenol,  canys  byddai 
hyny  yn  groes  i'r  modd  ein  dysgir  gan  yr  awdurdod  uchaf,  sef  yr 
Arglwydd  aJr  angelion,  pa  rai  wrth  esbonio  dirgelwch  y  ser  a'r  can- 


88  DADGT7DDIAD,    XI. 

wyllbrenau,  y  bwystfìl  a'i  benau,  a'i  gyrn,  a'n  dysgant  i  edrych  am 
ryw  feddwl  cuddiedig  neu  arwyddluniol. 

Hefyd,  mae  y  broffwydoliaeth.  hon  yn  gofyn  am  y  fath  esboniad 
canys  dywedir  fod  y  cyrff  meirw  yn  gorwedd  yn  heolydd  y  ddinas 
fawr,  yr  hon  a  elwir  yn  ysbrydol  Sodom  a'r  AifTt,  lle  hefyd  y  croes- 
hoeliwyd  ein  Harglwydcl  ni.  Mae  yn  aml wg  mai  yn  ysbrydol  yr 
ydym  i  ddeall  y  geiriau  Sodom  a'r  AifTt,  a  Jerusalem.  Nis  gall  y 
ddinas  a  elwir  Sodom,  a'r  Aifît,  a  Jerusalem,  fod  yn  bob  un  o  hon- 
ynt,  am  hyny  rhaid  ei  bocì  yn  arwyddo  rhyw  gymdeithas  fawr,  neu 
gorfî  o  ddynion  sydd  yn  tebygoli  iddynt  oll.  Maent  yn  debyg  i'r 
trefydd  a'r  gwledydd  nodedig  hyny  yn  eu  pechodau  neillduol,  yn 
gystal  a'u  gwrthryfel  yn  erbyn  y  Duw  byw. 

Eel  yr  oedd  Jerusalem  yn  ei  dyddiau  gwaethaf  yn  cael  ei  galw 
gan  y  profîwydi  Sodom  a  Gomora,  felly  mae  y  ddinas  fawr  yn  yr 
hon  yr  oedd  y  tystion  i  ddyoddef  yn  cael  ei  galw  ar  enwau  y  tri  lle 
drwg,  am  ei  bod  yn  debyg  iddynt  oll. 

Drachefn,  mae  adeg  cyflawniad  yr  hyn  a  nodir  yma  yn  bur  eg- 
lur.  Gellir  barnu  ei  fod  yn  e$Tfeirio  at  y  canrifoedd  hyny  yn  mha 
rai  yr  oedd  yr  eglwys  gristionogol  wedi  suddo  i  lygredigaeth  ac  ei- 
lunaddoliaeth,  a'r  adeg  pan  oedd  cenedloedd  Ewrop  yn  profîesu 
crefydd  heb  feddu  ei  phurdeb.  Er  hyny  nid  ydym  yn  gweled  un- 
rhy  w  gyfnod  mewn  hanes  pan  gyflawnwyd  hyn  yn  llythyrenol.  Ac 
nis  gallwn  ddysgwyl  cyûawniad  llythyrenol,  canys  ni  chynawnwyd 
cydmariaethau  ereill  y  Beibl  yn  llythyrenol.  Dywedir  fod  Ioan 
Êedyddiwr  wedi  dyfod  yn  ysbryd  a  nerth  Elias ;  ie  mai  y  pro- 
fîwyd  hwnw  oedd  efe.  Er  hyny,  yn  gyson  a'r  duedd  a'r  ysbryd 
gostyngedig  sydcl  yn  yr  efengyl  ni  chyfLawnocld  ddim  gwyrthiau 
dialeddol,  ni  alwodd  am  dân  o'r  nefoedd  i  ddifa  ei  elynion.  Gwy- 
ddai,  trwy  yr  Ysbryd  Glân,  yn  well  na  rhai  o  ddysgyblion  Orist  o 
ba  ysbryd  yr  oedd.  Gwyddai  nad  oedd  arfau  ei  fllwriaeth  ef  yn 
gnawdol,  ond  nerthol  trwy  Dduw  i  fwrw  cestyli  i'r  llawr. 

Fel  hyn  gall  y  brofîwydoliaeth  yma  gael  ei  chyflawni  mewn  ystyr 
ysbrydol  heb  dân  naturiol,  nac  atal  gwlaw  na  throi  y  dyfroedd  yn 
waed  yn  llythyrenol.  Cynawnid  y  cyntaf  trwy  fod  gelynion  cref- 
ydd  bur  yn  cael  eu  hargyhoeddi  a'u  darostwng  trwy  eiriau  eu  gen- 
au.  A'r  ail  trwy  fod  bendithion  ysbryclol,  pa  rai  fel  gwlaw  ydynt 
yn  peri  i  grefydd  flodeuo,  yn  cael  eu  hatal  yn  adeg  eu  profîwydol- 
iaetîi.  A'r  trydycld  trwy  fod  goruchafìaeth  eu  gelynion  arnynt  yn 
lle  dwyn  cysur  a  heddwch  i'r  byd,  fel  y  dysgwylid,  yn  achlysuro 
rhyfel  a  thywallt  gwaed  yn  mhlith  gelynion  crefydd. 

Gellir  ychwanegu  at  hyn  mai  rnewn  ystyr  ysbrydol  hefyd  yr  yd- 
ym  i  ddeall  rhoddiad  y  tystion  i  farwolaeth.  Cyduna  hyn  yn  well 
à'r  dybiaeth  fod  yma  gyfeiriad  at  amryw  dystion  mewn  oesau  dy- 
lynol,  ac  nid  rhyw  ddau  neillduol.  Nid  ydynt  hwy  yn  marw  yn 
bersonol  ac  yn  adgyfodi,  ond  os  bydd  i'r  egwyddorion  a  brofîesir 
ganddynt  golli  tir,  ac  ymddangos  fel  yn  farw,  ac  wedi  hyny  ymad- 
newyddu  a  byw,  byddai  hyny  yn  gyflawniad  hollol  o'r  brofîwydol- 


T  DDÁÜ  DTST,  A*R  SEITHFED  UDGOJír*.  89 

iaeth.     Rhaid  i  ni,  gan  hyny,  odrych  heibio  i'r  ystyr  lythyrenol  a 

sefydlu  ein  golwg  ar  gyfnod  yn  hanes  y  byd  at  yr  hwn  ein  cyfeirir. 

Canfyddwn  ar  unwaith  gyfnod  hir  yn  dechreu  gyda  dyfodiad  y  cen- 

edloedd  gorllewinol  i'r  eglwys,  ac  yn  meddianu  cyntedd  allanol  y 

deml,  pan  ddarfu  i  offeiriaid  hunangeisiol  ddechreu  adeiladu  y  bab- 

aeth  ar  eu  hanwybodaeth  a'u  coelgredöau  hwy,  a  sefydlu  arferiad- 

au  a  seremoniau  paganaidd  yn  lle  crefydd  Crist.     Gelwir  y  rhai 

hyn  y  Canol  oesau,  pa  rai  a  orweddant  rhwng  cyfuod  goleu  llenydd- 

iaeth  Groeg  a  Bhufain,  ag  adfywiad  llenyddiaeth  yn  y  bedwaredd 

ganrif  ar  ddeg.     Hynodir  hyny  yn  hanes  yr  eglwys  gan  gynydd 

anwybodaeth,    coelgrefydd,  llygredigaeth,  a  thrawslywodraeth  y 

babaeth.     Ond  gwrthwynebid  cynydd  y  gelynion  hyn  i  grefydd  gan 

broffeswyr  ffydd  burach.     Ni  adawodd  Duw  mo  hono  ei  hun  yn 

ddidyst.     Cododd  mewn  amryw  ranau  o'r  eglwys,  ac  mewn  gwa- 

hanol  oesau,  broffeswyr  a  phregethwyr  crefydd  bur,  crefydd  yn  ol 

y  cyfarwyddiadau  a'r  addewidion  ydynt  wedi  eu  dadguddio  yn  y 

gyfrol  santaidd,  yr  hon  yr  ymdrechai  y  gormeswyr  eglwysig  ei  chadw 

o'r  golwg.     Dylynodd  y  rhai  hyn  y  naill  y  llall  yn  gyson,  trwy  yr 

holl  oesau,  er  mai  ychydig  oeddynt  yn  cydfyw  yn  yr  un  oes.     Er 

hyny  parhausant  i  broffesu  crefydd  bur  er  gwaethaf  taranau  y  pab, 

ac  i  ddal  y  goleuni  a  chynal  gwir  addoliad  yn  y  deml.     Er  eu  bod 

yn  cael  eu  cylchynu  gan  anhawsderau  a  pheryglon  oddiwrth  lywi- 

awdwyr  gwladol  ac  eglwysig,  pa  rai  oeddynt  wedi  cyduno  i'w  gorch- 

fygu,  safasant  yn  wrol  a  dangosasant  benderfyniad  nad  allai  godi  o 

unman  arall  oddigerth  nerth  gwirionedd  a  dylanwad  Ysbryd  a  gallu 

Duw.     Os  byddai  iddynt  hwy  ddyoddef  yr  oedd  eu  gelynion  yn  sicr 

o  ddyoddef  hefyd,  a  phan  orchfygid  hwy  nid  oedd  yr  oruchafìaeth 

ond  byr  a  drud  iawn. 

Nid  oes  genym  ond  ychydig  o  hanes  y  tystion  yn  yr  oesoedd  bor- 
euaf,  ac  y  mae  yr  ychydig  sydd  genym  yn  amheus  gan  ei  fod  wedi 
ei  drosglwyddo  trwy  ysgrifeniadau  eu  gelynion.  Gallwn  yn  hawdd 
gan  hyny,  gredu  pob  canmoliaeth  a  roddir  iddynt.  Tebygol  fod  y 
Waldensiaid  wedi  dianc  i  ddyffrynoedd  Piedmont  mor  forau  a'r 
seithfed  ganrif,  er  cael  cyfle  i  broffesu  a  gweithio  allan  grefydd  bur. 
Yn  yr  wythfed  a'r  nawfed  ganrif  cafodd  pabyddiaeth  wrthwynebiad 
cryf,  a  dangoswyd  twyll  pererindodau,  addoli  delwau  a  lluniau,  ath- 
rawiaeth  y  traws-sylweddiad,  a  llawer  o  goelgredöau  ereill,  gan 
amryw  ysgrifenwyr  galluog.  0  amser  Gregory  y  seithfed,  yn  yr 
unfed  ganrif  ar  ddeg,  gwelwn  oleuni  gwirionedd  yn  ty wynu  yn  aml- 
ach,  ac  yn  y  ddeuddegfed  ty  wynodd  yn  helaeth  drwy  sel  Pedr  Wal- 
do  a'i  ganlynwyr.  Yn  y  drydedd  ganrif  ar  ddeg  codwyd  llys  yr 
lnqutsttîon  er  ei  ddiffoddi,  a  gwnawd  rhyfel  yn  erbyn  y  rhai  a'i  der- 
bynient.  Yn  y  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg  cafoddWickliff  y  goleu, 
a  thraddododd  ef  i  ganlynwyr  lawer.  Bu  Jerome  o  Prague  a  John 
Huss  yn  ferthyron  i'r  achos  yn  y  ganrif  ganlynol,  a  llewyrchodd  y 
goleuni  yn  mhlith  eu  dysgyblion  trwy  holl  Ewrop,  nes  i'r  Chwil- 
iadlys  trwy  dân  a  ffagodau,  a  pharhad  diildio,  mewn  ymddangosiad 


90 


DADGTTDDIATD,    XI. 


gyraedd  yr  anican  o'i  lwyr  ddiffodd,  fel  erbyn  dechreu  y  ganrif  ddy- 
lynol  ymddangosai  y  Pab  yn  berffaith  dawel  yn  y  meddiant  o'i 
drawslywodraeth. 

Ac  ar  61  tridiau  a  haner. — Nid  oedd  y  tystion  i'w  clywed  mwyach. 
Yr  oedd  crefydd  bur  fel  wedi  marw ;  mwynhäai  ei  gelynion  eu  hun- 
ain  mewn  llawenydd  am  dymor  byr.  Ond,  er  syndod  i'r  holl  fyd 
pabyddol,  wele  yr  heresihono  fel  ei  gelwid  yn  adfywio,ysbryd  oddi- 
wrth  Dduw  a  aeth  i  mewn  iddynt  a  safasant  areutraed;  daethyn 
anfarwol  ac  i  arwain  y  ffordd  tua'r  nefoedd.  Fel  hyn  darfu  i  ad- 
fy wiad  crefyddol  mewn  ysbryd  a  nerth  osod  crefydd  tu  hwnt  i  gyr- 
haedcl  ei  gelynion,  ac  nid  annhebyg  fod  yr  ad'eg  ryfedd  hono  yn 
cael  ei  rhagarwyddo  gan  adgyfodiad  y  tystion.  Bu  llawer  adgy- 
fodiad  o'r  fath  ar  grefydd  mewn  gwahanol  oesau. 

Ni  bu  llawenydd  y  gelynion  o  hir  barhad.  Cyn  pen  pedwar  di- 
wrnod,  ysbryd  bywyd  oddiwrth  Dduw  a  aeth  i  mewn  iddynt,  hwy 
a  safasant  ar  eu  traed.  Wrth  hyn  yr  wyf  yn  deall  fod  dynion  teb- 
yg  i'r  merthyron  yn  codi  yn  eu  lle,  a'r  rhai  hyny  â  golygiadau  mwy 
cywir  am  ysbrydolrwydd  teyrnas  y  Gwaredwr,  ac  wedi  dysgu  nad 
oes  fyno  crefydd  â  llywodraethau  y  byd  hwn,  ond  bod  yn  rhaid  i'r 
eglwys  fod  yn  hollol  ysbrydol  a  nefol.  Am  hyny  maent  yn  ymgodi 
acyn  fíurfìo  eglwysi  wrth  reol,  ac  ar  egwyddorion  y  TestamentNew- 
ydd,  a'r  gelynion  heb  allu  i'w  rhwystro. 

Ac  yn  yr  aivr  ìionohidaìargryn  maivr. — Cyfarfuom  âdaiargryn  o'r 
blaen,  pan  oedd  yr  eglwys  yn  syrthio  i'r  ddaiar,  ondyma,  mae  cyf- 
newidiad  mawr  yn  cymerj^d  lle  er  gwell.  Dynodir  ^mia  yn  ddiau 
gyfìymder  a  helaethder  y  gwelliant  oedd  i  gymeryd  lle.  Bu  hyn 
mewn  rhan  yn  amser  y  Diwygiad  Protestanaidd.  CyfnewidiwyTd 
agwedd  foesol  rhan  fawr  o  Ewrop  mewn  ychydig  flynyddau  ac  ys- 
gydwyd  y  babaeth,  fel  nad  yw  wedi  medru  dyfod  yn  gyfan  fel  o'r 
blaen.  Ond  nid  yw  cyfnewidiad  o'r  fath  hfm  yn  cael  ei  ddwynjm 
mlaen  heb  i  rj^wrai  ddyoddef.  Fel  y  bu  planiad  cyntaf  cristionog- 
aeth  yn  achos  o  ryfeloedd  a  chynh^fìadau,  felly  y  mae  pob  diwyg- 
iad  mawr  a  phwysig  yn  achlysur  marwolaeth  i  lawer,  yn  neillduol 
mewn  modd  ysbrydol,  trwy  eu  caledu  yn  fwy  mewn  pechod  nag 
o'r  blaen. 

Nis  gallai  y  cyfnewidiad  mawr  hwn  gymeryd  lle  heb  gryn  gyn- 
hwrf.  Siglwyd  Phufain  babaidd  hyd  ei  seiliau.  Yn  mhlith  y  di- 
wygwyr  gwelwyd  ambell  un  yn  euog  o  ffolineb  a  phenboethni,  ac 
felly  yn  gwarthruddo  achos  da.  Darfu  i'r  byd  cristionogol  apelio 
at  y  cleddyf  er  penderfynu  eu  dadleuon. 

Degfed  ran  y  ddinas. — Yr  un  ddinas  yw  hon  yn  dëiau  a'r  ddinas 
fawr  a  nodwyd  yn  flaenorol,  yr  hon  oedd  mor  llygredig  fel  ag  i  dei- 
lyngu  cael  ei  galw  ar  enwau  Sodom,  a'r  Aifft,a  Jerusalem  yn  eu 
dydciiau  gwaethaf.  Y  cenedloedd  a'r  bobloedd  jn  sathru  cyntedd- 
oeid  yr  Arglwydd,  yn  proffesu  ei  grefydd  ond  heb  ei  derbyn  i'r 
cyntedd  nesaf  i  mewn.  Cynwysai  yr  holl  eglwys  gristionogol,  yr 
hon  wedi  hyn  a  ranwyd  yn  amryw  ddarnau.     Siglwç^d  yr  adeiladau 


Y  DDÀtT  DYST,  A*K  SEITHFED  ÜDGOlíN.  91 

gan  mwyaf  yn  y  ddinas  fawr  hono,  a  syrthiodd  y  ddegfed  ran  o 
honynt.  Gwaith  dwylarw  dynion  oedd  y  rhan  fwyaf  o'r  adeiladau 
hyny.  Gwir  mai  Crist  oedd  y  sylfaen ;  ond  ar  y  sylfaen  hono  yr 
oedd  pethau  rhyfedd  wedi  eu  hadeiladu  trwy  anwybodaeth,  balch- 
der,  a  choelgrefydd ;  siglwyd  llawer  o'r  rhai  hyn,  a  syrthiasant 
mewn  manau.  Ond  ni  fwriwyd  y  cyfan  i  lawr;  nid  oedd  amser 
Babilon  fawr  wedi  dyfod  eto. 

Lladdwyd  saith  mil  o  wyr. — Yn  ol  y  Groeg,  "saith  mil  o  enwau 
dynion. "  Nid  yw  yn  hawdd  esbonio  beth  a  olygir  wrth  hyn,  os 
nad  y  rhai  oeddynt  ag  enw  yn  unig  ganddynt  o  fod  yn  gristionog- 
ion,  ond  heb  feddu  crefydd  mewn  gwirionedd.  Tebyg  fod  yma 
gyfeiriad  at  y  saith  mil  oeddynt  yn  amser  Elias  yn  ddysgyblion 
cuddiedig.  Er  i'r  Di  wygiad  brofì  yn  fendith  fawr  i  grefydd,profodd 
yn  ddinystr  i  lawer  o  grefyddwyr.  Darfu  i  ryddid  gynyrchu  pen- 
ryddid,  a  phenboethni,  ac  weithiau  anffyddiaeth.  Gyrodd  y  fath 
ddynion  a  Reuchlin  ac  Erasmus  yn  mhellach  yn  lle  eu  tynu  yn  nes 
at  grefydd.  Er  hyny  nid  oedd  rhifedi  y  rhai  a  niweidiwyd,  ond 
ychydig  mewn  cydmariaeth.  Darfu  i'r  rhan  fwyaf  ddychrynu  a 
rhoddi  y  gogoniant  i  Dduw.  Ymadawodd  llawer  â  Rhufain  yn 
hollol  a  mynasant  ryddid  i  addoli  Duw  yn  ol  goleuni  eu  cydwybod- 
au,  tra  y  mae  ereill  yn  gwellhau  ac  yn  ymburo  o  angenrheidrwydd 
trwy  eu  hesiampl  a'u  dylanwad  hwy.  Ac  y  mae  yr  arwyddion  yn 
cryfhau  bob  dydd  y  daw  adeg  pan  fydd  pawb  crefyddwyr  wedi 
ymryddhau  oddiwrth  yr  holl  lyfíetheiriau  ydynt  yn  atal  y  grefydd 
ysbrydol  i  lwyddo. 

Ä!r  seìthfed  angel  a  udganodd  — Ymddengys  fod  llwyddiant  cre- 
fydd  yn  llawer  mwy  nag  a  ellid  meddwl  wrth  a  ddywedir  yma,  wedi 
adgyfodiad  y  ddau  dyst.  Oblegid  yn  lle  bod  y  ddau  dyst  yn  cael 
eu  gorchfygu,  cawn  yma  dan  udganiad  y  seithfed  angeì,  fod  yr  ef- 
engyl  wedi  meddianu  y  byd  yn  gyfîredinol  yn  enw  Cyfryngwr. 
Yma  mae  yr  holl  eglwys  yn  dysgu  cydnabod  Crist  fel  unig  ben  y 
cyfan.  Ond  y  mae  yn  amlwg  nad  oedd  y  cyfnewidiad  mawr  hwn 
wedi  ei  ddwyn  oddiamgylch  trwy  welliant  moesol  pawb.  Dywedir 
mai  digio  wnaeth  y  cenedloedd,  ac  felly  tynu  dinystr  arnynt  eu 
hunain.  Tynodd  Duw  ymaith  y  canghenau  meirwon  oeddynt  ya 
cadw  lle  ei  eglwys,  a  rhoddodd  wobr  i'r  rhai  oeddynt  wedi  bod  yn 
ffyddlon  yn  ei  wasanaeth. 

Ä!r  pedwar  henuriad  ar  hugain. — Paham  y  nodir  hwy  heb  y  ped- 
war  anifail?  Tebyg  fod  yr  holl  eglwys  yn  cyduno  yn  y  llais  uchel 
a  glywodd  Ioan  yn  y  nefoedd,-  ond  y  mae  y  gweinidogion  yma  yn 
cael  eu  nodi  ar  eu  penau  eu  hunain  er  dangos  fod  rhyw  ysbryd  hy- 
nod  ostyngedig  wedi  meddianu  y  weinidogaeth.  Maent  yn  syrth- 
io  ar  eu  hwynebau  ger  bron  Duw.  O'r  blaen  cawn  mai  rhai  o'r 
ser,  neu  y  gweinidogion,  oeddynt  fynychaf  ar  y  blaen  yn  arwain  yr 
eglwys  i  gyfeiliornad  trwy  eu  balchder,  a'u  hunanoldeb.  Ond  yn 
awr  y  maent  yn  blaenori  mewn  cydnabod  Duw  fel  yz  hwn  trwy  ei 
allu  mawr  ei  htCn  sydd  wedi  dwyn  y  byd  i  drefn.     Neu  hwyrach  y 


92  DADGUDDIAJ),    XI. 

dynodir  y  bydd  y  weinidogaetli  yn  dyfod  allan  yn  llwyrach  a  mwy 
cryno  o  ganol  yr  eglwys  lygredig  pan  fyddo  adeg  ei  barn  wedi  dy- 
fod.  Gwyddom  mai  gweinidogion  oedd  y  ddwy  fìl  a  ymadawsant 
o'r  eglwys  sefydledig  yn  Lloegr  yn  1662,  er  mwyn  cydwybod ;  a 
gweinidogion  oeddynt  y  blaenaf  i  ffurfìo  eglwys  rydd  yr  Alban,  a 
chydnabod  gwertb  rhyddid  a  hawliau  cydwybod.  Nid  anmhosibl 
ynte,  gweled  offeiriaid  eglwys  Loegr,  neu  Rufain,  a  Groeg  unwaith 
eto  yn  dyfod  allan  yn  deg  o  gariad  at  wirionedd.  Gellir  dysgwyl 
i'r  weinidogaeth  flaenori,  gan  fod  eu  manteision  gwybodaeth  a'u 
cyfleusderau  i  ddirnad  arwyddion  yr  amseroedd  yn  llawer  mwy — 
maent  yn  blaenori  yn  Italy  y  dyddiau  hyn. 

Y '  cewdìoedd  a  ddigmmnt. — Cyfeirir  yma  yn  ddiau  at  yr  erlidigaeth 
oedd  wedi  bod  ar  y  ddau  dyst.  Yr  oedd  y  cenedloedd  wedi  digio 
yn  rhyfedd  wrth  etifeddiaeth  Duw,  ac  wedi  gwneud  eu  gorau  i'w 
dinystrio,  ac,  yn  eu  barn  eu  hunain,  wedi  llwyddo  i  hyny.  Yr  oedd- 
ynt  yn  llawen,  ac  anfonent  roddion  i'w  gilydd,  oblegid  fod  y  ddau 
broffwyd  oedd  yn  eu  poenî  wedi  marw.  Ond  gyda  bod  yr  eglwys 
lygredig  wedi  Uwyddo  i  ddileu  crefyddwyr  pur  oddiar  y  ddaiar, 
parodd  Duw  yn  ei  lid  iddynt  ymladd  a'u  gilydd,  a'r  diwedd  fydd, 
fel  y  deallwn  oddiwrth  pen.  17 :  16,  i'r  deg  teyrnas  oedd  wedi  ar- 
fer  cynal  yr  eglwys  lygredig  yma  flino  ganddi,  a'i  dinystrio  hi  yn 
Uwyr. 

Yr  amser  i  farnu  y  meirw. — Diau  mai  yn  ffìgyrol  y  mae  i  ni  ddeall 
hyn.  Golygir  wrth  y  meirw  yma  y  cristionogion  mewn  enw,  y  rhai 
fel  eglwys  Sardis  oeddynt  a  chanddynt  enw  o  fod  yn  fyw,  ond  mewn 
gwirionedd  yn  feirw.  Y  rhai  hyn  sydd  fel  locustiaid  yn  dyfetha  y 
ddaiar,  a  thebygol  mai  y  rhai  hyn  yw  y  meirw  ni  chyfodir  yn  yr 
tdgyfodiad  cyntaf  pen.  9:  3 — 11  a  20:  5.  Yr  unig  grefyddwyr  a 
fyddant  ar  y  ddaiar  yr  adeg  hono  fydd  rhai  tebyg  i'r  apostolion  a'r 
merthyron,  fel  pe  buasai  y  rhai  hyny  wedi  adgyfodi.  Ni  cheir  neb 
yn  debyg  i  Ananias  gybyddlyd,  Demas  fydol,  nac  yn  debyg  i'r  cre- 
fyddwyr  meirw,  a'r  cenedloedd  dienwaededig  o  galon,  ydynt  yn 
mathru  cynteddoedd  nesaf  allan  y  deml  yn  bresenol,  i'r  rhai  y  mae 
Duw  yn  gofyn  :  "Pwy  a  geisiodd  hyn  ar  eich  llaw  chwi  ?  "  Gwobr- 
wya  Duw  ei  weision  yr  adeg  yma  trwy  symud  y  rhwystrau,  a  dar- 
ostwng  y  gelynion,  a  pheri  i'r  egwyddorion  y  mae  hwy  wedi  dadl- 
eu  a  dyoddef  drostynt  lwyddo,  ac  enill  dylanwad  cyffredinol  dros 
wyneb  yr  holl  ddaiar. 

Ac  agorwyd  teml  Duw  yn  y  nef. — Rhoddwyd  ar  ddeall  i  bawb  fod 
iddynt  hawl  i  ddyfod  yn  mlaen  i  fwynhau  holl  freintiau  yr  oruch- 
wyliaeth  newydd,  heb  un  cyfryngwr  rhyngddynt  a  Duw,  ond  Iesu 
Grist  ei  hun,  trwy  yr  hwn  y  mae  i  ni  ddyfodfa  mewn  un  ysbryd  at 
y  Tad.  Nid  oedd  raid  chwaith  ofni  yr  un  gelyn,  gellid  cadw  y  deml 
yn  agored.  Ond  ni  ddaeth  y  pethau  hyn  iben  heb  lawer  o  dywydd 
garw  ;  bu  mellt,  a  llefau,a  tharanau,a  daiargryn,  a  chenllysg  mawr. 

Gwelwyd  arch  ei  gyfamod  ef  yn  ei  deml. — Ehoddir  cyfleusdra  i  dde- 
«11  crefydd  yn  ei  hysbryd  priodol.     Mae  yr  eglwysTdrwy  ei  llygr- 


r  DDÀU  DTST,  A.*R  SEITHFED  UDaORN.  98 

iadau  a'i  gwrthgiliadau  wedi  cuddio  gwir  grefydd  o  olwg  y  byd. 
Ond  yn  yr  adeg  yma  daw  yr  eglwys  mor  bur  fei  ag  i  fod  yn  dyst- 
ion  cywir  dros  Grist,  mor  ddysglaer  fel  ag  i  arddangos  gogoniant 
Duw  yn  ei  gyílawnder.  Cawn  yn  debyg  yr  un  drychfeddwl  yn 
pen.  15:5.  Gwelai  Ioan  y  rhai  oedd  yn  cael  y  maes  ar  y  bwystfil 
yn  sefyll  tu  hwnti'r  môr  gwydr,  ac  yn  canu  am  oruchafiaeth.  Mewn 
canlyniad  gwelai  deml  pabell  y  dystiolaeth  yn  dyíbd  i'r  golwg,  neu 
yr  eglwys  yn  ymddangos  yn  ei  phurdeb.  Hefyd,  yn  pen.  21 :  10, 
11,  gwelai  Ioan  y  Jerusalem  newydd  neu  yr  eglwys  gristionogol 
bur  yn  disgyn  o'r  nef  oddiwrth  Dduw,  a  gogoniant  Duw  ganddi  yn 
ddigon  pur  i  adlewyrchu  gogoniant  Duw  trwyddi  oll.  Dichon  yr 
arwyddir  yma  hefyd  fod  yr  eglwys  yn  eithaf  dyogel  ar  yr  adeg  pan 
oedd  barnau  Duw  yn  disgyn  ar  ei  elynion  ;  ac  hefyd  dangosir  yma 
pa  fodd  y  mae  yr  eglwys  wedi  llwyddo.  Nid  trwy  ei  nerth  ei  hun 
ond  oblegid  fod  arch  Duw  gyda  hi.  Pan  oedd  arch  Duw  ei  hun 
yn  ngwlad  y  Philistiaid  yr  oedd  yn  ddigon  trech  na'r  Philistiaid 
a'u  duw  Dagon.  Pelly,  er  i'r  gelynion  ladd  y  ddau  dyst  ni  byddant 
ddim  nes  at  oruchafìaeth  oblegid  mae  arch  Duw  yn  aros  i  ymladd 
â  hwy,  a  phan  ddelo  hono  i'r  golwg  syrthia  ei  holl  elynion. 

GWEESI. 

1.  Prif  ofal  Iesu  Grist  yw  daioni  ei  saint.  Wedi  iddo  dderbyn 
yr  Tsbryd  Glan,  ni  orphwysodd  nes  ei  roddi  i'w  saint  i  berffeithio 
eu  gweddiau.  Dywed  Paul  ei  fod  ef  yn  byw  i  eiriol  drostynt  hwy. 
Y  fath  gysur  i  ni  nad  ydym  wedi  ein  gadael  i  ni  ein  hunain  yn  nyg- 
iad  cynllun  yr  iechydwriaeth  i  ddylanwadu  ar  y  byd.  Buasai  yn 
anrhydedd  tragy wyddol  i  Dduw  ddwyn  oddiamgylch  drefn  yr  iech- 
ydwriaeth  a  gadael  rhwng  y  byd  a  hi.  Ond  y  mae  efe  yn  gwneud 
mwy, — mae  yn  anfon  ei  ysbryd  i  argyhoeddi  y  byd  o  bechod,  a 
pherswadio  dynion  i  gredu  yr  efengyl ;  ac  nid  y w  yn  eu  gadael  ar 
ol  hyny,  ond  y  mae  yr  ysbryd  yn  cynorthwyo  ein  gwendid,  gan  ei 
fod  yn  ol  ewyllys  Duw  yn  erfyn  dros  y  saint, 

2.  Mae  yr  hyn  sydd  yn  fendith  i'r  saint  yn  felldith  i'r  annuwiol- 
ion.  Tra  yr  oedd  yr  angel  yn  aberthu  arogldarth  gyda  gweddiau 
y  saint,  yr  oedd  bendithion  yn  disgyn  o'r  nef  mewn  atebiad  ;  ond 
pan  fwriodd  y  thuser  i'r  ddaiar,  bu  lleisiau,  a  tharanau,  a  mellt,  a 
daiargryn.  Dyma  hanes  dylanwad  efengylynmhob  oes.  Pahel- 
áethaf  byddo  dylanwad  yr  Ysbryd  Glân  ar  yr  eglwys,  cyflymaf  oll 
yw  ei  chynydd,  a  gorau  oll  yw  yr  olwg  arni.  Ond  ar  yr  un  pryd 
mae  dynion  annuwiol  yn  caledu,  ac  yn  cynddeiriogi  yn  erbyn  cref- 
ydd  yn  fwy  yr  amser  hyny  nag  un  adeg  arall.  Mae  yr  un  peth 
mewn  crefydd  ag  a  welwn  mewn  natur.  Mae  cawodydd  y  gwan- 
wyn  yn  fendithiol  iawn  i  bob  llysiau  a  choedydd  byw,  ondymaent 
yn  crino  y  pren  marw  yn  gyflym  iawn.  Mae  awelon  Ebrill  a  Mai 
yn  adfywiol  iawn  i'r  dyn  iach,  ond  yn  aml  iawn  yn  angeuol  i'r  rhai 
sydd  yn  y  daríodedigaeth. 

3.  Mae  dinystr  y  frurf  waethaf  o  lywodraeth  yn  gosb  drom  iawn 
ftr  ddynion.     Yr  oedd  ymerodraeth  Ehufain  wedi  myned  yn  ddrwg 


94  x  DADGÜDDIiiD,    3S. 

iawn  yn  ei  haniser  diweddaf.  Ychydig  o  ddyogelwch  oedd  i  fyw- 
ydau  a  meddianau.  Ond  pan  rwygwyd  yrymerodraeth  yn  ddarnau 
gan  ddadleuon  crefyddol,  a'r  ymladdfeydd  yn  enw  crefydd,  aeth 
pethau  yn  waeth  o  lawer.  Ymwthiodd  lluoedd  barbaraidd  imewn, 
gan  ladd  a  llosgi,  a  dyfetha  pob  peth  o'u  blaen  ;  ataliwyd  pob  math 
o  fasnach,  ysgubwyd  ymaith  bob  math  o  olion  gwareiddiad,  a  thafl- 
wyd  atalfa  neillduol  ar  fTordd  cynydd  moesol  a  chrefyddol  y  byd. 
Dengys  hyn  fod  o  bwys  i  ni  weddio  dros  freninoedd  a  phawb  sydd 
mewn  awdurdod,  fel  y  gallom  fyw  yn  llonydd  ac  heddychol. 

4.  Fod  y  ddaiar  yn  aml  iawn  yn  tynu  ati  ei  hun  rai  a  ymddang- 
osent  yn  nefol  iawn.  Aeth  rhai  yn  ddaiarol  trwy  eu  hawydd  am 
esbonio  mewn  modd  dynol  yr  holl  ddirgeledigaethau  a  berthynent 
i  Dduw,  megis  Arius  ac  ereill ;  tra  yr  aeth  ereill  yn  ddaiarol  trwy 
ôu  hawydd  am  gyrhaedd  rhyw  sefyllfa  anrhydeddus  yn  y  byd,  a 
chael  eu  cyfrif  yn  mhlith  penaethiaid  y  bobl.  Felhyn  y  dygwydd- 
odd  i  Babau  Ehufain.  Pa  dderchafìad  bynag  all  dyn  crefyddol 
gael  yn  y  byd  hwn,  syrthio  y  mae  yn  ngolwg  Duw,  oddigerth  ei  fod 
yn  cynyddu  yn  ngras  a  gwybodaeth  ein  Harglwydd  Iesu  Grist. 

5.  Nid  yw  Duw  byth  mewn  diffyg  am  ofTerynau  i  gosbi  ei  elyn- 
ion.  Gall  godi  neu  oddeT  i  locustiaid  yn  lluoedd  dirifedi  gyfodi  o'r 
pwll  diwaelod  i  boeui  dynion,  ac  hefyd  mae  ganddo  fìloedd  ar  fìl- 
oedd  o  feirch  a  marchogion  wedi  eu  parotoi,  a  deuant  allan  y  dydd 
a'r  awr  y  myn  efe.  Mae  yn  syndod  na  ddysgai  dynion,  bellach, 
mai  ofer  yw  ymladd  yn  erbyn  Duw. 

6.  Na  fedr  neb  wneud  dim  yn  erbyn  Sion,  heb  ganiatad  Düw. 
Bu  y  pedwar  angel  yn  rhwy7m  yn  yr  afon  Euphrates  am  flynyddau 
lawer.  Yr  oeddynt  wedi  casglu  yn  nghyd  eu  byddinoedd  gyda'r 
bwriad  i  ddarostwng  yr  holl  fyd ;  er  hyny,  ataliwyd  hwy  gan  yr 
ymerodraeth  ddwyreiniol  yn  hir,  wedi  i'r  ymerodraeth  orllewinol 
roddi  fîordd  o  flaen  barbariaid  cymydogol.  Ond  c}m  gynted  ag  y 
rhoddwyd  gollyngdod,  dyma  ganlynwyr  y  gau-brofîwyd  fel  diluw 
tanllyd  dros  holl  Asia,  ac  yn  gwthio  yn  mlaen  eu  buddugoliaethau 
nes  gwneud  Caercystenyn  yn  eisteddle  eu  hymerodraeth.  Mae  yn 
gysur  mawr  i  ni  na  fedr  neb  wneud  dim  heb  ganiatad  yr  Hwn  sydd 
yn  llywodraethu  ar  bawb,  a  chalonau  breninoedd  yn  ei  law.  Mae 
yn  cadw  cyfrif  o  bob  symudiad.  Ni  allai  y  meirch  symud  cyn  y 
dydd  a'r  awr  benodedig,  ac  ni  allai  y  locustiaid  flino  neb  yn  fwy 
na  phum  mis. 

7.  Mae  gwahanol  amgylchiadau  yn  tueddu  i  ddwyn  yr  eglwys  yn 
isel  iawn,  ond  nid  ei  llwyr  ddifodi.  Nis  gall  amgylchiadau  effeithio 
dim  ar  grefydd  ^mddi  ei  hun  fel  ogwyddor,  ond  gall  amgylchiadau 
effeithio  yn  fa^T:  ar  yr  eglwys.  Mae  chwildröadau  gwladol,  cyn- 
henau,  ymbleidiau,  cyfeiliornridau,  a  uydoldeb,  yn  difa  nerth  yr 
eglwys.  Felly  yr  oedd  yn  nyddiau  Elias,  ac  felly  yr  oedd  yn  y 
weledigaeth  i  Ioan ;  yr  oedd  wedi  mynecl  mor  falch  fel  na  fedrai  ei 
gweled  nes  iddo  gael  y  llyfr  bychan  i  oleuo  ei  lygaid.  Ac  erbyn 
iddo  ei  gweled  nid  èedd  ond  megis  dau.     Rhyw  ychydig  yn  y  deml. 


T  WEAIG,  àfB  DDHAIO.  95 

Er  hyny  bu  fyw,  a  llwyddodd.  Ni  adawodd  Duw  erioed  mo  hono 
ei  hun  yn  ddidyst  yn  y  byd :  ni  allodd  y  gelyn  erioed  lwyr  ddifodi 
yr  eglwys.  Nidyw  eu  llwyddiant  yniddangosiadol  mwyaf,  ond  dros 
dymor  byr  iawn.  Mae  yr  eglwys  yn  fuan  yn  adfywio,  ac  yn  dyfod 
yn  gryfach  nag  erioed.  Dyma  fel  yr  oedd  cyn  amser  Luther,  pob 
peth  wedi  marw — ty wyllwch  yn  gorchuddio  y  ddaiar — y  pab  yn  Ue 
Crist,  ac  yn  lladd  y  saint.  Ond  o  ddyddiau  Luther  yn  mlaen  ym- 
adfywiodd,  a  daoth  yn  fwy  nag  erioecì. 

PENNOD    XII. 

T     W  K  A  I  G  ,      A  '  lt      DBBÀIO. 

ARHYFEDDOD  mawr  a  welwyd  yny  nef ;  gwraig  wedi  ei  gwisgo   á'r  haul,  a'r 
lleuad  dan  ei  thraed,  ac  ar  ei  phen  goron  o  ddeuddeg  seren  : 

2  A  hì  yn  feichiog,  a  lofodd,  gan  fod  mewn  gwewj'r,  a  gofid  i  esgor. 

3  A  gwelwyd  rhyfeddod  arall  yn  y  nef ;  ac  wele  cldraig  goch  faWr,  â  saith  ben  iddi,. 
a  deg  eorn  ;  ac  ar  ei  phenau  saith  goron. 

4  A'i  chynfifon  hi  a  dynodd  draian  ser  y  nof,  ac  a'u  bwriodd  hwynt  i'r  ddaiar.  A'r 
ddraig  a  safodd  ger  bron  y  wraig  yr  hon  ydoedd  yn  barod  i  esgor,  i  ddifa  ei  phlentyn 
hi,  pan  esgorai  hi  arno 

5  A  hi  a  esgorodd  ar  íab  gwrryw,  yr  hwn  oedd  i  fugeilio  yr  holl  gcnedloedd  â  gwíal- 
en  haiarn  :  a'i  phientyn  hi  a  gymerwyd  i  fyny  at  Dduw,  ac  at  ei  orseddfainc  ef. 

6  A'r  wraig  a  ffôdd  i'r  diffeithwch,  lle  mae  ganddi  le  wedi  ei  barotoi  gafti  Dduw,  fel 
y  porthent  hi  yno  fil  a  deucant  a  thriugain  o  ddyddiau. 

7  A  bu  rhy?el  yn  y  nef ;  Michael  a'i  angelion  a  ryfclasant  yn  erbyn  j  dáraig,  a'r 
ddraig  a  ryfelodd  a'i  hangelion  hithau. 

8  Ac  ni  orfuant ;  a'u  lle  hwynt  ni's  cafwyd  mwyach  yn  y  nef. 

9  A  bwriwyd  allan  y  ddraig  fawr,  yr  hen  sarff,  yr  hon  a  elwir  Diafol  a  Satan,  yr  hwn 
sydd  yn  twyllo  yr  holl  fyd  :  efe  a  fwriwyd  allan  i'r  ddaiar,  a'i  angelion  a  fwriwyd  all- 
an  gyd  ag  of. 

10  Ac  mi  a  glywais  lef  uchel  yn  dywedyd  yn  y  nef,  Yr  awr  hon  y  daeth  iechydwr- 
iaeth,  a  nerth,  a  theymas  ein  Duw  ni,  a  gallu  ei  Grist  ef :  canys  cyhuddwr  ein  brodyr 
ni  a  fwriwyd  i'r  llawr,  yr  hwn  oedd  yn  eu  cyhuddo  hwy  ger  bron  ein  Duw  ni  ddydd  a  nos. 

11  A  hwy  a'i  gorchfygasant  ef  tiwy  waed  yr  Oen,  a  thrwy  air  eu  tystiolaeth  hwynt ; 
ac  ni  charasant  eu  heinioes  hyd  angau. 

12  0  herwydd  hyn  Uawenhewch,  y  nefoedd,a'r  rhai  ydych  yn  trigo  ynddynt.  Gwae 
y  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaiar,  a'r  môr :  canys  diafol  a  ddisgynodd  atoch  chwi,  a 
chanddo  lid  mawr,  o  herwydd  ei  fod  yn  gwybod  nad  oes  iddo  ond  ychydig  amser. 

13  A  phan  wolodd  y  ddraig  ei  bwrw  i'r  ddaiar,  hi  a  erlidiodd  y  wraig  a  esgorasaiar 
y  mab. 

14  A  rhoddwyd  i'r  wraig  ddwy  o  adenydd  eryr  mawr,  felyr  ehedaihii'r  diffeithwch, 
i'w  Ue  ei  hun  :  lle  yr  ydys  yn  ei  maethu  hi  yno  dros  amser,  ac  amseroedd,  a  haner  am- 
ser,  oddi  wrth  wyneb  y  sarff. 

15  A'r  sarff  a  fwriodd  allan  o'i  safn,  ar  ol  y  wraig,  ddwfr  megis  afon,  fel  y  gwnai  ei 
dwyn  hi  ymaith  gyd  â'r  afon. 

16  A'r  ddaiar  a  gynorthwyodd  y  wraig ;  a'r  ddaiar  a  agorodd  ei  genau,  ac  a  lync- 
odd  yr  afon,  yr  hon  a  fwriodd  y  ddraig  allan  o'i  safn. 

17  A  llidiodd  y  ddraig  wrth  y  wraig,  ac  a  aeth  i  wneuthur  rhyfel  á'r  lleiil  o'i  had  hi, 
y  rhai  sydd  yn  cadw  gorchymynion  Duw,  ac  sydd  â  thystiolaeth  Iesu  Grist  ganddynt. 

Mae  amseriad  ac  amcan  y  weledigaeth  yma  wedi  bod  yn  gryn 
destyn  dadl.  Tybia  Bengel  ac  amryw  ereill  fod  y  weledigaeth  yma 
yn  dylyn  y  gweledigaethau  blaenorol,  tra  mae  ereill  gyda  mwy  o 
reswm,  feddyliwyf,  yn  golygu  fod  Ioan  yn  myned  yn  ol  i'r  dechreu 
er  cael  cyfle  i  ailadrodd  y  pethau  oeddynt  wedi  eu  dwyn  dan  sylw 
yn  fyr  o'r  blaen.     Sylwa  Hengstenberg  yn  dra  phriodol  fod  cyfres 


96  DADGITDDIAD,    XII. 

newydd  o  weledigaethau  yn  dechreu  yn  yr  wythfed  bennod,  a  bod 
cyfres  arall  yn  dechreu  yn  y  bennod  hon  gydag  amcan  yn  benaf  o 
ddesgrifio  codiad  a  chynydd  prif  elynion  crefydd  yn  y  byd.  Ac  er 
cael  y  maes  yn  glir  mae  yn  myned  yn  ol  at  adeg  hanesyddol,  ac 
yn  adrodd  hanes  Crist  yma  yn  y  byd  trwy  gydmariaethau  wedi  eu 
tynu  oddiwrth  hanes  pìant  Israelyn  yr  Aifft,  yn  cael  eu  gorthrymu 
gan  Pharao,  y  ddraig  fawr,  yn  y  môr,  yr  hwn  a  geisiai  ladd  holl 
blant  gwrryw  Israel,  ac  wedi  hyny  yn  ffoi  i'r  anialwch  o  afael  eu 
gelyn  ar  eu  fTordd  tua'u  hetifeddiaeth. 

Gwraig. — Arferir  y  gair  gwraig  i  ddynodi  dinas,  teyrnas,  neu 
genedl.  Dywedir  merch  Tyrus,  Babilon,  Jerusalem,  a'r  forwyn 
Israel.  Gelwid  Jerusalem  ac  Israel  pan  yn  bur  yn  ddyweddiedig 
yr  Arglwydd  ;  ond  pan  yn  ddrygionus  gelwir  hi  yr  odinebwraig  a'r 
butain.  Darfu  i  genedloedd  y  gorllewin  fenthyca  y  dull  dwyrein- 
iol  hwn.  Grosodid  Rhufain  ar  y  bathodau  fel  gwraig.  Mae  Pryd- 
ain  hefyd  yn  cael  ei  darlunio  trwy  yr  un  gydmariaeth.  Mae  yn 
mhlith  bathodau  Phufain  un  a  llun  Yespasian  ar  un  tu  a  llun  caeth- 
es  mewn  agwedd  alarus  yr  ochr  arall,  ac  o  dan  y  llun  mae  yr  ar- 
graff  Judea.  Yn  Gralar.  1  :  1 — 4,  a  Salm  137  cawn  ferch  Babilon, 
a  merch  gaeth  Jerusalem  yn  cael  eu  cydmaru.  Wrth  y  wraig  yma 
yr  wyf  yn  deall  yr  eglwys  yr  hon  a  osodir  allan  fel  o  darddiad  nef- 
ol ;  dangosir  hi  îel  yr  oedd  yn  cael  ei  gwneud  i  fyny  o'r  ychydig 
ddynion  duwiol  oeddyiytyn  byw  oddeutu  amser  Crist.  Khaid,medd 
Stuart,  mai  yr  eglwys/a  olygir  yma  ;  nid  yr  eglwys  luddewig  ond 
pobl  Dduw.  O'r  eglwys  yr  hanoddCrist  yn  olycnawd.  Nis  gall- 
ai  hanu  o'r  eglwys  gristionogol  fel  y  cyfryw,  canys  ar  ol  ei  enedig- 
aeth  ef  y  cafodd  hono  ei  bodolaeth,  ond  o  í ynwes  pobl  Dduw.  Mae 
dwy  eglwys  yn  y  byd  jn  mhob  oes,  ac  felly  yr  oedd  y  pryd  hwnw. 
Yr  oedd  yr  eglwys  Iuddewig  yn  galw  ei  hun  yn  eglwys  Dduw,  ond 
yr  oedd  wedi  ei  adael  fel  nad  oedd  inewn  gwirionedd  un  berthynas 
rhyngddo  a  hi.  Er  hyny  yr  oedd  gwir  Israel  y  pryd  hwnw.  Yr 
oedd  gan  Dduw  eglwys  adnabyddus  iddo  ei  hun ;  er  nad  oeddynt 
yn  r.no  fel  corff  ar  wahan  yr  oeddynt  yn  byw  mewn  agosrwydd 
neillduol  at  Dduw  fel  Simeon,  Anna,  Zacharias  a'i  wraig  Elizabeth, 
Joseph  a  Mair,  &c.  Sylwa  Vitringa  fod  yr  eglwys  yma  yn  y  nef- 
oedd  oblegid  ei  chysylltiad  â  chrefydd  yr  hon  sydd  a'i  gwrthddrych 
yn  y  nefoedd,  ac  yn  neillduol  oblegid  fod  eglwys  y  Testament  New- 
ydd  trwy  ei  chysylltiad  â  Christ  wedi  enill  iddi  ei  hun  le  yn  y  nef- 
oedd.  Dywed  Bengel:  Bu  y  wraig  ei  hun,  yr  eglwys,  yn  flaenorol 
i  hyn  yn  mhob  cyflwr  ar  y  ddaiar,  ond  oblegid  ei  hurddas  a^r  berth- 
ynas  sydd  rhyngddi  â  Christ  y  mae  yn  y  nefoedd.  Dywed  Heng- 
stenberg  mai  yr  oll  a  olygir  yma  yw  y  safle  ar  ba  un  yr  oedd  y 
profTwyd  yn  gweled  pobpeth  yn  myned  yn  mlaen,  a  bod  yn  yr  ys- 
bryd,  ac  yn  y  nefoedd  yr  un  peth.  Mae  Hengstenberg  yn  bur  bri- 
odol  yn  dadleu  yn  eglur  tyb  Vitringa  a  Bengel,  mai  yr  eglwys  grist- 
ionogol  a  olygir,  oblegid  mai  nid  ynddi  hi  y  ganwyd  Crist,  ond  ni 
ymddengys  fel  yn  ghr  ar  y  pwnc  mai  yr  eglwys  ysbrydol  a  olygir, 


y  wiìàig  a'r  ddraig.  97 

fel  y  bodolai  yn  mynwes  yr  eglwys  Iuddewig  pan  oedd  hono  wedi 
peidio  bod  yn  eglwys  Duw. 

Wecli  eì  gwisgo  aW  haul. — Wrth  yr  haul  yn  y  Dadguddiad,  fedd- 
yliwyf,  y  golygir  crofydd  ysbrydol.  Felly  addurn  neillduol  yr  eg . 
lwys  o  ba  un  yr  lianodd  Crist  ydoedd  ysbrydolswydd  crefydd.  Yr 
oedd  y  lleuad,  neu  y  seremoniau  Iuddowig,  dan  ei  thraed.  Bu  ad- 
eg  pan  oedd  yn  anrhydedd  i'r  eglwys  dalu  sylw  neillduol  i'r  sere- 
moniau  a'r  aberthau,  ond  yr  ood  adeg  y  rheiny  drosodd ;  yr  oedd- 
ynt  wedi  myned  yn  oer  a  marwaidd.  Groleuni  benthyciol  oedd  yr 
eiddynt  hwy  ar  y  gorau — dysgu  trwy  arwyddion  a  chydmariaethau 
yr  oedd  crefydd  yr  Iuddew.  Cysgod  daionus  pethau  i  ddyfod,  ac 
nid  gwir  ddelw  y  pethau.  Ond  yn  awr  yr  oedd  sylwedd  yr  holl 
gysgodau  yn  nesu,  a  haul  y  cyfìawnder  yn  dechreu  llewyrchu  ar  y 
rhai  oedd  yn  ofni  yr  Arglwydd.  Yr  oedd  Duw  yn  ymweled  a'i 
bobl  o'r  uchelder.  0  hyn  allan  yr  oedd  dynion  i  grefyddaheb  y  se- 
remoniau  a'r  cysgodau  oeddynt  wedi  bod  o  wasanaeth  mawr  i'r 
tadau.  Dy  wedir  yma  fod  yr  eglwys  nid  yn  unig  uwchlaw  y  ddaiar 
ond  hefyd  fod  ei  safle  yn  y  nefoedd,  y  lleuad  danei  thraed. 

Ar  ei  phen  goron  o  ddeuddeg  seren. — Yr  ydym  wedi  cyfarfod  a'r  ser 
amryw  weithiau  o'r  blaen,  a  chael  hysbysrwydd  mai  gweinidogion 
yr  eglwys  a  olygir,  ond  yn  pen.  4  cawsom  rif  y  weinidogaeth  yn 
bedwar  ar  hugain,  ac  yn  pen.  21  cawn  fod  y  pedwar  ar  hugain  yn 
cael  eu  gwneud  i  fyny  o  ddeuddeg  patriarch  yr  Hebreaid  a  deu- 
ddeg  apostol  yr  Oen.  Y  cwestiwn  gan  hyny  yn  bresenol  yw :  Pa 
un  o'r  ddau  ddeuddeg  a  olygir  yma?  Gan  fy  mod  eisoes  wedi 
dangos  mai  yr  eglwys  ysbrydol,  fel  y  perthynai  i'r  eglwys  Iuddew- 
ig  a  olygir  wrth  y  wraig,  y  maeyncanlynynnaturiol  mai  deuddeg 
patriarch  yr  eglwys  Iuddewig  a  olygir  wrth  y  deuddeg  seren  oedd- 
ynt  yn  coroni  y  wraig.  Nid  annhebyg  fod  hyn  yn  cael  ei  ddweud 
er  ein  dysgu  mai  am  yr  eglwys  cyn  Crist  y  siaredir,  a  dysgwylid  i 
ni  ddeall  fod  y  deuddeg  apostol  wedi  eu  gadael  allan  oherwydd  nad 
oeddynt  yn  bodoli  yn  y  tymor  a  nodir  yma.  Ond  pan  oedd  Crist  wedi 
marw,  ac  addasu  ei  hun  i  gymeryd  y  llyfr  seliedig  i'w  agor,yr  oedd  y 
deuddeg  apostol  wedi  eu  hychwanegu  at  y  deuddeg  patriarch ;  am 
hyny  dy wedir  fod  o  gwmpas  yr  eglwys  bedwar  henuriad  ar  hugain, 

A  lii  ynfeichiog  a  lefodd. — Er  mor  bur  ac  ardderchog  yr  oedd  yr 
eglwys  yn  ymddangos  yn  yr  oes  batriarchaidd  a'r  broffwydoliaeth- 
ol,  nid  oedd  yn  gyflawn  nes  geni  yr  had,  addawedig  i'r  wraig  yn 
Eden,  i  ysigo  siol  y  sarfî.  Yrr  oedd  teimlad  yr  eglwys  a'i  dysgwyl- 
iad  am  enedigaeth  yr  had  hwnw  wedi  myned  yn  ddifrifol  iarwn  yr 
amser  yma.  Nid  oedd  llawer  o  ddynion  yn  cymeryd  sylw  o'r  am- 
gylchiad,  ond  yr  oedd  rhyw  ychydig,  fel  Simeon  ac  Anna,  yn  dys- 
gwyl  yn  bryderus  am  ddyddanweh  yr  Israel.  Yr  oedd  y  pryder 
wedi  dyfod  mor  fawr  fel  nad  oedd  Anna  yn  gadael  y  deml  ddydd 
na  nos  rhag  i'r  Siloh  ddyf od  a  hithau  heb  fod  yn  bresenol  i'w  roes- 
awu.  Yr  oedd  Simeon  hefyd,  yn  ei  henaint,  wedi  cael  sicrwydd 
na  byddai  farw  nes  gweled  Crist. 


98  DA.DGT7DDIAJ),    XIX. 

Arwydd  arall  yn  y  nef. — Eel  yr  oedd  eglwys  Duw  wedi  cael  eí  gos 
od  allan  trwy  gydmariaethau,  felly  yr  oedd  yn  naturiol  gosod  allan 
ei  gelynion.  Y  gydmariaeth  yma  yw  draig  goch  fawr,  yr  un  hen 
elyn  ag  oedd  yn  gwrthwynebu  y  teulu  dynol  ar  y  cyntaf — yr  hen 
SarfT,  yr  hwn  yw  diafol  a  Satan.  Tybiwyf  mai  yr  hyn  a  osodir  all- 
an  yma  yw  rhyw  gymdeithas  o  bobl  wedi  eu  lefeinio  yn  drwyadl 
ig  ysbryd  y  diafol.  Nid  annhebyg  fod  yr  ymerodraeth  Eufeinig 
yn  dechreu  dyfod  i'r  golwg  yr  adeg  yma,  gan  y  dynodir  y  bwystfil 
fel  yn  meddu  yr  un  rhif  o  benau  a  chyrn  ag  a  ddywedir  fod  gan  y 
ddraig  Eelly  mae  yn  dra  thebyg  mai  y  diafol,  fel  yr  oedd  wedi 
meddianu  y  gallu  Ehufeinig,  neu  ymwisgo  yn  ymerodraeth  Rhuf- 
ain  a  olygir.  Ond  ar  y  ddaiar  yn  unig  yr  oedd  ymerodr&eth  Ehuf- 
ain,  eithr  yr  oedd  y  ddraig  yn  y  nefoedd.  Arwydda  hyn,  feddyl- 
iwn,  ei  bod  yn  drygu  yr  eglwys  trwy  ryw  gymdeithas  a  ystyrid  fel 
yn  y  nefoedd.  Y  cyfundeb  hwnw  oedd  yr  eglwys  Iuddewig — trwy 
hono  yr  oedd  y  diafol  a'r  gallu  Bhufeinig  ar  y  cyntaf  yn  niweidio 
yr  eglwys.  Proffesai  yr  Iuddewon  mai  hwy  oedd  yn  rîurfio  teyrn- 
as  nefoedd,  pan  nad  oeddynt  mewn  gwirionedd  yn  perthyn  i  Dduw 
o  gwbl. 

Ä!r  ddraig  a  safodd  ger  bron  y  wraig. — Dynoda  hyn  yn  aml  gynyg- 
iadau  a  wnaed  gan  yr  eglwys  Iuddewig  i  ladd  Crist  pan  oedd  ar  y 
ddaiar,  oblegid  credwyf  fod  y  cyfhod  hwn  yn  cymeryd  i  mewn  yr 
holl  amser  y  bu  Crist  ar  y  ddaiar,  ac  nid  adeg  ei  enedigaeth  yn  un- 
ig.  Mae  yn  bur  deilwng  o'n  sylw  mai  brenin  dyeithr  i'r  Iuddew- 
on  oedd  Herod,  ac  mai  yn  awdurdod  Bhufain  yr  oedd  yn  teyrnasu. 
Dengys  hyn  y  priodoldeb  o  ddweud  fod  y  ddraig  ger  bron  y  wraig 
yn  y  nefoedd,  oblegid  yr  oedd  Herod  yn  aelod  o'r  eglwys  Iuddewig, 
ac  yn  gweithio  drwyddi.  Er  holl  ymdrechion  y  ddraig  a'i  swydd- 
ogion  diangodd  y  bachgen  o'u  gafael.  Wedi  i'r  Iesu  orphen  ei 
waith  ar  y  ddaiar,  efe  a  gymerwyd  i  fyny  i'r  nef  yn  mhell  o  afael 
ei  elynion.  Gan  mai  yn  y  nef  y  ganwyd  ef,  rhaid  fod  y  nef  y  cy- 
merwyd  ef  iddi  yn  wahanol,  yr  hyn  sydd  yn  cadarnhau  y  golygiad 
mai  safle  ysbrydol  yr  eglwys  a  olygir  wrth  y  nef  yn  mha  un  yr  oedd 
yr  olygfa.  Wedi  esgyniad  Crist  cynhyrfodd  y  diafol  yr  Iuddewon 
yn  mhob  man  i  eriid  yr  eglwys  oedd  wedi  ymwasgaru  o  Jerusalem. 
Mae  yn  deilwng  o  sylw  nad  oedd  neb  o'r  saint  yn  cael  eu  herlid  cy- 
hyd  ag  y  bu  Crist  ar  y  ddaiar.  Yr  oedd  gan  y  diafol  a'i  weision 
ddigon  o  waith  wrtho  ef  yn  y  byd,  ond  wedi  iddo  ef  esgyn  aeth  y 
diafol  i  erlfd  yr  eglws>  Erlid  yn  Derbe,  yn  Iconium,  yn  Lystra,  ac 
yn  Jerusalem;  a'r  Iuddewon  oeddynt  yn  erlid  yn  mhob  man. 

AW  wraig  a  ffodd  ft  diffaetìiwch. — Mae  difîaethwch  yn  yr  ysgryth- 
yrau  yn  golygu  lle  prin  o  gynaHaeth,  lle  mae  yn  angenrheidiol  cael 
ymborth  mewn  modd  gwyrthiol  er  sicrhau  cynaliaeth,  ond  lle  mae 
y  cymorth  gwyrthiol  yma,  yn  nghyd  a'r  gwersi  a  geii*  inewn  lle  an- 
ial  a  pheryglus  yn  cynyrchu  fîrwythau  ardderchog  mewn  cynydd 
crefyddol.  Trigodd  crefydd  mewn  pebyll  yn  yr  anialwch  gydag  Is- 
rael  am  ddeugain  mlynedd,  yn  cael  eu  cynaliaeth  mewn  modd 


Y  WRÀIG,  à'b,  DDEÀIG.  99 

gwyrthiol.  Ffodd  hefyd  i'r  anialwch  gyda'r  proífwyd  Elias,  lle  y 
cafodd  gynaliaeth  wyrthiol  am  dair  blynedd  a  haner.  Felly  hefyd 
yr  eglwys  gristionogol  ar  ol  esgyniad  Crist  i'r  nefoedd,  a  ffodd  i  fan- 
au  anghysbell  o  wydd  y  diafol  a'i  weision,  lle  yr  oedd  darpariaeth 
rasol  ar  ei  chyfer  dros  amser  penodedig  o  fil,  dau  cant  a  thriugain 
o  ddyddiau,  yr  un  hyd  a'r  ddau  fis  a  deugain,  a'r  amser,  amseroedd, 
a  haner  amser,  neu  dair  blynedd  a  haner.  Yr  un  hyd  yw  amser 
proffwydoliaeth  y  ddau  dyst  ag  amser  y  cenedloedd.  Cawn  chwilio 
eto  ai  yr  un  tymor  a  ddynodir,  neu  ynte  adegau  gwahanol,  ond  yr 
un  hyd.  Gan  nad  wyf  yn  golygu  fod  y  rhifedi  yma  wedi  eu  bwr- 
iadu  i'n  dysgu  pa  bryd  y  dybena  pabyddiaeth,  neu  y  dechreua  y 
milflwyddiant,  nid  yw  o  gymaint  pwys  am  eu  cyd-darawiad.  Yr 
oll  a  welaf  fì  yn  y  rhifedi  y w  sicrwydd  y  daw  ty wydd  garw  yr  eg- 
lwys  i  ben,  fel  y  daeth  tywydd  Moses  ac  Elias. 

A  phan  welodd  y  ddraig  &i  bwrw  hi  tr  ddaiar — Teimla  y  diafol  goll- 
ed  ddirfawr  ar  ol  y  fantais  oedd  ganddo  yn  nglýn  â'r  eglwys  Iudd- 
ewig,  am  hyny  ymgynddeiriogodd  ac  a  fwriodd  allan  o'i  safn  ddwfr 
megis  afon  er  dwyn  y  wraig  ymaith.  Cynhyrfodd  yr  Iuddewon  yn 
mhob  man  i  erlid  y  cristionogion.  Dyma  yr  hanes  yn  llyfr  yr  Act- 
au,  yr  Iuddewon  yn  mhob  man  oedd  yr  erlidwyr — yn  Derbe,Lystra, 
Iconium — ond  agorodd  y  ddaiar  ei  safn  ac  a  lyneodd  yr  afon.  Din- 
ystriodd  a  darostyngodd  Rhufain  yr  Iuddewon  mor  llwyr  fel  na 
fedrent  wneud  dim  niwed  i'r  cristionogion.  Heblaw  hyn  mae  llaw- 
er  o  engrheifftiau  o  ddynion  daiarol  yn  codi  i  amddiffyn  yr  eglwys 
ar  adegau  o  berygl  enbyd.  Ond  nid  oedd  gofìdiau  y  saint  ar  ben, 
oblegid  yr  oedd  y  ddraig  yn  fwy  llidiog  nag  erioed  wrth  had  y  wraig 
a  chafodd  allan  ddull  mwy  niweidiol  nag  o'r  blaen  i  fyned  yn  ei 
herbyn.  Daeth  i  gysylltiad  âg  ymerodraeth  Rhufain,  a  gwnaeth 
i'r  bwystfil  erlid  y  saint.  w 

Mae  cryn  anhawsdra  i  esbonio  y  rhan  hon  yn  eglur  a  chyson. 
Beth  a  olygir  wrth  y  nefoedd  ?  Pwy  yw  Michael  ?  A  pha  bryd  y 
eymerodd  y  cweryl  le  ?  ydynt  ofyniadau  ag  y  mae  gwahanol  ateb- 
ion  iddynt.  Myn  amry w  mai  nefoedd  y  gogoniant  a  olygir,  oblegid 
y  dywedir  fod  y  diafol  wedi  bod  unwaith  yn  y  nefoedd.  Ond  yr 
wyf  fì  eisoes  wedi  dangos  mai  wrth  y  nefoedd  y  deallwyf  yr  egltoys 
yn  ei  safle  ysbrydol,  ac  nid  wyf  yn  meddwl  fod  angen  chwilio  am 
nefoedd  arall  yma.  Yr  eglwys  Iuddewig  oedd  yr  unig  eglwys  & 
gydnabyddid  yn  y  byd  fel  eglwys  Duw,  hyd  nes  oedd  yr  eglwys 
gristionogol  wedi  ffurfìo  ei  hun,  ac  am  rai  blynyddau  bu  y  diafol  yn 
ymdrechu  cadw  yr  eglwys  Iuddewig  ar  y  blaen,  ac  yn  ei  defnyddio 
fel  cyfrwng  i  erlid  yr  eglwys  gristionogol,  neu  y  lleill  o  hâd  y  wraig. 
Credai  Saul  o  Tarsus,  a'r  lleill  o'r  Iuddewon,  mai  yr  eglwys  Iudd- 
ewig  oedd  y  wir  eglwys,  ac  nad  oedd  cristionogaeth  ond  heresi,  am 
hyny  erlidient  hi. 

Y  cwestiwn  nesaf  y w,  pwy  olygir  wrth  Michael.  Myn  amryw 
mai  angel  crëedig  a  olygir,  a'i  fod  wedi  ymladd  mewn  gwirionedd 
â'r  diafol  rywbryd  yn  myd  yr  ysbrydoedd.     Ond  ymddengys  i  mi 


100  DADGtJDDIÀD,    XII. 

fod  y  sylwadau  canlynol  o  eiddo  Hengstenberg  yn  profi  mai  Crist 
ei  hun  a  olygir.  Cyfarfyddwn  â  Michael  am  y  tro  cyntaf  yn  llyfr 
Daniel,  ac  am  hyny  yno  y  rhaid  i  ni  edrych  am  esboniad  ar  ei  natur 
— yr  oedd  ei  gorff  fel  maen  beryl,  a'i  wyneb  fel  gwelediad  mellten, 
a'i  lygaid  íel  lampau  tân,  a'i  freichiau  a'i  draed  fel  lliw  pres  gloyw, 
a  sain  ei  eiriau  fel  sain  tyrfa,  Dan.  10  :  5,  6.  Dywed  Ioan  yr  un 
peth  am  ymddangosiad  Crist  yn  Dat.  1 :  18 — 15  a  10  :  1.  Mae  y 
gwaith  o  orchfygu  Satan  a  briodolir  i  Michael  yma  yn  cael  ei  bri- 
odoli  i  Grist  yn  adn.  lleg,  ac  hefyd  yn  yr  efengylau.  Dywed  Vit- 
ringa  :  "  Pe  buasai  rhyw  angel  arall  yn  ymgymeryd  a'r  gorchwyl 
yma  ac  yn  llwyddo,  buasai  rhan  fawr  o'r  gogoniant  yn  cael  ei  gym- 
eryd  oddiwrth  Fab  Duw."  Ond  os  yr  un  yw  Michael  a  Christ  gell- 
ir  gofyn  paham  y  gelwir  ef  Michael  ac  nid  Crist  ?  Atebwn  fod  yr 
oruchafiaeth  a  nodir  yma  yn  effaith  gallu,  fel  y  cawn  weled  eto,  ac 
nid  effaith  dylanwad  moesol  neu  ysbrydol,  o'r  fath  ag  a  arferir  gan 
Grist  fel  cyfryngwr. 

Y  cwestiwn  nesaf  y w  :  Beth  oedd  natur  yr  ymrafael,  a  pha  bryd 
y  cymerodd  le  ?  Ymddengys  i  mi  mai  amcan  y  frwydr  oedd  bwrw 
y  diafol  i  lawr  o'r  safle  fanteisiol  oedd  ganddo  yn  yr  eglwys  Iudd- 
ewig  i  ddrygu  yr  eglwys.  Yr  oedd  ganddo  ddwy  fantais  cyhyd  ag 
y  parhaodd  yr  eglwys  Iuddewig  i  gael  ei  chydnabod  yn  eglwys 
Duw.  Yn  yr  oes  apostolaidd,  cyn  bod  pawb  wedi  gwybod  ei  bod 
wedi  ei  thori  allan  o  fod  yn  eglwys  Duw,  cawn  fod  lluaws  mawr  o 
gristionogion  heb  eu  llwyr  argyhoeddi  nad  oedd  yr  eglwys  luddew- 
ig  yn  wir  eglwys,  am  hyny  ymrwystrent  gyda'i  seremoniau,  ac  aw- 
yddent  barhŵu  mewn  rhyw  gysylltiad  â  hi,  ac  yr  oedd  llwyr  ymad- 
ael  â  hi  yn  gwneud  dolur  i'w  cydwybodau,  ac  yn  rhoddi  cyfle  i'r 
diafol  eu  blino  â'r  meddwl  eu  bod  yn  pechu  trwy  ymadael  a'r  wir 
eglwys.  Ond  pan  argyhoeddwyd  y  cristionogion  nad  oedd  yr  eg- 
lwys  Iuddewig  yn  eglwys  Duw,  collodd  y  diafol  y  fantais  oedd 
ganddo  yn  flaenorol  i  beri  i  lawer  brawd  gwan  ofhi  ei  fod  yn  wrth- 
giliwr  oddiwrth  y  wir  eglwys.  Hefyd,  tra  yr  oedd  pethau  yn  myn- 
ed  yn  mlaen  fel  arferol  yn  yr  eglwys  Iuddewig  yr  oedd  cryn  esgus 
dros  erlid  y  rhai  a  gyfrifìd  yn  euog  o  heresi,  ac  yr  oedd  y  llywod- 
raeth  Iudd^wig  yn  meddu  gallu  i  gario  allan  i  gryn  raddau  gyn- 
lluniau  erlidigaethus  yr  eglwys.  Tebyg  gan  hyny  mai  yr  oruchaf- 
iaeth  y  cyfeirir  ati  yma  yw  gwaith  y  Éhufeiniaid  yn  dinystrio  Jer- 
usalem,  ac  felly  yn  rhoddi  terfyn  ar  yr  eglwys  a'r  ffurflywodraeth 
Iuddewig  ;  trwy  yr  hyn  yr  argyhoeddwyd  y  cristionogion  am  wir 
natur  yr  eglwys  Iuddewig.  Nid  oedd  un  brofedigaeth  bellach  idd- 
ynt  aros  o'i  mewn  ;  gwelsant  gyflawniad  llythyrenol  o'r  hyn  oedd 
Crist  wedi  ragfynegu.  Hefyd,  darfu  y  gallu  erlidigaethus  oedd  y 
diafol  wedi  ddefnyddio  am  flynyddau  yn  erbyn  yr  eglwys.  Coll- 
wyd  y  safle  oedd  ef  wedi  gadw  am  amser  yn  y  nefoedd ;  o  hyny 
allan  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ymladd  ar  y  ddaiar  neu  trwy  gyfryng- 
au  daiarol.  Nid  oedd  eglwys  arall  i  gael  a  fedrai  honi  ei  bod  yn 
nefol  neu  o  darddiad  dwyfol.     Gorfu  ar  y  ddraig  foddloni  gwneud 


DESGRIFIÀD  0  ELYNTOX  YB,  EGLWYS.  101 


'  cyngrair  a'r  bwystfil,  neu  y  gallugwladol,hyd  nes  iddo  allu  llwyddo 
i  ddwyn  i  fyny  o'r  anialwch  wraig  a  gymerai  arni  mai  hi  oedd  yr 
un  oedd  wedi  ífoi  yno.  Ond  daiarol  oedd  hono  yn  yr  oll  o  honi. 
Addurniadau  daiarol  oedd  ei  holl  addurniadau,  a  daiarol  iawn  oedd 
ei  holl  weithredoodd.  Felly  ni  chafodd  y  diafol  saflo  nofol  byth 
wedi  iddo  golli  yr  oglwys  Iuddewig.  Yr  oedd  gan  yr  eglwys  Iudd- 
ewig  esgus  dros  dybied  ei  bod  yn  nefol,  oblegid  yr  oedd  wedi  ei 
sylfaenu  gan  Dduw  ei  hun.  Cawn  y  dybiaeth  o  hyn  yn  gryf  yn 
Nicodemus  pan  yn  siarad  â  Christ.  "  Pa  fodd  y  dichon  dyn  ei  eni 
ac  efe  yn  hen  ?"  Hyny  yw,  Pa  fodd  y  gallai  yr  Iuddewon  gael  eu 
geni  i  deyrnas  nefoedd  a  hwythau  ynddi  er  dyddiau  Abraham  ? 
Buasai  meddwl  am  y  fath  beth  mor  annaturiol  a  meddwl  am  i  ddyn 
fyned  i  groth  ei  fam  eilwaith,  a'i  eni.  Dywed  Paul  hefyd  mai  yr 
eglwys  Iuddewig  oedd  yr  olewydden  naturiol,  ond  fel  y  torwyd  hi 
ymaith  oblegid  anghrediniaeth,  ac  yr  impiwyd  i  mewn  y  cenedl- 
oddd,  yr  olewydden  wyllt,  yn  ei  lle.  Ymddengys  i  mi  fod  o  bwys 
i  ni  sylwi  ar  hyn  er  deall  y  profîwydoliaethau  am  yr  Iuddewon. 
Peidiodd  yr  Iuddewon  a  bod  yn  bobl  Duw  pan  groeshoeliasant  y 
Gwaredwr,  ac  felly  peidiasant  a  bod  yn  wrthddrychau  proffwydol- 
iaeth  hyd  yr  adeg  pan  fyddo  iddynt  gredu  yn  Nghrist,  a  chael  eu 
himpio  yn  ol  i  w  holewydden  eu  hun.  Nis  gallaf  fì  weled  un  rhag- 
fynegiad  am  yr  Iuddewon  anghrediniol  wedi  dinystr  Jerusalem. 

PENNOD   XIII. 

LESÖRIFUD     0     ELYIíION     Y  It     EGLWYS. 

AC  mi  a  sefais  ar  dywod  y  môr ;  ac  a  welais  fwystfil  yn  codi  o'r  môr,  a  chanddo  saith 
ben,  a  deg  corn  ;  ac  ar  ei  gyrn  ddeg  coron,  ao  ar  ei  benau  enw  cabledd. 

2  A'r  bwystfil  a  welais  i  oedd  debyg  i  lewpard,  a'i  draed  fel  traed  arth,  a'i  safn  fel 
safn  llew:  a'r  ddraig  a  roddodd  iddo  ef  ei  gallu,  a'i  gorseddfainc,  ac   awdurdod  mawr. 

3  Ac  mi  a  welais  un  o'i  benau  ef  megis  wedi  ei  ladd  yn  farw  ;  a'i  friw  marwol  ef  a 
iachawyd  :  a'r  holl  ddaiar  a  ryfeddodd  ar  ol  y  bwystfil. 

4  A  hwy  a  addolasant  y  ddraig  yr  hon  a  roes  aüu  i'r  bwystfil :  ac  a  addolasant  y 
bwystfil,  gan  ddywedyd,  Pwy  sydd  debyg  i'r  bwystfil?  pwy  a  ddichon  ryfela  ag  ef  ? 

5  A  rhoddwyd  iddo  ef  enau  yn  llafaru  pethau  mawrion,  a  chabledd ;  a  rhoddwyd 
iddo  awdurdod  i  weithio  ddau  fis  a  deugain. 

6  Ac  efe  a  agorodd  ei  enau  mewn  cabledd  yn  erbyn  Duw,  i  gablu  ei  enw  ef,  a'i  dab- 
ernacl,  a'r  rhai  sy  yn  trigo  yn  y  nef. 

7  A  rhoddwyd  iddo  wneuthur  rhyfel  â'r  saint,  a'u  gorchfygu  hwynt :  a  rhoddwyd  iddo 
awdurdod  ar  bob  llwyth,  ac  iaith,  a  chenedl. 

8  A  holl  drigolion  y  ddaiar  a'i  haddolant  ef,  y  rhai  nid  yw  eu  henwau  yn  ysgrifened- 
ig  yn  llyfr  bywyd  yr  Oen  yr  hwn  a  laddwyd  er  dechreuad  y  byd. 

9  Od  oes  gaa  neb  glust,  gwrandawed. 

10  Os  yw  neb  yn  tywys  i  gaethiwed,  efe  a  â  i  gaethiwed.  Os  yw  neb  yn  lladd  â 
chleddyf,  rhaid  yw  ei  ladd  yntau  â  ehleddyf.     Dyma  amynedd  a  ffydd  y  saint. 

11  Ac  mi  a  welais  fwystfil  arall  yn  codi  o'r  ddaiar  ;  ac  yr  oedd  ganddo  ddau  gorn 
tebyg  i  oen,  a  llafaru  yr  oedd  fel  draig. 

12  A  holl  allu  y  bwystfil  cyntaf  y  mae  efe  yn  ei  wneuthur  ger  ei  fron  ef,  ac  yn  peri 
i'r  ddaiar,  ac  i'r  rhai  sy  yn  trigo  ynddi,  addoli  y  bwystfil  cyntaf,  yr  hwn  yr  iachawyd 
ei  glwyf  marwol. 

13  Ac  y  mae  efe  yn  gwneuthur  rhyfeddodau  mawrion,  hyd  onid  yw  yn  peri  i  dân 
ddisgyn  o'r  nef  i'r  ddaiar  yn  ngolwg  dynion  ; 

M  Ac  j  mae  efe  yn  twyllo  y  rhai  sy  yn  trigo  ar  y  ddaiar,  trwy  y  rhyfeddodau  y  rhai 


102  DADGUDDIÀD,  XIII, 

a  roddwyd  iddo  ef  eu  gwneuthur  ger  bron  y  bwystfil ;  gan  ddywedyd  wrth  drigolion  y 
ddaiar,  ani  iddynt  wneuthur  delw  i'r  bwystfil  yr  hwn  a  gafodd  friw  gan  gleddyf,  ac  a 
fu  fyw. 

15  A  chaniatawyd  iddo  ef  roddi  anadl  i  ddelw  y  bwystfîl,  fel  y  llafarai  delwy  bwyst- 
fl  hefyd,  ac  y  parai  gael  o'r  sawl  nid  addolent  ddelw  y  bwystfil,  eu  lladd. 

16  Ac  y  mae  yn  peri  i  bawb,  fychain  a  mawrion,  cyfoethogion  a  thlodion,  rhyddion 
a  chaethion,  dderbyn  nôd  ar  eu  llaw  ddehau,  neu  ar  eu  taleenau : 

17  Ac  na  allai  neb  na  phrynu  na  gworthu,  ond  yr  hwn  afyddai  ganddonôd,  neu  enw 
y  bwystfil,  neu  rifedi  ei  enw  ef. 

18  Yma  y  mae  doetbineb.  Yr  hwn  sydd  ganddo  ddeall,  bwried  rifedi  y  bwystfil : 
canys  rhifedi  dyn  ydyw;  a'i  rifedi  ef  yw,  chwe  chant  a  thnugain  a  chwech 

Ac  mi  a  sefaìs  ar  dyiuod  y  mor — Wrth  y  môr  y  golygir  pobloedd 
ar  gyfrif  eu  lluosawgrwydd,  a'u  sefyllfa  aflonydd.  "Ac  a  welais 
fwystfìl  yn  codi  o'r  môr"  Mae  llawer  o  ddadleu  wedi  bod  mewn 
perthynas  i'r  bwystfil  yma,  pa  un  ai  Hhufain  baganaidd,  neu  Ruf- 
ain  babaidd  a  ddynoda.  Ond  peth  rhyfedd  na  fuasai  y  dadleuwyr 
yn  cofìo  fod  yma  ddau  fwystfìl,  ac  yn  eu  rhanu  rhyngddynt,  oblegid 
buasent  felly  yn  agos  iawn  i'w  lle.  Mae  rhai  o'r  farn  nas  gallas- 
ai  hwn  ddynodi  ymerodraeth  Rhufain,  oblegid  fod  hono  wedi  codi 
o  flaen  Ioan.  Ond  yr  ydwyf  eisoes  wedi  dangos  fod  Ioan  yn  my- 
ned  yn  nes  yn  ol  na'i  amser  ei  hun  er  cael  y  cyfan  yn  eglur.  Nid 
oedd  dim  a  fynai  Ioan  â'r  bwystfìl  yma  cyn  iddo  ddyfod  i  gysyllt- 
iad  â'r  eglwys,  ac  i'w  herlid ;  ond,  er  hyny,  er  ein  galluogi  i'w  ad- 
nabod  yr  oedd  yn  angenrheidiol  dweud  gair  am  ei  godiad.  Mae 
cysylltiad  agos  rhwng  pen.  17  a'r  bennod  hon,  ac  y  mae  yn  rhaid 
cysylltu  y  ddwy  i  raddau  helaeth  er  eu  deall.  Er  cael  dealldwr- 
iaeth  eglur  am  y  bwystfìl  hwn,  rhaid  i  ni  droi  i  lyfr  Daniel.  Yn 
pen.  2,  cawn  hanes  breuddwyd  Nebuchodonosor  gyda  golwg  ar 
lywodraethau  y  byd,  ac  yn  pen.  7,  cawn  hanes  breuddwyd  Daniel 
ar  yr  un  mater.  Yn  mreuddwyd  y  brenin  yr  oedd  delw  o  bedwar 
math  o  fetel;  yn  mreuddwyd  Daniel  yr  oedd  pedwar  bwystfìl  yn 
codi  o'r  môr.  Yn  ngolwg  y  brenin  ymddangosai  prif  alluoedd  y 
byd,  oll  yn  ogoneddus  a  defnyddiol — aur,  arian,  pres,  a  haiarn. 
Ond  i'r  proffwyd  ymddangosant  yn  fwystfìlod  rheibus,  a'u  tuedd  i 
ddifa  a  dinystrio.  Fel  yr  oedd  ymerodraeth  Babilon  yn  mreuddwyd 
y  brenin,  yr  aur  y  rhagoraf  o'r  meteloedd,  felly  yr  oedd  yn  mreudd- 
wyd  Daniel,  y  llew  âg  adenydd  eryr,  y  rhagoraf  o'r  bwystfìlod. 

Ar  gyfer  yr  arian  yn  mreuddwyd  y  brenin,  mae  arth  yn  mreudd- 
wyd  Daniel.  Y  bwystfìl  nesaf  oedd  llewpard  ;  mae  hwn  yn  îs  na'r 
arth,  fel  y  mae  pres  yn  waelach  nag  arian,  ond  yn  llawer  cyflym- 
ach  ei  symudiadau,  ac  y  mae  pedair  aden  aderyn  ar  ei  gefn,  i  gyf- 
lymu  ei  symudiadau  yn  fwy  nag  yr  oedd  yn  naturiol.  Ni  fyn  Stu- 
art  fod  dim  mwy  na  hyn  yn  cael  ei  olygu  wrth  yr  adenydd,  ond 
tybiwyf  fod  yn  anhawdd  iawn  gwadu  nad  pedwar  cadlywydd  Alex- 
ander  a  olygir  yma,  pa  rai  ar  ol  hyny  a  ddaethant  yn  bedwar  corn, 
pan  dynwyd  ymaith  gorn  hynod  y  bwch,  pen.  8.  Ar  ol  y  bwystfìl 
hwn  daeth  un  arall  mor  hynod,  fel  nad  allai  Daniel  gael  un  gyd- 
mariaeth  i'w  osod  allan.  Yr  oedd  yn  ofnadwy  a  dychrynllyd,  ac 
yn  gryf  anghyfíredin,  ac  yr  oedd  iddo  ddanedd  mawrion  o  haiarn. 


DESGRIEIÀD  0  ELYSTION  TE  EGLWYS.  103 

Yx  oedd  yn  dinystrio  ac  yn  dryllio,  ac  yn  sathru  y  gweddill  dan  ei 
draed.     Gwahaniaethai  yn  hollol  oddiwrth  y  bwystfilod  ereill,  ac  yr 
oedd  iddo  ddeg  corn.     Mae  Stuart  yn  dadleu  yn  dỳn  iawn,  mai  ol- 
ynwyr  Alexander  a  ddynodir  trwy  y  pedwerydd  bwystfil.     Ond 
gyda  phob  parch  i  ddysgeidiaeth  ,  gonestrwydd,  a  chotfadwriaeth 
y  gwr  enwog  hwnw,  mae  Daniel  wedi  cysylltu  pedwar  cadben  Al- 
exander  wrth  y  trydydd  bwystfil,  yn  anwahanol,  ac  yn  neillduol 
fel  pedwar  corn  y  bwch ;  maent  yn  dal  yr  un  berthynas  â'r  llyw- 
odraeth  Eoegaidd  ac  Alexander  ei  hun,  felly  o  angenrheidrwydd 
ystyriwyf  y  pedwar  cadben  fel  canlynwyr  Alexander  yn  ei  lywod- 
raeth,  ac  nid  ffurfwyr  llywodraeth  wahanol  i'r  eiddo  ef.  Felly  llyw- 
odraeth  Ehufain  a  olygir  wrth  y  pedwerydd  bwystfìl,  ac  ymddeng- 
ys  Stuart  o'r  un  farn  pan  yn  ysgrifenu  ar  y  Dadguddiad,  er  dadleu 
yn  gryf  yn  erbyn,  yn  ei  esboniad  ar  lyfr  Daniel.     Mae  gwahanol 
iarnau  ar  y  mater  yma  wedi  cael  eu  hachosi  gan  y  ffaith  fod  y  corn 
Ipychan  sydd  yn  tyfu  o'r  deg  corn,  pen.  7 :  8,  a'r  corn  bychan,  8  :  9, 
mor  debyg  i'w  gilydd,  fel  y  bernir  yn  gyffredin  rhai  yr  un  ydynt, 
a  3  felly  fod  yn  rhaid  cael  y  pedwerydd  bwystfil  yr  un  a'r  b wch  ped- 
war  corn.     Er  cael  hyn  i  ben  mae  Eichorn,Von  Lengerke,Delitsch, 
a   Dr.  Davidson,    yn   gwneud  y  bwystfil   cyntaf  Babilon,  yr  ail 
Media,  y  trydydd  Persia,  y  pedwerydd  Groeg.      Mae  Stuart  yn 
rhanu  Groeg.     Ond  mae  Hoffman,  Hengstenberg,  Havernick,  ac 
Auberlen,  fel  y  cyfaddefa  Dr.  Davidson  ,wedi  dwyn  rhesymau  cryf- 
ion  iawn  dros  gyfanrwydd  teyrnas  Groeg,  ac  y  maent  hwy  yn  gol- 
ygu  mai  yr  ymerodraeth  Eufeinig  yw  y  bedwaredd,  er  yr  addefa 
Hengstenberg  fod  yn  anhawdd  iawn  gwahaniaethu  rhwng  y  ddau 
gorn.     Ymddengys  i  mi  y  gellir  gwneud  hyny  yn  hawdd,  ond  ni 
pherthyn  i  ni  yn  awr.  Mae  breuddwyd  Daniel  yn  cydredeg  a'r  eiddo 
Nebuchodonosor,  yr  hwn  sydd  yn  cyraedd  yn  mlaen  hyd  nes  bydd 
teyrnas  y  Messiah  yn  ddigon  cryf  i  ddryllio  a  difa  yr  holl  frenin- 
iaethau  a  arwyddoceir  gan  y  ddelw,  pen.  2  :  44.     Nis  gallaf  lai  na 
synu  fod  Stuart  a  Davidson  yn  difynu  yr  adnod  hon  fel  prawf  fod 
y  pedair  breniniaeth  i  lwyr  ddarfod  cyn  sefydliad  teyrnas  y  Messiah, 
oblegid,  os  felly,  beth  fyddai  gan  y  deyrnas  i'w  ddryllio  ?     Hefyd. 
yn  adn.  34  a  35,  dywedir  fod  y  gareg  wedi  taro  y  ddelw  tra  yr  oedd 
ar  ei  thraed.     Felly  mae  y  ddelw  mewn  ystyr  yn  gyfan  hyd  nes  ei 
dinystrio  hi  gan  y  deyrnas  nefol  yma.     Felly  yn  pen.  7,  dywedir 
fod  y  farn  yn  goddiweddyd  y  corn  bychan,  a'r  bwystfìl  o  ba  un  y 
tyfa,  am  ei  eiriau  mawr,  ac  y  mae  llywodraeth  y  bwystfìlod  ereill 
yn  cael  ei  gymeryd  ymaith  a'i  roddi  i  Fab  y  Dyn-     Fel  hyn  mae 
teyrnas  y  bwystfìlod  oll  yn  parhau  mewn  rhyw  ystyr  hyd  nes  delo 
teyrnas  Mab  y  Dyn  yn  ddigon  cryf  i  feddianu  y  ddaiar,  yr  un  modd 
ag  y  parhaodd  y  ddelw,  nes  ei  dryllio  gan   y  mynydd.     Tybiwyf 
fod  hyn  yn  ddigon  i  brofì  fod  y  ddau  freuddwyd  yn  hollol  gyfateb 
i'w  gilydd,  ac  yn  cynwys  yr  ymerodraeth  Eufeinig  fel   yr  olaf  o'r 
pedair  breniniaeth. 

Yr  oedd  Daniel  wedi  methu  rhoddi  un  math  o  ddarluniad  o'r 


104  dadgttddiád,  xiii, 

pedwerydd  bwystfìl,  ond  yr  oedd  Ioan  yn  nes  ato,  ac  am  hynyyn 
cael  golwg  gyflawnach  arno!  Mae  efe  wedi  rhoddi  darluniad  o 
hono,  Tr  oedd  ganddo  saith  ben,  a  deg  corn,  ac  ar  eu  benau  enw 
cabledd.  Yr  oedd  y  bwystfìl  a  thraed  arth,  corff  llewpard,  a  safn 
llew.  Yr  oedd  yn  gyfìym  ei  symudiadau,  ac  yn  ymddybynu  llawer 
ar  y  fyddin,  fel  Alexander,  yn  greulon  at  elynion  a  deiliaid,  ac 
hefyd  yn  bendefìgaidd  o  ran  tarddiad,  fel  Persia,  ac  yn  awdurdodol 
ao  ymerodrol  me wn  lly wodraeth,  fel  Babilon.  Ond  y  mae  yma  ryw- 
beth  yn  cael  ei  nodi  am  y  bwystfìl  hwn,  nad  oes  un  cyfeiriad  ato 
yn  Daniel,  sef  fod  iddo  saith  ben  a  deg  corn,  ac  ar  ei  gyrn  ddeg 
coron.  Mae  braidd  yn  hynod  fod  y  drefn  yn  mha  un  y  nodir  natur 
neu  gyfansoddiad  y  bwystfìl  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  drefn  Dan- 
iel.  Yno  mae  y  llew  yn  flaenaf,  a'r  llewpard  yn  olaf.  Ond  yma 
y  llewpard  sydd  flaenaf,  yna  yr  arth,  wedi  hyny  y  llew.  Ymddeng- 
ys  mai  y  rheswm  am  hyn  oedd  cyfansoddiad  Bhufain.  Eel  elfen 
ly wodraethol,  prif  nerth  Ehufain  oedd  y  fyddin ;  mewn  gair,  gellid 
ei  hystyried  yn  sefydliad  milwraidd  tebyg  i'r  eiddo  Alexander.  Er 
hyny  yr  oedd  dylanwad  mawr  gan  y  bendefìgaeth,  a  hwy  oedd  yn 
cadw  yr  ymerodraeth  ar  ei  thraed ;  pan  gollasant  hwy  eu  dylanwad 
syrthiodd  yn  ddarnau.  Yr  oedd  ganddi  hefyd  ymerawdwr,  ond  yr 
oedd  yn  fwy  fel  cyfrwng  i'r  fyddin  drosglwyddo  ei  meddwl  i'r  byd 
drwyddo  nag  fel  lly wydd,  Yn  fwy  o  gynddrychiolydd  nag  o  ben , 
genau  ttew,  ac  nid  pen  llew  oedd  iddo.  Nid  oedd  yr  ymerawdwr  yn 
ddyogel,  ond  fel  y  gallai  foddloni  y  fyddin  a'r  senedd. 

Beth  am  y  saith  ben  ?  Tuagat  i  ni  ddeall  y  pwnc  yma,  rhaid 
galw  sylw  at  ddelw  Nebuchodonosor  unwaith  eto.  Yr  oedd  hono 
wedi  ei  chyfansoddi  o  amryw  feteloedd — aur,  arian,  pres,  ahaiarn. 
Yr  wyf  yn  mawr  hoffì  syniad  B.  W.  Newton  ar  hyn,  sef,  fod  y  met- 
eloedd  wedi  eu  dewis  i  osod  allan  natur  y  gallu  llywodraethol  a 
berthynai  i  bob  un.  Dywedir  mai  Nebuchodonosor  oedd  y  pen 
aur.  Yr  oedd  y  gallu  Uy wodraethol  a  roddasai  Duw  y  nef oedd  iddo 
ef  mor  berffaith,  fel  nad  oedd  yn  ymddybynu  ar  neb,  ac  na  feidd- 
iai  neb  ei  rwystro  i  gyflawni  yr  hyn  a  ewyllysiai.  Dywed  Daniel 
mai  y  neb  a  fynai  a  laddai,  a'r  neb  a  fynai  a  gadwai  yn  fyw ;  yr 
oedd  yn  yr  ystyr  helaethaf  yn  unbenaeth  (absolute  monarch).  Tydi 
frenin,  meddai  Daniel,  wyt  frenin  breninoedd,  canys  Duw  y  nef- 
oedd  a  roddodd  i  ti  freniniaeth,  a  gallu,  a  nerth,  a  gogoniant,  a 
pha  le  bynag  y  preswylia  plant  dynion,  efe  a  roddes  dan  dy  law 
fwystfilod  y  maes,  ac  ehediaid  y  nefoedd,  ac  a'th  osododd  di  yn  ar- 
glwyd  arnynt  oll.  Dyma  y  nod  uchaf  mewn  gallu  a  gyrhaeddodd 
dyn  erioed.  Saif Nebuchodonosor  yn  uwch  nag  un  brenin  a  fu  o'i  flaen 
yn  y  byd,  neu  a  ddaw  ar  ei  ol,yn  mhlith  dynion.     Efe  yw  y  pen  aur. 

Ar  ol  aur  cododd  breniniaeth  arall  o  arian.  Fel  llywodraeth  yr 
oedd  yn  gref,  ond  nid  oedd  y  llywydd  yn  hollol  annibynol.  Yr  oedd 
y  pendefìgion  a'r  rhaglawiaid  yn  cydlywodraethu  â'r  brenin.  Nis 
gallai  ef  ladd  na  chadw  yn  fy w  y  neb  y  mynai.  Cawn  engrhaifft 
nodedig  o  hyn  yn  hanes  Daniel.     Mynai  Darius  ei  arbed  rhag  ffau 


DESGRIFIAJ)  0  ELYNIOIST  Ylt  EGLWYS.  105 

y  llewod,  ond  yr  oodd  deddf  yno  yn  drech  nag  ewyllys  y  brenin. 
Nid  oedd  modd  iddo  wrthod  cais  y  penaethiaid.  Buasai  Nebuchod- 
onosar  yn  eu  taflu  hwy  i  ífau  y  llewod,  neu  y  ffwrn  dán,  cyn  y  bu- 
asai  yn  croesi  ei  ewyllys  ei  hun.  Ond  yma  yr  oedd  y  gallu  bren- 
inol  wedi  colli  rhan  o'i  ogoniant,  a  theimlai  y  brenin  ei  fod  ef  dan 
awdurdod  fel  ereill.  Mao  hyn  yn  rheswm  digonol  paham  y  dy wed- 
ir  fod  ymerodraeth  Persia  yn  waelach  na'r  eiddo  Babilon.  Yr  oedd 
yn  helaethach  ei  therfynau,  ac  felly  yn  rhagori  yn  yr  ystyr  hyny ; 
ond  o  ran  y  gallu  a  feddai  y  brenin  yr  oedd  yn  mhell  islaw  ei  rhag- 
flaenydd.  Y  drydedd  ymerodraeth  oedd  yr  eiddo  Alexander.  Yr 
oedd  ei  diriogaeth  yn  lluosog,  yn  cyraedd  o  Asialeiaf  hyd  Affghan- 
istan  a'r  Indus.  Felly  yr  oedd  yn  llawer  eangach  o  ran  terfynau 
nag  ymerodraeth  Persia,  ond  o  ran  gallu  llywyddol  ac  anrhydedd 
teuluol,  yr  oedd  yn  llawer  îs.  Llywodraeth  fllwrol  ydoedd.  Ym- 
ddybynai  Alexander  ar  ei  swyddogion.  Hwynthwy  o  angenrheid- 
rwydd  oeddynt  ei  gyfarwyddwyr,  a  chynorthwy wyr  y  goron.  Nid 
oeddynt  ychwaith,  gan  mwyaf,  ond  dynion  cyffredm  a  godwyd  i'r 
sefylífa  hono;  nid  trwy  enedigaeth-fraint,  ond  trwy  ymdrechion 
personol.  Yr  oeddynt  wedi  ymgodi  o  sefyllfa  isel,  ac  felly  yn  ol 
dull  y  byd  o  faFnu  yn  fwy  annheilwng  o'i  sylw  a'i  anrhydedd; 
y  mwyaf  anhawdd  i'w  llywodraethu  yw  tywysogion  milwraidd — y 
cyntaf  i  ddigio  a'r  olaf  i  gymodi.  Dyma  y  fath  ddynion  oedd  gan 
Alexander  i  ymddybynu  arnynt — dynion  wedi  codi  o  radd  isel,  ac 
wedi  eu  magu  yn  swn  rhyddid  Groeg.  Yr  oedd  boneddigeidd- 
rwydd  etifeddiaethol  wedi  rhoddi  fîordd  o  flaen  dewrder  milwraidd, 
a'r  brenin  wedi  disgyn  hyd  at  y  bobl  gyffredin,  am  hyny  dynodir 
ei  allu  fel  pres,  yr  hwn  sydd  yn  îs  na'r  arian,  fel  y  mae  arian  yn  îs 
•na'r  aur.  Nid  oedd  ond  cam  bychan  i'w  roddi  yn  y  darostyngiad 
nesaf,  yr  hyn  a  wnaed  yn  ymerodraeth  y  Caesariaid. 

Tyfodd  hono  o  weriniaeth  Ehufain.  Nid  oedd  yr  ymerawdwr 
mewn  enw  ond  prif  ynad  Ehufain^ — un  o'r  bobl  gyffredin,  wedi  ei 
ddewis  gan  y  bobl ;  a  gellir  dweud  mai  yma  y  dechreuodd  y  dyb- 
iaeth  fod  pob  awdurdod  yn  tarddu  oddiwrth  y  bobl.  Yr  oedd  cy- 
maint  o  ansefydlogrwydd  yn  perthyn  i  ymerawdwr  Ehufain,  fel  na 
wyddai  pa  bryd  y  buasai  yn  colli  ei  orsedd  os  buasai  yn  digio  y 
fyddin.  Er  hyny  yr  oedd  gallu  mawr  yn  meddiant  yr  ymerawdwr ; 
cyhyd  ag  y  buasai  yn  gallu  cadw  ei  orsedd  yr  oedd  yn  gryf  fel  hai- 
arn.  Er  fod  yr  awdurdod  wedi  tarddu  o'r  bobl,  nid  oedd  gan  y 
bobi  unrhyw  lywodraeth  ar  yr  ymerawdwr,  yr  oedd  y  metel  yn  ddi- 
gymysg.  Ond  tua  thraed  y  ddelw  yr  oedd  yn  gymysg  tra  rhyfedd ; 
haiarn  a  phridd.  Dynion  yn  ceisio  rhoi  y  llywodraeth  i  ryw  ber- 
son,  a  bod  ar  yr  un  pryd  yn  hunan-lywodraethwyr — llywodraeth 
gyfansoddiadol  fel  ei  gwelir  yn  bresenol  yn  Mhrydain,  a  rhai  man- 
au  ereill  yn  Ewrop.  Mae  gwahaniaeth  mawr  yma  rhwng  brenin 
llywodraeth  gyfansoddiadol,  ac  ymerawdwr  Ehufain.  Mae  brenin 
cyfansoddiadol  nid  yn  unig  o  ddewisiad  y  bobl,  ond  yn  gorfod  llyw- 
yddu  trwy  y  bobl,  neu  mewn  ystyr  ranu  ei  lywodraeth  â  hwynt, 


106  DADÖUDDIAD,    XIII. 

Ond  yn  ngolwg  Ioan  yr  oedd  gan  y  bwystfìl  saith  ben.  Yr  oedd  y 
byd  wedi,  neu  ar,  dreio  pob  math.  o  ffurf-lywodraeth  ag  oedd  yn 
alluadwy.  Heblaw  ffurf-lywodraethau  Babilon,  Persia,  a  Groeg, 
yr  oedd  pedair  ereill  yn  adnabyddus  i'r  byd.  Wrth  edryeh  ar  wa- 
hanol  ffurf-lywodraethau  y  byd  cawn  eu  bod  fel  y  canlyn: — 1.  T 
Batriarchaidd  yn  yr  Aifft,  lle  yr  oedd  y  brenin  yn  berchen  y  tir  a'r 
bobl.  2.  Unbenaeth  Babilon.  3.  Pendefìgaeth  Persia.  4.  Mil- 
wriaoth  Groeg.  5.  Gweriniaeth  Phufain.  6.  Ymerodraeth  dde- 
wisedig  Ehufain.  7.  Llywodraeth  gyfansoddiadol.  Yr  oedd  pob 
un  o'r  rhai  hyn  yn  parhau  mewn  ymarferiad  yn  Ewrop  ac  Asia,  ac 
y  maent  hyd  heddyw  i  raddau.  Dyma  saith  ben  y  bwystfìl.  Ond 
gwelodd  Ioan  fod  un  o'i  benau  wedi  ei  glwyfo  yn  farwol  gan  gledd- 
yf,  ac  wedi  cael  ei  iachau,  yr  hyn  a  barai  syndod  cyffredinol  i'r 
byd.  Yn  awr,  pa  un  o'r  penau  hyn  oedd  wedi  ei  glwyfo  ?  Heb 
fyned  ar  ol  y  lluaws  barnau  ydynt  wedi  eu  ffurfìo  ar  y  mater  hwn, 
ymddengys  i  mi  mai  y  ffurf-lywodraeth  ymerodrol  a  olygir.  Din- 
ystriwyd  yr  ymerodraeth  yn  hollol  gan  gleddyf  y  barbariaid  o  Asia 
ac  Affrica.  Ond  adnewyddwyd  y  pen  hwnw  pan  osododd  yr  ail 
fwystfìl  ddelw  y  bwystfìl  cyntaf  i  fyny.  Mae  Ioan  yma  yn  siarad 
am  bethau  dyíodol  yn  yr  amser  gorphenol,  yr  hwn  ddull  a  fabwys- 
iedir  yn  bur  gyffredin  gan  y  proffwydi,  yn  neillduol  Esay.  "  Bach- 
gen  a  aned  i  ni,  mab  a  roddwyd,  "  medcí  ete,  a  hyny  ganoedd  o  flyn- 
yddoedd  cyn  geni  Crist.  Eelly  yma,  mae  Ioan  yn  dangos  mor  sicr 
yw  hyn  o  gymeryd  lle  er  mor  annhebyg.  Mae  mor  sicr  a  phe  bu- 
asai  wedi  cymeryd  lle.  Cawn  weled  eto  cyn  diwedd  y  bennod,  pa 
fodd  yr  iachawyd  y  pen,  a  chan  bwy,  dan  adn.  14*  Darlunir  y 
bwystfìl  fel  wedi  ymroddi  i'r  ddraig,  ac  wedi  dyfod  mor  gryf  felna 
fedrai  neb  ei  wrthsefyll.  Cyduna  hyn  â  sefyllfa  Phufain  yn  nydd- 
iau  Ioan ;  yr  oedd  wedi  darostwng  yr  oll  dan  ei  awdurdod,  ac  yn 
dechreu  erlid  yr  eglwys  gristionogol. 

A  rhoäclwyd  idclo  ef  enau  yn  llafaru  jpethau  mawrion  a  challedd. — Yr 
wyf  wedi  sylwi  eisoes  mai  wrth  safn  y  bwystfìl  y  golygid  yr  ymer- 
awdwr.  Eelly  yma  deallwyf  yr  un  peth.  Aeth  ymerawdwr  Phuf- 
ain  i  ymffrostio  mewn  dwyfoliaeth,  ac  i  hawlio  addoliad  dwyfol,  a 
pheri  i  demlau  gael  eu  hadeiladu  er  dwyn  yn  mlaen  eu  gwasanaeth. 
Yr  oedd  hyn  ar  unwaith  yn  gabledd  yn  erbyn  Duw  a'i  dabernacl. 
Rhoddwyd  iado  ef  wneuthur  rhyfel  à*r  saint. — Gan  nad  oeddy  crist- 
ionogion  yn  cydnabod  hawl  ymerawdwr  Rhufain  i  addoliad  dwyfol, 
daethant  yn  wrthddrychau  erhdigaeth,  ac  yr  oedd  yn  hawdd  eu 
gorchfygu  y  pryd  hwnw,  oblegid  nid  oeddynt  ond  pobl  dlodion  di- 
amddiffyn  mewn  ystyr  fydol,  tra  yr  oedd  Phufain  yn  ben  ar  yr  holl 
fyd.  Yr  oedd  pawb  ond  dysgyblion  Crist  yn  boddloni  rhoddi  add- 
oliad  dwyfol  i'r  bwystfìl.  Tebyg  fod  hyn  yn  cyfefrio  at  yr  adeg  y 
daeth  ymerodraeth  Phufain  i  broffesu  ei  hun  yn  gristionogoi  dan 
Cystenyn  a'i  olynwyr.  Tra  yr  oedd  yr  ymerodraeth  yn  proffesu 
paganiaeth  nid  oedd  ei  herlidigaeth  yn  ddim  amgen  na  chynhyrfu 
yr  eglwys  i  fwy  o  sel  a  gweithgarwch — yr  oedd  gwaed  y  merthyr- 


DESGBIFIÁD  0  ELYNION  TH  EGLWYS.  107 

on  yn  hâd  i'r  saint.  Ond  pan  aeth  yr  ymerodraeth  i  noddicristion- 
ogaeth  daeth  i  sefyllfa  mwy  manteisiol  i  ddrygu  yr  eglwys  wrth 
bleidio  y  naill  sect  yn  erbyn  y  llall — yr  Ariaid  yn  erbyn  yr  Athan- 
asiaid,  neu  brydiau  ereill  yn  hollol  wahanol.  Fel  hyn,  er  fod  am- 
ryw  yn  edrych  ar  waith  Cystenyn  yn  noddi  yr  eglwys  fel  bendith 
fawr,  ac  yn  deilwng  o  gael  ei  ystyried  fel  dechreu  y  mil  blynyddau, 
os  ydwyf  yn  gywir  yn  fy  esboniadfe  wel  y  darllenydd  mai  y  felldith 
fwyaf  a  gyfarfu  a'r  eglwys  oedd  ei  noddaeth  ef,  a  than  yr  ymerod- 
raeth  Rufeinig  yn  ei  ífurf  gristionogol  cafodd  y  diafol  well  cyfle  i 
niweidio  yr  eglwys  nag  oedd  wedi  gael  erioed  o'r  blaen. 

Os  yw  neb  yn  tywys  i  gaethiwed. — Mae  yn  anhawdd  penderfynu  pa 
un  ai  gocheliad  neu  gysur  i'r  saint  a  fwriedir  yma.  Gellir  cael 
eithaf  synwyr  fel  y  canlyn.  Cymerwch  ofal  rhag  cymeryd  arfau 
dynol  i  amddiffyn  eich  hunain  rhag  y  bwystfìl,  oblegid  gwna  hyny 
chwi  yn  agored  i  fwy  o  berygl  rhagllaw.  Yn  ol  fel  y  gwneloch 
chwi  i  ereill  y  gwneir  i  chwithau.  Ond  mwy  tebygol  yw  mai  cys- 
uro  y  saint  oedd  yr  amcan.  Os  ydyw  y  bwystfìl  yn  eich  caethiwo 
chwi  caiff  yntau  mewn  ad-daliad  fyned  i  gaethiwed.  Os  yw  yn  lladd 
â  chleddyf,  rhaid  yw  ei  ladd  yntau  â  chleddyf.  Dyma  sail  i  ffydd 
ac  amynedd  y  saint.  Daw  diwedd  ar  amser  y  bwystfìl,  mae  eiam- 
ser  wedi  ei  benodi.  Wedi  ail  feddwl  y  geiriau  hyn  tueddir  fì  i 
feddwl  mai  y  prif  amcan  yw  gosod  y  saint  ar  eu  gocheliad  rhag 
defnyddio  neu  erfyn  gallu  y  lly wodraeth  i  orchfygu  sectau  a  ystyr- 
ient  hwy  yn  heretic!aid,oblegid  os  rhoddent  hwy  yr  esiampl  y  bydd- 
ai  y  llywodraeth  yn  ei  dro  yn  ddigon  tebyg  o  bleidio  ereill  yn  eu  her- 
byn  hwythau.  Rhyw  ffon  ddwy  big  yw  y  llywodraeth  wladol  yn 
ei  ymwneud  â  chrefydd — mor  debyg  o  glwyfo  y  rhai  fyddo  yn  gof- 
yn  ei  amddiffyniad  a'r  rhai  y  byddo  yn  amcanu  eu  cosbi.  Dyma 
wers  i'r  saint  drwy  yr  holl  oesau ;  gwell  iddynt  o  lawer  fod  yn  anl- 
yneddgar,  ac  arfer  ffydd  yn  egwyddorion  cristionogaeth  na  rhedeg 
at  y  llywodraeth  am  gymorth  i  ddarostwng  a  gorchfygu  y  rhai  a 
gyfrifant  yn  hereticiaid.  Mae  lluaws  o  ddynion  da  wedi  eageuluso 
y  cyngor  yma  a  chael  digon  o  achos  i  edifarhau.  Eto  nid  y w  pawb 
wedi  dysgu. 

Ac  mi  a  welais  fwystfil  aráll  yn  codi  oW  ddaiar. — Pwy  y w  y  bwystfìl 
arall  ?  Mae  dau  beth  yn  amlwg.  Yn  un  peth,  gallu  daiarol  ydyw, 
o'r  un  natur  a'r  llall.  Peth  arall,  yr  oedd  yn  y  fath  ffurf  ag  oedd 
yn  ei  gwneud  yn  bosibl  iddo  gyd-fodoli  a'r  bwystfìl  cyntaf.  Felly 
tybiwyf  mai  gallu  daiarol  yr  eglwys  a  olygir  yma  cyn  iddi  gyraedd 
y  safle  a  elwir  yn  babyddiaeth.  Buan  iawn  y  daeth  yr  esgobion 
wedi  amser  Cystenyn  yn  fath  o  dywysogion  daiarol,  a'r  eglwys  yn 
6efydliad  gwladyddol.     Fel  gallu  yr  oedd  yn  hollol  ddiniwed. 

Dau  gorn  tebyg  i  Oen. — Ni  fedrai  wneud  dim  ond  trwy  y  gallu 
gwladol,  ond  yr  oedd  amryw  o'r  ymadroddion  a  ddyferent  dros  wef- 
usau  yr  esgobion  yn  dangos  mai  ysbryd  y  diafol  oedd  yn  eu  medd- 
ianu  ac  mai  gallu  daiarol  oeddynt  yn  ymgais  ato.  Prif  amcan  yr 
eglwys  am  dymor  oedd  cefnogi  a  dal  i  fyny  y   gallu  gwladol,  gan 


108  DÀDGTTDDIArD,    XIII. 

ddangos  hollol  gymeradwyaeth  i'r  trais  a'r  gormes  arferid  ganddo. 
Buan  yr  aeth  yr  eglwys,  fel  yr  oedd  yn  ymlygru  a  daiaroli,  i  hòni 
ei  bod  yn  meddu  gallu  gwyrthiol,  ac  i  arfer  pob  moddion  i  dwyllo 
y  byd  gan  ymddybynu  yn  fwy  ar  dwyll  nag  ar  wirionedd. 

Gan  ddywedyd  icrth  dngolion  y  ddaiar  am  iddynt  wneuthur  delw  fr 
bwystjîl,  yr  hwn  a  gafoddfriw  gangleddyfac  a  fu  byw. — Delw  i'r  bwyst- 
fll  fel  }-r  oedd  dan  y  pen  hwnw  yn  neillduol.  Tuagat  i  ni  ddeall 
hyn,  rhaid  sylwi  i'r  ymerodraeth  Rufeinig  syrthio,  ond  ymwthiodd 
esgob  Ehufain  neu  y  pab  gydag  amser  i  le  yr  ymerawdwr.  Gwnaeth 
ddelw  i'r  bwystfìl  cyntaf.  Gosododd  i  fyny  ly wodraeth  mewn  ffurf 
yn  debyg  i'r  hyn  oedd  gan  yr  ymerawdwr.  Hawliai  lywodraeth 
ar  holl  freninoedd  y  ddaiar.  Trwyddo  ef  yr  oedd  pawb  i  deyrnasu, 
ac  yr  oedd  pawb  i  dalu  gwarogaeth  iddo  ef  am  eu  coronau  a'u  gor- 
seddau.  Er  hyny  nid  oedd  ei  lywodraeth  ond  rhith,  nid  oedd  na 
thiriogaeth  nag  arian,  na  meirch,  na  milwyr  i'w  gynal.  Ond  er 
mor  wag  ydoedd  rhoddwyd  bywyd  iddo,a  bu  am  flynyddau  yn  lly w- 
odraethu  ar  freninoedd  y  ddaiar.  Mae  yn  anmhosibl  meddwl  am 
un  darluniad  mor  gywir  a  hwn,  i  gyfateb  i'r  babaethyneidyddiau 
gorau.  Mae  genym  ddigon  o  ffeithiau  hanesyddol  i  brofì  fod  y 
babaeth  yn  gorfodi  pawb  i  dderbyn  einod  neu  daluufydd-dodiddi, 
ac  na  allai  neb  gael  cyfle  i  fy  w  yn  y  byd  heb  ei  fod  yn  gosod  ei  hun 
dan  nawdd  y  pab.  Gorfododd  y  pab  ymerawdwyr  Germany  a 
breninoedd  Lloegr  lawer  gwaith  i  ofyn  maddeuant  am  droseddu  yn 
ei  erbyn.  Credwyf  mai  dyma  oedd  y  gwellhad  gafoddy  pen  hwnw 
o  eiddo  y  bwystfìl  oedd  wedi  ei  ladd  gan  gleddyf.  Cael  ei  osod  i 
fyny  mewn  ffurf  ymerodrol  yr  ail  waith  yn  Rhufain  ar  ol  i'r  bar- 
bariaid  lwyr  ddinystrio  yr  ymerodraeth  gyntaf. 

Yma  y  mae  àoe^hineb. — Wrth  ddarllen  esbonwyr  yn  gyffredin  ar 
yr  adnod  hon  gellir  dweud — yma  y  mae  fîolineb.  Mae  cynifer  o 
enwau  wedi  eu  dwyn  yn  mlaen  fel  enw  y  bwystfil,  nes  y  mae  yn  an- 
obeithiol  penderfynu  pa  un  sydd  iawn.  Ehoddaf  yma  restro  rai  o 
honynt ;  Euanthos,  Lateinos,  Teitan,  Arnoume,  Dameti,  Genseric, 
Martinus,Lauterus  (Martin  Luther,  gan  awdwyr  pabaidd)  Mahom- 
et,  Titus,  Nero,  Ulpius  Trajan,  Bonaparte,  a  llawer  ereill.  Ond  nid 
enw  y  bwystfil  mae  Ioan  am  i  ni  sylwi  arno,  ond  ei  rifedi.  Nid 
mewn  cael  allan  enw  y  bwystfìl  mae  doethineb,  ond  cael  ei  rifedi, 
a  deall  mai  rhifedi  dyn  ydyw.  Wrth  ddoethineb  yma  yr  wyf  yn 
deall,  nid  gallu  meddyliol  i  fod  yn  gywrain,  ond  deall  ysbrydol,neu 
grefyddol  fyddo  yn  galluogi  clyn  i  weled  trwy  rith  grefyddoldeb  y 
bwystfil  hwn,  a  deall  nad  yw  y  cyfan  ond  dyn.  A'r  hwn  y  mae  ei 
feddwl  yn  ysbrydol  ystyried  rifedi  y  bwystfìl,  fel  y  gallo  ddeall  ei 
natur,  oblegid  rhifedi  dyn  ydyw,  a'i  rifedu  yw  6  6  6.  Dim  ond 
chwech  o  hyd  yn  cael  ei  gefnogi  gan  y  deg.  Nid  oes  ynddo  ddim 
dwyfol.  Ni  fedr  gyraedd  rhifedi  saith,  er  iddo  ymgodi  o  chwech  i 
chwech  deg,  ac  oddiyno  i  chwech  cant ;  eto,  rhifedi  dyn  ydyw,  dim 
ond  chwech  o  hyd.  Yr  hyn  a  barai  i'r  byd  ddychrynu  rhag  y  bab- 
aeth,  ac  ymostwng  idcii,  oedd  tybied  ei  bod  yn  gyfundraeth  ddwyfol. 


lesgäifiàd  o  H&mos  n  EGLWYS.  109 

Credai  y  dynion  gorau  am  oesau,  mai  eglwys  Rhufain  oedd  y  wir 
eglwys,  a'i  bod  yn  ddwyfol  er  yn  Uygredig.  Credent  mai  tywysog 
dan  Dduw  oedd  y  pab.  Ond  cyngynted  ag  y  daeth  dynion  i  feddu 
digon  o  ysbrydolrwydd,  neu  ddocthineb,  i  weled  mai  oyfundraoth 
ddynol  hollol  oedd  y  babaeth,  ac  nad  oedd  dim  dwyi'ol  yn  perthyn 
iddi,  ymadawodd  iniloodd  â  hi,  a  chollodd  ei  hawdurdod  lywyddol 
ar  deyrnasoedd  y  byd.  A  chyngynted  ag  y  delo  dynion  yn  ddigon 
ysbrydol  i  weled  mai  sefydliad  dynol  yn  unig,  hcd  ddim  dwyfol  yn- 
ddo,  yw  pob  sefydliad  gwladol  o  grefydd,  tynir  iau  drom  oddiar 
warau  cenedloedd  Ewrrop,  a  symudir  un  o'r  prif  rwystrau  oddiar 
ffordd  llwTyddiant  yr  efengyl.  Mae  yn  gofyn  cryn  ysbrydolrwydd 
meddwl  i  wahaniaethu  rhwng  eglwys  y  dyn  ag  eglwys  Duw.  Mae 
eglwys  Ehufain  yn  galw  ei  hun  yn  eglwys  Duw,  ac  felly  y  mao  pob 
eglwrys  wladol  arall,  ac  y  mae  llawrer  o  debygolrwydd  ynddynt  i'r 
hyn  a  ddy wed  yr  ysgrythyrau  am  eglwys  Duw.  Ond,  er  hyny,  eg- 
lwysi  dynion  ydynt,  a'u  rhifedi  yw  chw-ech,  ehwTeeh,  chwech,  yn 
ddiddiwedd.  Ymddybynant  ar  ddynion,  llywodraethir  hwy  gan 
ddynion,  a  gwasanaethant  i  amcanion  dynion.  îsid  ydynt  yn  cael 
eu  cydnabod  gan  Dduw  fel  ei  eiddo  ef.  Cyngynted  ag  y  byddo  yr  , 
eglwrys  yn  myned  i  gysylltiad  â'r  lly wodraeth,  y  mae  yn  peidio  bod 
yn  eglwys  Duwr,  ac  yn  myned  yn  eglwys  i'r  bwystfll,  gan  bwyso  yn 
hollol  ar  y  bwystnl.  Gwel  pen.  17.  Yr  wyf  wredi  darllea  llawer 
ar  y  mater  hwn  ar  gyfer  yr  argrafflad  presenol,  ond  nid  wyf  wedi 
gweled  dim  goleu  gwell,  er  mor  benderfynol  mae  llaweryn  dadleu 
dros  eu  barnau.. 

GWERSI. 

1.  Mae  y  diafol  yn  gwilied  yn  fanwd  iawn  bob  arwydd  o  ddaioni 
a  wneir  yn  y  byd  hwn.  Peth  dirgel  iawn  oedd  genedigaeth  Crist. 
Dynes  ieuanc  dlawd,  hollol  ddinod  oedd  ei  fam,  wedi  gadael  Gali- 
lea,  lle  yr  oedd  ychydig  bersonau  yn  ei  hadnabod,  a  myned  i  Beth- 
lehem.  lle  yr  oedd  pawb  yn  ddyeithr.  Yno,  mewn  ystabal,  lle  y 
troisai  Joseph  a  Mair  am  gysgod  dros  nos  y  ganed  y  Messiah.  Teb- 
ygol  na  ddefîrowyd  neb  yn  mhentref  bychan  Bethlehem  gan  yr  am- 
gylchiad.  Hwyrach  na  w7yddai  perchenog  yr  ystabal  beth  oedd  yn. 
cymeryd  lle.  Er  hyny  yr  oedd  y  diafol  yn  gwilied  y  teulu  tlawd, 
ac  ar  ei  orau  yn  cynllunio  pa  fodd  i  ladd  y  bachgenyn.  Yr  oedd 
cyn  i'r  bachgen  gael  ei  eni  wedi  ceisio  gyru  Joseph  i  ddiraddio  Mair, 
a  mynai  ei  lladd.  Ar  ol  hyny  cynhyríbdd  Herod  i  gynyg  ei  ddy- 
fetha,  ac  ni  esgeulusodd  un  cyfleusdra  oedd  yn  debyg  olwyddo,  nes 
ei  gael  yn  hoeliedig  ar  y  groes.  Peidiwn  a  thybied  fod  y  cynyg- 
iad  lleiaf  at  ddaioni  yn  ddisylw  gan  y  diafol,  ac  yn  rhy  cláiwerth 
i'w  wrthwynebu,  ac  ar  y  llaw  arall,  mae  yn  werth  cofìo  nad  oes  ui 
cynyg  at  ddaioni  yn  rhy  fach  gan  y  nefoed  i'w  amddifiyn,  ac  os 
bydd  raid  i  ymladd  o'i  blaid. 

2.  Nid  yw  y  diafol  yn  meddwl  rhoddi  i  fyny  ei  gynlluniau  dryg- 
ionus  yn  rhwydd.  Tybia  rhai  nad  oes  eisieu  ond  un  ymdrech  i 
ymryddhau  o  afaelion  pechod,  ac  yna  y  byddant  yn  dduwiol  ar  un- 


ÌIÖ  DÁDGTTDDIAD,  XIT. 

waith.  Ônd  nid  yw  y  diafol  yn  gollwng  ei  afael  mor  rhwydd  a 
hyny.  Pan  gollodd  wasanaeth  yr  Inddewon,  cynhyrfodd  yr  ymer- 
odraeth  Rufeinig  i  erlid  y  saint.  Ac  erbyn  fod  yr  ymerodraeth  yn 
syrthio  yr  oedd  ganddo  ddelw  i'r  bwystfìl  cyntaf  wedi  ei  ffurfìo  o 
rai  a  broffesent  fod  yn  ganlynwyr  yr  Oen,  ond,  er  hyny,  yr  oedd- 
ynt  yn  llawn  o  ysbryd  y  ddraig,  ac  a  ymhyfrydent  mewn  tywallt 
gwaed  y  saint.  "  Mae  efe  yn  myned  o  amgylch  fel  llew  rhnadwy 
gan  geisio  y  neb  a  allo  lyncu."  Ac  os  nad  all  lwyddo  fel  llew,  daw 
fel  oen,  ac  os  na  lwydda  hyny,  ymrithia  fel  angel  y  golenni. 

3.  Offerynau  mwyaf  pwrpasol  y  diafol  yw  crefyddwyr  llygredig. 
Mae  crefyddwyr  yn  gwneud  mwy  er  peri  i'r  byd  gashan  crefydd  na 
neb  arall.  Maent  yn  gwnend  mwy  i  dynu  ereill  oddiar  y  ffordd. 
Methodd  Jeroboam,  y  brenin,  gael  gan  y  proffwyd  o  Judah  fwyta 
bara  yn  Bethel,  ond  llwyddodd  yr  hen  broffwyd  celwyddog  i  gael 
ganddo  droseddu  gair  yr  Arglwydd,  ( 1  Bren.  13  : )  a  pheth  arall, 
crefyddwyr  llygredig  yw  yr  erlidwyr  mwyaf  creulawn.  Yr  oedd 
Sauì  yn  ol  sel  grefyddol  yn  llawer  gwaeth  erlidiwr  na  Herod,  a  bu 
Bhufain  babaidd  yn  llawer  creulonach  na  Rhufain  baganaidd.  Dy- 
wedir  am  yr  eglwys  lygredig,  mai  ynddi  hi  y  caed  gwaed  proffwydi, 
a  saint,  a  phawb  a'r  a  laddwyá  ar  y  ddaiar.  Credwyf  ei  bod  yn 
bur  anhawdd,  os  nad  yn  anmhosibl,  cael  hanes  un  erlidigaeth  ar 
eglwys  Duw  heb  fod  crefyddwyr  mewn  enw,  a'r  llaw  flaenaf  ynddo. 
Pe  buasai  llawer  o  grefyddwyr  mor  selog  i  wella'r  byd  ag  y  buont  i 
ladd  y  saint,buasai  y  byd  lawer  nes  yn  mlaen  nag  y  mae  ynbresenol. 


PENNOD   XIV. 

DINTSTH     GELY^IOIí     Y  K     OEK, 

AC  mi  a  edrychais ;  ac  wele,  Oen  yn  sefyll  ar  fynydd  S'íon,  a  chyd  ag  ef  bedair  mil 
a  saith  ugeinmil,  a  chanddynt  enw  ei  Dad  ef  yn  ysgrifenedig  yn  eu  talcenau. 

2  Ac  mi  a  glywais  lef  o'r  nef,  fel  II  ef  dyfroedd  lawer,  ac  fel  llef  taran  fawr  :  ac  mi  a 
glywais  lef  telynorion  yn  canu  ar  euielynau  : 

3  A  hwy  a  ganasant  megis  caniad  newydd  ger  bron  yr  orseddfainc,  a  cher  bron  y 
pedwar  anifail,  a'r  henuriaid  :  ac  ni  allodd  neb  ddysgu  y  gân,  ondy  pedair  mil  a'r  saith 
ugein  mil,  y  rhai  a  brynwyd  oddi  ar  y  ddaiar. 

4  Y  rhai  hyn  yw  y  rhai  ni  halogwyd  a  gwragedd  :  canys  gwŷryfon  ydynt.  Y  rhai 
hyn  yw  y  rhai  sy  yn  dylyn  yr  Oen  pa  le  bynag  yr  elo.  Y  rhai  hyn  a  brynwyd  oddi 
wrth  ddynion,  yn  flaen  fírwyth  i  Dduw,  ac  i'r  Oen. 

5  Ac  yn  eu  genau  ni  chaed  twyll :  canys  difai  ydynt  ger  bron  gorseddfamc  Duw. 

6  Ac  mi  a  welais  angel  arall  yn  eheleg  yn  nghanol  y  nef,  a'r  efengyl  dragywyddol 
ganddo,  i  efengylu  i'r  rhai  sy  yn  trigo  ar  y  ddaiar,  ac  i  bob  cenedl,  a  llwyth,  ac  iaith, 
a  phobí ; 

7  Gan  ddywedyd  â  llef  uchel,  Ofnwch  Dduw,  a  rhoddwch  iddo  ogoniant ;  oblegid 
daeth  awr  ei  farn  ef :  ac  addolwch  yr  hwn  a  wnacth  y  nef,  a'r  ddaiar,  a'r  môr  a'r  ntyn- 
onau  dyfroedd. 

8  Ac  angel  arall  a  ddylynodd,  gan  ddywedyd,  Syrthiodd,  syrthiodd  Babllon,  y  ddin- 
as  fawr  hono  ;  oblegid  hi  a  ddiododd  yr  holl  genedloedd  â  gwin  llid  ei  godineb. 

9  A'r  trydydd  angel  a'u  dylynodd  hwynt,  gan  ddywedyd  â  llef  uchel,  Osaddolaneb 
y  bwystfil,  a'i  ddelw  ef,  a  derbyn  ei  nôd  efjn  ei  dalcen,  neu  yn  ei  law; 

10  Hwnw  hefyd  a  ỳf  o  win  digofaint  Duw,  yr  hwn  yn  ddigymysg  a  dywalltwyd  yn 
phíol  ei  lid  ef;  ac  efe  a  boenir  mcwn  tán  a  brwmstan  ynngoiwgyr  angelion  santaidd, 
ac  yn  ngolwg  yr  Oen  : 


DIWYSTlt  GELYNION  YB.   OEIf.  lll 

11  A  inŵg  cu  pocnedigaeth  bwy  sydd  yn  myn^d  i  fyny  yn  oes  oesoedd,  ac  nid  ydynt 
hwy  yn  cael  gorphwysdra  ddydd  na  nos,  y  rhai  sydd  yn  addoli  y  bwystfil  ;Vi  ddelw  ef, 
ac  os  yw  neb  yn  derbyn  nôd  ei  enw  ef. 

]  2  Yma  y  mae  amyncdd  y  saint  I  yma  y  mae  y  rhai  sy  yn  cadwgorchymynion  Duw, 
a  flfydd  Iesu. 

13  Ac  mi  a  glywais  lef  o'r  nof,  yn  dywedyd  wrthyf,  Ysgrifena,  Gwỳn  eu  byd  y  mcirw 
y  rhai  sy  yn  marw  yn  yr  Arglwydd,  o  hyn  allan,  medd  yr  Ysbryd,  fel  y  gorphwysont 
oddì  wrth  eu  llafur  ;  a'u  gweithredoe  ld  sy  yn  eu  canlyn  hwynt 

14  Ac  mi  a  edrychais ;  ac  wcle  gwmwl  gwỳn  ;  ac  ar  y  cwmwl  un  yn  eistodd  tebyg  i 
Fab  y  dyn,  a  chanddo  ar  eí  ben  goron  o  aur,  ac  yn  ei  law  gryman  llyrm 

15  Ac  angel  arall  a  ddaeth  allan  o'r  deml,  gan  lefain  a  llef  uchel  wrth  yr  hwn  oedd 
yn  eistedd  ar  y  cwmwl,  Bwrw  dy  gryman  i  niewn,  a  meda :  canys  daeth  yr  amser  i  ti  i 
fedi ;  oblegid  addfedodd  cynhauaf  y  ddaiar. 

16  A'r  hwn  oedd  yn  eistedd  ar  y  cwmwl  a  fwriodd  ei  gryman  ar  y  ddaiar  :  a'r  ddai- 
ar  a  fedwyd 

17  Ac  angel  arall  a  ddaeth  allan  o'r  deoil  sydd  yn  y  nef,  a  chanddo  ynt  iu  hefyd 
gryman  llym. 

18  Ac  angel  arall  a  ddaeth  allan  oddi  wrth  yr  allor,  yr  hwn  oedd  a  gallu  ganddo  ar 
y  tan ;  ac  a  lefodd  a  bloedd  uchel  ar  yr  hwn  oedd  a'r  cryman  llym  ganddo,  gan  ddyw- 
edyd,  Bwrw  i  mewn  dy  gryman  llym,  a  chasgl  gangenau  gwinwŷdden  y  ddaiar  ;  obleg 
id  addfedodd  ei  grawn  hi. 

19  A'r  angel  a  fwriodd  ei  grymàn  ar  y  ddaiar,  ac  a  gasglodd  winw^'dden  y  d  laiar, 
ac  a'i  bwriodd  i  gerwyn  fawr  digofaint  Duw. 

20  A'r  gerwyn  a  sathrwyd  o'r  tu  allan  i'r  ddinas;  a  gwaed  a  ddaeth  allan  o'r  ger- 
wyn,  hyd  at  ffrwynau  y  meirch,  or  hŷ  1  mil  a  chwe  chant  o  ystadau. 

Ac  wele,  Oen  yn  sefyìl  ar  jynyàcl  Sion. — Yr  oedd  Ioan  wedi  colli  ei 
olwg  unwaith  eto  ar  yr  eglwys,  ac  fe  ddichon  yn  barod  i  feddwl  ei 
bod  wedi  ei  llwyr  ddifa  gan  y  bwystfìlod.  Ond  er  ei  gysur,  gwel- 
ai  Oen  yn  sefyll  ar  fÿnydd  Sion,  a'r  dyrfa  waredigol  oedd  wedi  ei 
selio  o  holl  lwjjlhau  Israel  gydag  ef.  Ac  yn  lle  bod  yn  ofnus  a  di- 
galon  fel  yr  oedd  y  saint  ar  y  ddaiar  dan  draed  eu  gelynion?yr  oedd 
y  rhai  hyn  yn  canu  gyda'r  fath  nerth  ag  a  arwyddocài  eu  bod  yn 
dyrfa  fawr.  Mae  y  saint  yr  un  mor  ddyogel  yn  ngolwg  Duw  yn  yr 
adegau  mwyaf  peryglus  yn  y  byd  a  phe  byddent  yn  y  nefoedd  gyda'r 
Iesu,  ac  er  na  fedr  llygad  dynol  weled  ond  ychydig  iawn  o  honynt, 
un  yma  ac  un  draw,  mae  Duw  yn  berffaith  sicr  am  dyrfa  fawr.  -  Ni 
ad  efe  iddynt  gael  eu  llwyr  ddinystrio,  na'u  denu  yn  hollol  oddiar 
y  fîordd.  Heíyd,  mae  y  cristion  ffyddiog  yn  gallu  bod  yn  llawen 
mewn  cystudd,  ac  yn  gweled  achos  i  ganu  yn  y  nos.  Nid  y w  y  byd 
yn  gailu  dirnad  natur  y  cysuron  ydynt  yn  rhoddi  cymaint  fwy  o 
lawenydd  yn  ei  dywydd  garw  nag  y  maent  hwy  yn  gael  yn  eu  tyw- 
ydd  teg.  Mae  eu  hiaith  a'u  hymddygiadau,  a'r  pethau  y  llawen- 
hant  o'u  plegid  yn  hollol  ddyeithr  i'r  byd.  Oblegid  y  dyn  anianol 
nid  yw  yn  dirnad  y  pethau  sydd  o  ysbryd  Duw. 

Yrhai  hyn  yw  y  rhai  ni  haloywyd  a  gwrageäd. — Arwydda  hyn,  yn 
ddiau  eu  bod  wedi  ymadael  â'r  byd  cyn  i'r  eglwys  ymlygru  a  myn  • 
ed  i  gyfathrach  annaturiol  âr  byd.  Aethant  at  Grist  yn  eucariad 
cyntaf,  cyn  gweled  y  fath  ddylanwad  fedrai  y  byd  gael  ar  yr  eglwys 
er  ei  llygru.  Neu,  yn  fwy  tebygol,  mai  yr  hyn  a  olgir  yw  y  rhai 
oeddynt  wedi  gwrthod  uno  eu  hunain  â'r  llywodraeth  wladol — rhai 
na  fynent  ddim  i'w  wneud  âg  eglwys  fyddai  yn  gysylltiedig  â'r 
llywodraeth.     Crist  yw  priod  yr  eglwys,  ond  pan  fyddo  yn  cysylltu 


112  SJlDGUDDÎÀD,   xit. 

ei  hun  â'r  llywodraethau  gwladol  maeyn  myned  yn  butain,  a  gwyn 
fyd  yr  hwn  a  gadwo  ei  hun  yn  bur  oddiwrth  y  fath  eglwys. 

Angel  arall  yn  ehedeg  yn  nghanol  y  nrf. — Yr  eglwys  wedi  codi  i  led- 
aenu  yr  efengyl  yn  ei  hysbryd  priodol  ei  hun.  Mae  llawer  mwy  o'r 
daiarol  nag  o'r  ysbrydol  yn  y  dull  gorau  o  gario  crefydd  yn  mlaen  yn 
bresenol.  Ehaid  i'r  eglwys  gyfnewid  llawer  yn  ei  dull  o  geisio  en« 
ill  y  byd  at  Grist  cyn  y  bydd  yn  ateb  i'r  darlun  a  roddir  yma — yn 
neillduol  rhaid  iddi  beidio  ymddybynu  ar  y  llywodraeth  am  gym- 
horth  i  gario  gwaith  crefydd  yn  mlaen.  Mae  eglwys  yn  rhwym 
wrth  y  llywodraeth  dan  anfanteision  dirfawr  i  enill  y  byd.  Nis 
gall  fod  yn  eglwys  genhadol.  Cymaint  ag  ý  mae  eglwys  Loegr 
wedi  wneud  at  y  genhadaeth,  mae  wedi  ei  wneud  heb  gymorth,  neu 
ynte  heb  yn  wybod  i'r  llywodraeth.  Ac  y  mae  amgylchiadau  diw- 
eddar  wedi  dangos  fodyn  anmliosibl  i  eglwys  genhadol  a  llywod- 
raeth  fod  mewn  undeb  a'u  gilydd.  Mae  yr  eglwysi  sydd  yn  y  Sef- 
ydliadau,  neu  y  Tiriogaethau  Seisnig  yn  Affrica,  wedi  ymryddhau 
oddiwrth  y  llywodraeth,  er  cael  mantais  i  amddiffyn  eu  hunain  rhag 
cyfeiliornadau  Colenso  ac  creill.  Pan  ddelo  pob  rhan  o'r  eglwys  i 
deimlo  awydd  am  ymryddhau  oddiwrth  y  lly wodraeth  bydd  iddi  ym- 
godi  i'w  safle  briodol,  a  bod  mewn  sefyllfa  fanteisiol  i  gyhoeddi 
Crist  yn  ddigonol  geidwad  i'r  holl  fyd.  Dyna  y  pryd  y  daw  yn  eg- 
lwys  i'r  byd  yn  gyfîredinol.  Tra  mewn  cysylltiad  â'r  liywodraeth 
mae  gan  yr  eglwys  gynifer  o  amgylchiadau  bydol  i  edrych  ar  eu 
hol,  fel  nad  yw  yn  gallu  bod  mor  rhydd  ag  y  byddai  yn  ddymunol 
at  waith  ysbrydol.  Mae  ei  hesgobion  yn  seneddwjr,  ac  yn  nghanol 
cyfoeth  y  ddaiar,  fel  y  mae  yn  eithriad  i  glywed  son  am  esgob  yn 
pregethu.  I'm  tyb  i,  un  o'r  cyhuddiadau  trymaf  ellid  ddwyn  yn 
erbyn  eglwys  wladol  y w  ei  bod  yn  mhob  modd  yn  ceisio  lladd  ys- 
bryd  pregethu.  Trefnir  gwasanaeth  maith  a  ffurfìol,  fel  nad  oes 
dim  amser  yn  cael  ei  adael  at  bregethu.  Hefyd,  caethiwir  y  preg- 
ethwr  o  fewn  terf^mau  penodol,  ac  ni  oddefir  iddo  fyned  i  bregethu 
tu  allan  i'r  muriau  cysegredig,  pa  un  bynag  a  fyddo  pobl  yn  dyfod 
i'w  wrando  ai  peidio.  Gosodai  Crist  y  pwys  mwyaf  ar  bregethu. 
Ewch  a  phregethwch,  oedd  ei  orchymyn  diweddaf,  aphafwyaf  ys- 
brydol  fyddo  yr  eglwys  mwyaf  oll  o  sylw  mae  wedi  dalu  i'r  pregethu, 
a  phan  ddelo  i'w  lle  yn  debyg  i'r  hyn  oedd  yn  nyddiau  yr  apostol- 
ion,  bydd  yn  barod  i  ddweud :  "  Ni  ddanfonodd  Crist  fi  ond  i  breg- 
ethu  yr  efengyl,  a  gwae  fÿdd  i  mi  oni  phregethaf  yr  efengyl.  " 
Bydd  y  pregethwyr  mewn  safle  briodol  o  ran  cyflwr  ac  amgylch- 
iadau  i  gydymdeimlo  yn  drwyadl  â'r  efengyl,  ac  i  fynegu  holl  gyng- 
or  Duw  i  drigolion  yr  holl  ddaiar.  Mae  yr  eglwys  er  dyddiau  Lu- 
ther  wedi  gwella  llawer  gyda'r  pregethu,  ac  yn  gwella  o  hyd. 

Syrthiodd,  syrthiodd  JBabilon. — Fel  y  byddo  yr  eglwys  ysbrydol  yn 
ymgodi  mewn  dylanwad  a  gweithgarwch  crefÿddol,  bydd  dydd 
cwymp  yr  eglwys  lygredig  yn  agoshau.  Dysgir  ni  yma  na  well- 
heir  byth  o'r  eglwys  lygredig.  Nid  oes  Ue  i  ddiwygiad  fyned  i 
mewn  iddi.     Ei  harfer  hi  y w  bwrw  diwygiad,  a'r  rhai  a'i  pleidiant 


ÜINYSTB  GELYfflON  YE  OEÎf.  113 

allan.  Bwriodd  Luther,  Melancthon,  a  Chalfìn  allan.  Bwriodd 
Whitfìeld  a  Wesley  allan.  Bwriodd  Rowlands,  a  Ilarris,  a  thadau 
Methodistiaeth  allan.  Bwriodd  Chalmers,aphrif  ddynion  yr  Alban 
allan ;  a  bwria  allan  o  hyd  yn  mhob  gwlad,  bwy  bynag  fyddo  yn 
dwyn  sel  dros  ddiwygiad  crefyddol,  a  phan  fyddo  wedi  llwyddo  i 
fwrw  allan  bob  by wyd  syrth  yn  bentwr  adfeiliedig,  neu,  yn  ol  iaith 
pennod  17,  aiffyn  rhy  ddrwg  i  freninoedd  y  ddaiar  ei  goddef,  ac, 
am  hyny  dinystriant  hi,  ac  a'i  llosgant  â  thân.  Er  mor  annhebyg 
yr  ymddengys  hyn  yn  bresenol,  nid  y w  mor  annhebyg  ag  y  bu ; 
mae  rhyw  swn  yn  senedd  Prydain  fod  eglwys  yr  Iwerddon  yn  rhy 
ddrwg  i'w  goddef.  Baich  trwm  yw  yr  eglwys  ar  lywodraeth  Na- 
poleon.  Mao  yn  annyoddefol  hollol  yn  Italy,  a  chyn  hir  yn  ddiau, 
daw  ei  chwymp  hi  yn  mhob  man  gan  nad  dan  ba  enw  ei  hadwaenir, 
neu  gan  ba  wlad  mae  yn  cael  ei  chynal.  Cofia  Duw  yr  holl  ddrwg 
a  wnaeth  yn  y  byd  i'w  saint  ef  yn  gystal  ag  i'r  holl  genedloedd,  ac 
nid  yn  unig  cofir  Babilon  ger  bron  Duw,  ond  cosbir  hefyd  yn  y 
modd  llymaf  pwy  bynag  a  roddo  i'r  bwystfìl  yr  addoliad  dyledus  i 
Dduw.  Mae  y  gosb  a  ddisgyn  ar  y  cyfryw  yn  arswydus  i'r  eithaf. 
N  Hwy  a  boenir  mewn  tân  a  brwmstan  yn  oes  oesoedd. n 

Yma  y  mae  amynedd  y  sainL — Yma  mae  anogaeth  i'r  saint  fod  yn. 
amyneddgar,  gan  y  byddant  trwy  hyny  yn  dianc  rhag  y  barnau 
ofnad wy  a  ddisgynant  ar  addolwyr  y  bwystfìl;  neu  dyma  y  pryd  bydd 
angen  neillduol  am  amynedd  y  saint,  oblegiddaw  amsermor  galed 
fely  bydd  yn  fendith  cael  marw,ac  yn  neillduol,"  Gwyn  fyd  y  meirw, 
y  rhai  sydd  yn  marw  yn  yr  Arglwydd.  "  Bydd  y  tywydd  mor  arw 
fel  na  bydd  cysur  na  thawelwch  i  gael  ar  y  ddaiar ;  ond  y  rhai  sydd 
yn  marw  yn  yr  Arglwydd  a  gânt  orphwys,  ac  er  y  collant  trwy  farw 
y  cyfleusdra  i  weithio  dros  Dduw,  eto  bydd  eu  gweithredoedd  yn 
aros  ar  eu  hol,  yn  foddioni  gyfîroi  rhywrai  ereill  i  wneuthur  yr  hyn 
oeddynt  hwy  wedi  ddechreu..  Neu  ynte  sicrhau  iddynt  fynediad 
helaeth  lle  na  bydd  gofid.  Nid  annhebyg  fod  yr  ysbryd  yma  yn 
cysuro  y  saint  hyny  oeddynt  yn  debyg  o  farw  cyn  gweled  cwymp 
Babilon,  yr  un  modd  ag  y  mae  Paul  yn  cysuro  y  saint  yn  Thesalon- 
ica  oeddynt  yn  debyg  o  farw  cyn  ymddangosiad  Crist.  Byddaiyn 
ddymunol  iawn  gan  bob  cristion  weled  cwymp  y  gelyn  sydd  yn 
gymaint  o  rwystr  i  achos  y  Gwaredwr,  a'r  llwyddiant  mawr  sydd 
yn  addawedig  i'r  wir  eglwys,  ac  hefyd  mwynhau  y  cysuron  a  ddy- 
lynant  hyny.  Ond  os  rhaid  marw  cyn  hyny,  os  rhaid  syrthio  yn 
nghanol  y  frwydr,  mae  eu  dedwyddwch  yn  sicr,  a  daw  ereill  yn  yr 
adgyfodiad  cyntaf  i  efelychu  eu  gweithredoedd  hwy. 

Ac  wele  gwmwl  ywyn. — Dysglaer  ardderchog,  teilwng  i  fod  yn  eia- 
teddle  i  Fal  y  Dyn,  yn  dyfod  allan  yn  ei  awdurdod,  a^  chanddo  ar 
ei  ben  goron  o  aur,  ac  yn  ei  law  gryman  llym.  Mae^ámryw  esbon- 
wyr  yn  golygu  mai  barn  a  ddynodir  yma,  ond  ymddengys  i  mi  mai 
casglu  ei  etholedigion  yn  nghyd  yw  amcan  Crist. 

Bwrw  dy  gryman  imewn  a  meday  canys  daeth  yr  amser  iti  fedL — Dich- 
on  mai  y  syniad  yma  y w,  dyma  y  rhai  diweddaf  a  achubir  o'r  eglwy» 


114  DADGTTDDIAD,    XIT. 

lygredig  yna.  Gwelsom  yny  llythyr  at  eglwys  Sardis  fod  yn  bosibl 
i  rai  dynion  duwiol  fod  niewn  eglwys  farw  ;  ac  yn  y  llythyr  at  eg- 
lŵys  Laodicea,  gwelsoni  fod  yn  bosibl  i  eglwys  fyned  mor  ddrwg 
na  byddo  ynddi  neb.  Felly  trwy  yr  oesoedd,  mae  ambell  un  duw- 
iol  ya  yr  eglwysi  mwyaf  llygredig,  ond  aiff  pethau  i'r  fath  sefyllfa 
yn  y  man,  fel  y  bydd  yn  anmhosibl  byw  yn  dduwiol,  ac  aros  yn 
ngrŷn  â'r  ddaiar ;  bydd  yn  llawn  bryd  i  Grist  symud  y  rhai  fydd  ef 
yn  gadw,  hwyrach  mai  eu  symud  trwy  erlidigaeth  y  bydd,  ond  y 
mae  yn  amlwg  y  bydd  yn  eu  symud  rhag  rhywbeth  gwaeth  sydd 
yn  canlyn  dan  oruchwyliaeth  yr  angel  arall  a'i  gryman. 

Yr  wyf  yn  ystyried  y  sylwadau  canlynol  o  eiddo  Alford  yn  hynod 
bwrpasol.  "  At  ba  beth  y  mae  y  cynhauaf  yma  yn  cyfeirio?  Ai 
casgliad  yn  nghyd  yr  annuwiolion,  neu  y  saint,  neu  y  ddau  gyda'u 
gilydd  ?  Gellir  cael  engrheifftiau  i  brofì  pob  un  o  honynt  yn  yr  ys- 
grythyrau.  Y  cyntaf  yn  Jer.  51 ;  33,  lle  y  dywedir  am  Babilon: 
*  Amser  ei  dyrnu  hi  a  ddaeth  :  ac  ar  fyrder  y  daw  amser  cynauaf 
iddi.'  Hefyd  Joel  3  :  13,  '  E-howch  i  mewn  y  cryman:  canys  add- 
fedodd  y  cynhauaf:  o  herwydd  y  gwryf  a  lanwodd,  a'r  gwasg- 
gafhau  a  aethant  trosodd,  am  amlhau  eu  drygiorá  hwynt.? 

Yr  ail  yn  Matth.  9  :  37  ;  Marö  4  :  29;  Ioan  4  :  35. 

A'r  trydydd  yn  Matthew  13  :  30—39.  Mae  barn  esbonwyr  yn 
amrywio  yn  fawr.  Mae  rhy w  bethau  yn  y  cyd-destunau  a  duedd- 
ant  i  gadarnhau  pob  un  o'r  golygiadau.  Mae  y  son  am  gasglu  y 
grawnwin  yn  ein  tueddu  i  feddwl  mai  annuwiolion  a  olygir.  Ond 
os  felly,  beth  yw  y  gwahaniaeth  rhwng  y  ddau  gynhauaf  ?  A  pha- 
ham  y  sonir  am  fwrw  i  gerwyn  win  digofaint  Duw  yn  yr  ail  gyn- 
hauaf  a  dim  yn  y  cyntaf  ?  Eto,  paham  y  mae  cymaint  o  wahan- 
iaeth  yn  y  ddau  oruchwyliwr  ?  Yn  y  cyntaf,  l  Mab  y  Dyn  ar  gwm- 
wl  gwyn,  a  choron  aur  ar  ei  ben.'  Yn  yr  ail,  Angel,  heb  ddim 
neillduol  yn  perthyn  iddo.  Heblaw  hyn,  mae  y  ddau  gynhauaf  yn 
hollol  wahanol ;  mae  y  naill  drosodd  cyn  i'r  llall  ddechreu.'?  Ar  y 
cyfan,  gan  hyny,  er  nad  wyf  yn  hollol  benderfynol,  tueddir  fi  i 
feddwl  fod  y  cynhauaf  cyntaf  yn  golygu  casgliad  y  saint  yn  nghyd 
cyn  casglu  yr  annuwiolion  megis  grawnwin  i  gerwyn  win  y  digof- 
aint.  Mae  hyn  yn  peri  fod  y  ddwy  weledigaeth  mewn  perffaith 
gydgordiad  â'r  rhan  yma  o'r  llyfr,  lle  y  mae  amgylchiadau  yr  eg- 
lwys  a'i  gelynion  yn  cael  eu  desgrifìo  yn  gymysg.  Mae  casgliad 
y  saint  yn  nghyd  yn  y  cynhauaf  yma  yn  cyfateb  i  bregethiad  yr 
efengyl  dragywyddol  yn  adn.  6  a  7,  tra  mae  casgliad  y  grawnwin 
3rn  cyfateb  i'r  bygythion  am  ddialeddau  ar  bwy  bynag  a  addolent 
y  bwystfil  na'r  ddelw,  neu  a  dderbynient  ei  nod  ef  yn  eu  talcenau. 
Mae  hyn  hefyfl  yn  cyduno  â  dammeg  Crist  yn  Marc  4 :  29,  lle  y 
darlunir  ef  ei  hun  yn  bwrw  cryman  i  gasglu  y  ffrwyth  addfed,  pa 
un  bynag  ai  mewn  personau  ai  yn  yr  eglwys.  Er  fy  mod  yn  tu- 
eddu  i'r  golygiad  ynia,  addefaf  yn  rhwydd  fod  llawer  i'w  ddweud 
dros  bob  un  o'r  golygiadau  ereill. 

Canys  daeth  yr  amser  i  ttfedi. — Mae  yr  had  ydwyt  wedi  hau  yn  y 


6 


Y  SÀITH  ÁNOEL  à'h  SAITH  BLA.  115 

byd  wedi  addfedu,  mae  y  maes  wedi  cynyrchu  ffrwyth  addfed,  ac  y 
mae  tywydd  mor  ystormus  i  ganlyn  yn  fuan,  fol  os  na  bydd  i  ti 
fedi  yn  brydlon  bydd  perygl  y  dinystrir  peth  o'r  gwenith. 

Ac  angel  arall  a  ddaeth  allan  oW  deml  sydd  yn  y  nef. — Rhyw  farn 
drom  yn  disgyn  £»r  yr  annuwiolion,  neu  hwyrach  gyfres  o  amgylch- 
iadau  trwy  ba  rai  eu  dinystrid.  Eel  engrhaifft,  wedi  i  luoedd  an- 
eirif  o'r  saint  fyned  i'r  nefoedd  trwy  ferthyrdod,  dan  ymerodraeth 
Rhufain ;  er  yr  ymddangosai  hyny  yn  galed,  eto  nid  oedd  ond  megis 
gwaredigaeth  mewn  cydmariaeth  i'r  tywydd  a  ddylynodd  gwymp 
yr  ymerodraeth,  pan  oedd  y  barbariaid  yn  heidio  o  bob  cyfeiriad  ar 
draws  y  gwledydd,  gan  ladd,  llosgi,  a  dyfetha  pob  peth  o'u  blaen. 
Erbyn  y  buasai  un  haicl  wedi  ymwasgaru,  neu  ymgartrefu  mewn 
rhyw  fan,  yr  oedd  haid  arall  yn  canlyn,  ac  un  arall  ar  ol  hyny,  fel 
pe  buasai  Duw  yn  tywallt  allan  angerdd  ei  ddigofaint  ar  ddynion ; 
ac  wrth  feddwl  am  yr  holl  waed  a  dywalltwyd  yn  y  dyddiau  hyny 
yn  y  gorllewin,  gan  Attila,Genseric,  ac  ereill,  ac  yn  y  dwyrain  gan 
y  Tyrciaid,  priodol  iawn  y  gellid  dweud  fod  y  gwaed  hyd  at  ffrwyn- 
au  y  meirch.  Tebygol  fod  rhywbeth  tebyg  i'r  amgylchiadau  trych- 
inebus  a  gymerasant  le  yn  amser  codiad  yr  eglwys  lygredig,  i  gy- 
meryd  lle  eto  yn  adeg  ei  dinystr.  Rhyfeloedd  a  son  am  ryfeloedd, 
a  daiargrynfäau  mewn  manau.  Nid  wyf  yn  medru  gweled  un  cy- 
feiriad  yma  at  ddydd  y  farn,  ond  yn  hytrach  darlun  o  dymor  yn  y 
dyfodol,  pan  fyddo  Duw  yn  penderfynu  llwyr  ddinystrio  y  butain 
fawr  a'r  bwystfil,  ac  i'm  tyb  i,  braslun  sydd  yma  o'r  hyn  sydd  yn 
cael  manylu  arno,  dan  y  gydmariaeth  o  saith  phiol  pa  rai  ydynt  oll 
i  gael  eu  ty wallt  cyn  dechreu  y  mil  blynyddau.  Cyfeiriais  at  gwymp 
yr  ymerodraeth  Pufeinig,  nid  fel  yn  golygu  fod  yma  gyfeiriad  at 
yr  amser  hwnw,  ond  fel  eglurhad  ar  y  fath  amser  ag  a  ddarlunir 
yma.  Mae  y  rhyfeloedd  creulawn  a  gymerasant  le  er  dechreu  y 
diwygiad  Protestanaidd  yn  gyflawniad  rhanol,  ond  mae  lle  i  ofni 
nad  yw  y  gwaethaf  drosodd  eto,  ond  fod  Ewrop  ac  Asia  i  weled 
tywydd  cyffelyb  i'r  hyn  a  welsant  ar  gwymp  yr  ymerodraeth,  cyn 
y  byddo  i'r  butain  fawr  gael  ei  llwyr  ddinystrio.  Tybia  Eaber,  ac 
nid  heb  sail,  fod  hyn  wedi  dechreu  yn  chwildroad  Efrainc.  Bu 
lladdfa  fawr  ar  y  Protestaniaid  yno  ar  ddydd  gwyl  Bartholomeus, 
ond  nid  oedd  hyny  ddim  mewn  erchylldod  na  rhif  at  a  laddwyd  yn 
amser  chwildijpad  yr  ymerodraeth  gyntaf,  a'r  ail  o  ran  hyny. 

PENNOD   XV. 


AC  mî  a  welais  arwydd  arall  yn  y  nef,  mawr  a  rhyfeddol ;  saith  angel  a  chanddynt 
y  saith  bla  diweddaf :  oblegid  ynddynt  hwy  y  cyflawnwyd  Did  Duw. 

2  Ac  mi  a  welais  megis  môr  o  wydr,  wedi  ei  gymjsgu  a  than ;  a'r  rhai  oedd  yn  cael 
y  maes  ar  y  bwystfil,  ac  ar  ei  ddelw  ef,  ac  ar  ei  nôd  ef,  ac  ar  rifedi  ei  enw  ef,  yn  sefyll 
ar  y  môr  gwydr,  a  thelynau  Duw  ganddynt. 

3  A  chanu  y  maent  gan  Moses  gwasanaetbffr  Duw,  a  chan  yr  Oen ;  gan  ddywedyd, 


116  DJlDÖTTDDIÌlD,  xt. 

Mawr  a  rhyfedd  yw  dy  weithredoedd,  0  Arglwydd  Dduw  Hollalluog  ;  cyfiawn  a  chyŵir 
yw  dy  ffyrdd  di,  Brenin  y  saint. 

4  Pwy  ni'th  ofna  di,  0  Arglwydd,  ac  ni  ogonedda  dy  §nw?  oblegid  tydi  yn  unig 
y:yt  santaidd  :  oblegid  yr  holi  genedloedd  a  ddeuant  ac  a  addolant  ger  dy  fron  di ; 
oblegid  dy  farnau  di  a  eglurwyd 

5  Ac  ar  ol  hyn  mi  a  edrychais ;  ac  wele,  yr  ydo*dd  teml  pabell  y  dystiolaeth  yn  J 
nef  yn  agored : 

6  A  daeth  y  saith  angel,  y  rhai  yr  oedd  y  saith  bla  ganddynt,  allano'r  deml,  wedi  eu 
gwisgo  mewn  llíain  pur  a  dysglair,  a  gwregysu  eu  dwyfronau  a  gwregysau  aur 

7  Ac  un  o'r  pedwar  anifail  a  roddodd  i'r  saith  angel  saith  phîol  aur,yn  llawn  o  ddig- 
ofaint  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  byw  yn  oes  oesoedd. 

8  A  llanwyd  y  deml  o  fŵg  oddi  wrth  ogoniant  Duw,  ac  oddi  wrth  ei  nerth  ef :  ac  ni 
allai  neb  fyned  i  mewn  i'r  deml,  nes  darfod  cyfiawni  saith  bla  y  saith  angel. 

A  mi  a  wélait  anoydd  araìl  yn  y  nef. — Yma  cawn  fanylion  y  ddau 
angel  y  sonir  am  danynt  yn  niwedd  y  bennod  o'r  blaen.  Saith  angel 
neu  farnau  ydynt,  i  ddisgyn  ar  y  byd  a'r  eglwys  am  ddiystyru  y 
goleuni  oedd  yr  efengyl  yn  gynyg  iddynt.  Mae  amryw  esbonwyr 
wedi  dyrysu  gyda  y  rhai  hyn,  oblegid  tebygolrwydd  yr  amgylch- 
iadau  cydfynedol  i'r  hyn  a  gymerodd  le  dan  udganiad  y  saith  angel : 
ond  y  mae  yn  amlwg  eu  bod  yn  hollol  wahanol.  Yn  udganiad  y 
saith  angel  cawsom  olwg  ar  adeg  llygriad  yr  eglwys — ond  yma  yr 
ydym  yn  cael  golwg  ar  y  dull  mae  yr  eglwys  lygredig  hon  i  gael  ei 
llwyr  ddinystrio.  Er  hyny,  mae  yn  deilwng  o  sylw  fod  yr  un  modd- 
ion  yn  cael  eu  defhyddio  i'w  darostwng  a  ddefhyddiodd  hi  i  ymgodi. 
Bydd  cadw  hyn  mewn  golwg  yn  fantais,  oblegid  byddwn  felly  yn 
gwybod  amcan  pa  le  yr  ydym,  er  i  ni  fethu  canfod,neu  esbonio,  holl 
fanylion  y  saith  phiol  i  foddlonrwydd.  Credwyf  mai  dyma  y  darn 
pwysicaf  i  ni  o  lyfr  y  Dadguddiad,  oblegid  dyma  y  rhan  sydd  yn 
bresenol  yn  cael  ei  gynawni.  Dyma  yr  oes  yn  mha  un  y  mae  y 
phiolau  yn  cael  eu  tywallt,  ac  ymddengys  i  mi  mai  adeg  y  bumed 
a'r  chweched  phiol  yw  yn  bresenol. 

Ynddynt  hvy  y  cyflawnicyd  llid  Duw. — Hyd  yma  mae  wedi  goddef 
i'r  eglwys  lygredig  godi  ac  erlid  ei  saint,  ond  nid  heb  arwyddion 
mynych  fod  ei  lid  yn  mygu  yn  ei  herbyn.  Eithr  erbyn  y  byddo 
yr  angelion  hyn  wedi  gorphen  tywallt  eu  phiolau  bydd  llid  Duw 
wedi  gorphen  ei  waith  yn  llwyr  ddinystr  yr  eglwys  lygredig,  a'i 
symud  oddiar  y  ddaiar.  Cawn  weled  wrth  fyned  yn  mlaen  fod 
Babilon  yn  syrthio — y  breninoedd  a  ryfelant  â'r  Oen  yn  cael  eu 
gorchfygu,  y  bwystfil  a'r  gau-broffwyd  yn  cael  eu  rhwymo  a'u  bwrw 
yn  fyw  i'r  llyn  o  dan.  Hefyd,  Satan  yn  cael  ei  rwymo  a'i  gau  i  fyny 
am  fìl  o  fl^myddoedd;  trwy  y  pethau  hyn  dofìr  llidDuw,  symudir  ei 
elynion  oddiar  y  ddaiar,  a  daw  ffordd  rydd  i  efengyl  gyfnewid  y  byd 
nes  y  delo  megis  nefoedd  newydd  a  daiar  newydd,  yn  mha  rai  y 
cartrefa  cyûawnder,  ac  yr  ymhyfryda  Duw. 

Ac  mi  a  welais  meyis  mor  o  wydr. — Y  môr  oedd  o  amgylch  yr  or- 
seddfainc,  pen.  4.  Ond  yr  oedd  yr  olwg  arno  yma  yn  wahanol, 
wedi  ei  gymysgu  â  thân.  Pan  welodd  Ioan  ef  gyntaf  yr  oedd  fel  y 
grisial  yn  loyw.  Nid  oedd  dim  ond  y  gwirionedd  fel  yr  oedd  yn  yr 
Iesu  yn  rhanu  y  saint  oddiwrth  y  byd.  Er  fod  yr  un  gwirionedd  o 
hyd  yn  aros  yn  ei  gyflawnder  yn  amser  y  diwygiad,  ac  wedihyny; 


T  SÀITH  ÀNGEL  k  E  «Ì.ITH  BLÁ.  117 

eto  yr  oedd  cryn  ddigofaint  mewn  eysylltiad  âg  ef ;  yr  oedd  cymaint 
o  ddadleu  o  barthed  y  gwirionedd,  ag  oedd  o  bregethu  gwirionedd 
yn  yr  oes  hono.  Tybia  rhai  mai  hyn  a  olygir  wrth  y  tân.  Neu 
dichon  y  golygir  fod  hyd  yn  oed  yr  efengyl  a  golwg  fygythiol  iawn 
at  y  byd  annuwiol,  fel  na  feiddiai  neb  o  honynt  edrych  arno  yn  iawn, 
ac  nid  heb  berygl  bywyd  yr  oedd  y  saint  eu  hunain  yn  ymdrin  a'r 
gwirionedd  mewn  tymor  mor  erlidigaethus.  Nid  dyddiau  i  gell- 
wair  a'r  gwirionedd  oedd  y  dyddiau  cyn  y  diwygiad,  pan  oedd  y 
Waldensiaid  yn  cael  eu  herlid  fel  petris  y  mynyddoedd,  ac  ereill  yn 
cael  eu  llosgi'n  fyw  o  herwydd  eu  bod  yn  caru  y  gwirionedd. 

Ac  nid  anmrhiodol  sod  am  dân  pan  mae  y  gwirionedd  yn  dyfetha 
y  cyfundraethau  a'r  personau  hyny  ydynt  wedi  ei  atal  am  oesau 
mewn  anghyfiawnder.  Mae  y  byd  wedi  myned  mor  ddrwg,  a'r 
eglwys  mor  llygredig,  fel  nad  oes  modd  i'r  gwirionedd  fel  mae  yn 
yr  Iesu  eu  gwella.  Bhaid  ymddwyn  atynt  mewn  modd  barnol  er 
eu  symud  oddiar  y  ddaiar.  Tân  yw  yr  elfen  egluraf  yn  ngweith- 
rediadau  Duw  at  yr  eglwys  er  ys  rhai  canrifoedd  bellach,  ac  felly 
y  bydd  nes  ei  difa  wreiddyn  a  changen. 

A'r  rhai  oedd  yn  caely  maes  ar  y  bwystfil. — Y  rhai  oeddynt  yn  dysgu 
deall  mai  cyfundraeth  ddynol  oedd  y  babaeth.  Safent  ar  y  môr 
gwydr — neu  tu  hwnt  i'r  môr  gwydr — mewnystyr  ysbrydol  yn  ddig- 
on  dyogel,  ond  nid  yn  rhydd  oddiwrth  beryglon  y  bywyd  hwn.  Nid 
fel  y  pedair  mil  a'r  saith  ugeinmil  ar  fynydd  Sion,  wedi  cyraedd 
adref,  ond  yn  yr  anialwch,  er  hyny  yn  canu  fel  y  gwnai  Israel  gynt 
wedi  croesi  y  môr  coch.  Mae  y  saint  yn  llawen  mewn  gorthrym- 
derau,  a  gallant  ddweud:  "Nid  oes  gan  hyny  yn  awr  ddim  damn- 
edigaeth ;  canys  nid  ydym  ni  o'r  byd." 

Teml  pahell  y  dystiolaeth  yn  y  nefyn  agored. — Gair  Duw  yn  dechreu 
cael  ei  ddwyn  i  afael  y  werm,  a  chwareu  teg  yn  cael  ei  roddi  iddynt 
weled  drostynt  eu  hunain  beth  oedd  crefydd ;  ac  yn  neillduol  fod 
groesaw  i  bob  un  yn  bersonol  i  ddyfod  at  Dduw  am  fendithion  ys- 
brydol,  heb  un  hawl  gan  neb  ei  rwystro.  0  hyn  allan  daw  y  cen- 
edloedd  i  addoli  ger  bron  Duw.  Mae  yr  eglwys  lygredig  yn  atal  y 
byd  i  weled  gogoniant  crefydd.  Mae  y  cenedloedd  dienwaededig 
wedi  meddianu  y  cyntedd  nesaf  allan  fel  nas  gall  dynion  gael  chwar- 
eu  teg  i  edrych  ar  brydferthwch  teml  Duw.  Ond  symudir  yr  holl 
rwystrau  trwy  farnau,  ac  nid  annhebyg  y  bydd  i'r  barnau  beri  i 
ambell  ragrithiwr  ddeffro  i  weled  erchylldod  ei  sefyllfa. 

A  daeth  y  saiih  angel. — Mae  yn  deilwng  o  sylw  fod  yr  angelion 
hyn  wedi  eu  gwisgo  yr  un  fath  a'r  offeiriaid  Iuddewig.  Tuedda 
hyn  fì  i  feddwl  mai  gweinidogion  yr  efengyl  a  olygir  wrth  y  saith 
angel,  ac  nid  yw  y  ffaith  eu  bod  yn  cario  pläau  yn  taro  yn  erbyn  y 
dybiaeth  hon,  gan  mai  pläau  ar  elynion  crefydd  ydynt,  tra  maent 
yn  hollol  gydweddol  â  theimlad  yr  holl  saint. 

Ac  un  o'rpedwar  anifail. — Yr  wyf  wedi  dweud  eisoes  mai  yr  eg- 
lwys  wyf  yn  ddeall  wrth  y  pedwar  anifail,  ac  ymddengys  i  mi  fod 
gwaith  un  o'r  pedwar  anifail  yn  rhoddi  phiolau,  yn  dynodi  adfyw- 


118  BÀDàüDMÀD,  XTI. 


iad  mewn  un  rhan  o'r  eglwys,  lle  yr  oedd  y  phiolau  hyn  i  gael  eu 
tywallt;  ac  felly  yn  cyfeirio  at  Ewrop  a'r  diwygiad  Protestanaidd. 
Bu  yr  adfywiad  hwnw  yn  yr  eglwys  yn  foddion  i  nerthu  gweinid- 
ogion  yr  efengyl,  i  ddwyn  y  gwirioneddau  i  daro  ar  y  cyfeiliornad- 
au  oeddynt  cyn  hyny  wedi  cael  llonydd,  ac  ar  y  dynion  oeddynt  yn 
hollol  dawel  yn  eu  tywyllwch.  Fe  wel  y  darllenydd  fy  mod  o'r 
dechreu  yn  chwilio  ani  gyûawniad  ysbrydol  ,  yn  hytrach  na  natur- 
iol  neu  faterol,  eglwysig  yn  hytrach  na  gwladol,  o'r  holl  wêledig- 
aethau ;  oblegid  fod  hyny  yn  llawer  mwy  cydweddol  âg  amcan  loan 
ac  yn  fwy  anrhydeddus  i  ysbrydoliaeth.  Nid  oes  genyf  ddim  gwrth- 
wynebiad  i'r  materol  a'r  gwladyddol  gael  eu  dwyn  i  mewn  pan 
fyddo  yn  amlwg  nad  allai  y  pethau  a  nodir  gymeryd  lle  hebddynt. 
"Felly  dysgwyliaf  yn  benaf  am  gyflawniad  o  weledigaeth  y  phiolau 
yn  y  dylanwad  mae  gwirionedd  yr  efengyl  yn  gael  ar  gyfundraeth- 
au  llygredig  yr  oesoedd  hyn. 

Ac  ni  allai  néb  fyneä  i  mewn  i'r  deml. — Nid  ydym  i  gymeryd  hyn 
yn  ei  ystyr  helaethaf.  Dynoda  yn  bur  debyg  mai  ychydig  lwydd- 
iant  gai  y  weinidogaeth  er  achub,  ond  y  tueddai  yn  hytrach  i  gal- 
edu.  Onid  yw  hyn  yn  wirionedd  am  hanes  y  tymor  er  amser  Lu- 
ther.  Mawr  leied  o  ddynion  sydd  yn  credu  yr  efengyl  mewn  cyd- 
mariaeth  i'r  holl  fìliynau  sydd  yn  ei  phroffesu,  heb  son  am  ganlyn- 
wyr  Mahomet  a'r  Paganiaid. 

PENNOD    XVI. 

T  Y  W  A  L  L  T  I  À  D     ALLAN     Y     SAITH     P  H  I  0  L  . 

AC  nii  a  glywais  let  uchel  allan  o'r  deinl,  yn  dywedyd  wrth  y  saith   angel,  Ewch 
ymaith,  a  thywalltwch  phi'o'au  digofaint  Duw  ar  y  ddaiar. 

2  A'r  cyntaf  a  aeth,  ac  a  dywalltodd  ei  phiol  ar  y  ddaiar  ;  a  bu  cornwyd  drwg  ablin 
ar  y  dynion  oedd  â  nôd  y  bwj'-stfìl  arnynt,  a'r  rhai  a  addolasant  ei  ddelw  ef 

3  A'r  ail  angel  a  dywalltodd  ei  phi'oi  ar  y  môr ;  ac  efe  a  aeth  fel  gwaed  dyn  marw  : 
a  phob  eaaid  byw  a  fu  farw  yn  y  môr. 

4  A'r  trydydd  angel  a  dywalltodd  ei  phi'ol  ar  yr  afonydd,  ac  ar  y  ffynonau  dyfroedd  ; 
a  hwy  a  aethant  yn  waed 

5  Acmia  glywais  angel  y  dyfroedd  yn  dywedyd,  C^^fiawn,  0  Arglwydd,  ydwytti,  yr 
hwn  wyt,  a'r  hwn  oeddit,  a'r  hwn  a  fyddi ;  oblegid  barna  o  honot  y  pethauhyn. 

6  Oblegid  gwaed  saint  a  profifwydi  a  dywalitasant  hwy,  a  gwaed  a  roddaist  iddynt 
i'w  yfed  ;  canys  y  maent  yn  ei  haeddu. 

7  Ac  mi  a  glywais  un  arall  allan  o'r  allor  yn  dywodyd,  Ië,  Arglwydd  Dduw  Hollallu- 
og,  cywîr  a  chyfiawn  yw  dy  farnau  di. 

8  A'r  pedwerydd  angel  a  dywalltodd  ei  phiol  ar  yr  haul ;  a  gallu  a  roed  iddo  i  boethi 
dynion  â  thân. 

9  A  phoethwyd  y  dymon  a  gwres  mawr  a  hwy  a  gablasant  enw  Duw,  yr  hwn  sydd 
ag  awdurdod  ganddo  ar  y  pläau  hyn  :  ac  nid  edifarhasant,  i  roi  gogoniant  iddo  ef. 

10  A'r  pumcd  angcl  a  dywalltodd  ei  phi'ol  ar  orseddfaìnc  y  bwystfil ;  a'i  deyrnas  ef 
a  aeth  yn  dywyll :  a  hwy  a  gnoisant  eu  tafodau  gan  ofid, 

11  Ac  a  gablasant  Dduw  y  nef,  o  herwydd  eu  poenau,  ac  o  herwydd  eucornwydydd  ; 
ac  nid  edifarhasant  oddi  wrth  eu  gweith^íi^e.l  l. 

12  A'r  chweched  angel  a  dywalltodd  e:  i'ai'ol  zt  yr  afon  fawr  Euphrates  ;  a  sychodd 
ei  dwfr  hi,  fel  y  parotôid  fifurdd  breninoedd  y  dwyrain. 

13  Ac  mi  a  welais  dri  ysbryd  aflan  tebyg  i  lyflfaint  yn  dyfod  allan  o  safn  y  ddraig,  ac 
allan  o  saf  n  y  bwystfil,  ac  allan  o  enau  y  gau-broffwyd. 

14  Canys  ysbrydion  cythreuliaid,  yn  gwneuthur  gwỳrthiau^  ydynt,  y  rhai  sy  yn  myn- 


TrWÀLLTIÀD  ALLAN  Y  SÀITH  PHIOL.  119 

ed  allan  at  freninoedd  y  ddaiar,  a'r  holl  fyd,  i'w  casglu  hwy  i  ryfel  y  dydd  hwnw,  dydd 
mawr  Duw  Ilodalluog 

15  Wele,  yr  wyf  fi  yn  dyfod  fel  lleidr.  Gwỳn  ci  fyd  yr  hwn  sydd  yn  gwilio,  ac  yn 
cadw  ei  ddillad,  fel  na  rodio  yn  n  >cth,  ac  iddynt  weled  ei  anharddwch  cf. 

16  Ac  efe  a'u  casglodd  hwynt  yn  nghŷd  i  le  a  olwir  yn  Iíebracg,  Armagòdon. 

17  A'r  seithfed  angel  %  dywalltodd  ei  phì'ol  i'r  awyr ;  a  daeth  ìlof  uchel  allan  o  doml 
y  nef,  oddi  wrth  yr  orseüdfainc,  yn  dywedyd,  Darfu. 

18  Ac  yr  oedd  lleisiau,  a  tharanau,  a  mcllt:  ac  yr  oedd  daiargryn  mawr,  y  fath  ni 
bu  er  pan  yw  dynion  ar  y  ddaiar,  cymaint  daiargryn  ac  mor  fawr. 

19  A  gwnaethpwyd  y  ddinas  fawr  yn  dair  rhan,  a  dinasoedd  y  cened'oedd  a  syrthias- 
ant :  a  Babilon  fawr  a  ddaeth  mewn  cof  ger  bron  Duw,  i  roddi  iddi  gwpan  gwin  digof- 
aint  oi  lid  ef. 

20  A  phob  ynys  a  fíbdd  ymaith,  ac  ni  chafwyd  y  mynyddoedd. 

21  A  chenllysg  mawr(  fel  talentau.  a  syrthiasant,  o'r  nef  ar  ddynion  :  a  dynion  a 
gablasant  Dduw  am  bla'r  cenllysg;  oblegid  mawr  ìawn  ydocdd  ei  pla  hwynt. 

JEivch  ymaüh  a  thywalltwch  phiolau  digofaird  Duw. — Mae  rhyw  beth 
yn  ofhadwy  yn  y  syniad  fod  pregethiad  yr  efengyl  er  dyddiau 
Luther  yn  felldith,  ac  nid  yn  fendith,  i'r  rhan  fwyaf  o  drigolion 
Ewrop  ;  yn  arwydd  neillduol  o  ddigofaint  Duw  i  bawb  ydynt  yn 
perthyn  i  eglwys  lygredig  ;  er  hyny,  mae  y  gwirionedd  hwn  yn  holl- 
ol  gjrson  â  phob  peth  ydym  wedi  weled  trwy  y  llyfr,  yn  gystal  a'r 
pethau  a  ddysgir  i  ni  mewn  natur.  Y  daioni  penaf  pan  yn  dyfod 
i  gyffyrddiad  â  drwg  yn  troi  y  felldith  fwyaf.  Ond  mae  un  peth 
yn  deilwng  o'n  sylw  fod  gwahaniaeth  rhwng  dylanwad  y  phiolau 
a'r  hyn  a  welsom  yn  amser  udganiad  yr  udgyrn.  Yno  yr  oeddym 
yn  gweled  y  da  yn  gwaelu,  y  pur  yn  llygru,  yr  haul  yn  duo,  y  ser 
yn  syrthio  ;  eithr  yma,  nid  oes  dim  ond  y  drwg  yn  myned  yn  waeth 
ac  yn  cael  ei  barotoi  ar  gyfer  dinystr. 

AW  cyntaý  a  aeth  ac  a  dywalltodd  ei  phiol  ar  y  ddaiar, — heb  fod  yn 
un  man  neillduol.  Dechreuad  ymchwiliadau  meddyliol  yn  Ewrop, 
a'r  gwahanol  ddarganfyddiadau  gwyddonol,  megis,  Argraffu,  Cwm- 
pawd  y  morwr,  Seryddiaeth  a  phethau  ereill.  Mawr  y  gofìd  a  bar- 
odd  y  pethau  hyn  i'r  rhai  oeddynt  yn  caru  y  tywyllwch.  Ni  fedr- 
ent  ddyoddef  goleuni  gwybodaeth  mwy  nag  y  medr  dyn  a  chorn- 
wyd  ddyoddef  gwrthddrychau  yn  agos  ato.  Dengys  ymddygiad  y 
babaeth  at  Galileo  pan  ddywedai  mai  crwn  oedd  y  ddaiar,  a'i  bod 
yn  troi  o  gwmpas  yr  haul,  beth  oedd  y  dolur  a  deimlai  oddiwrth 
unrhyw  wirionedd  neu  oleuni.  Mae  yn  deilwng  o  sylw  mai  i  gref- 
yddwyr  mae  y  byd  yn  ddyledus  am  y  rhan  fwyaf  o'r  pethau  hyn, 
ac  fel  yr  oedd  goleuni  crefyddol  yn  ymdaenu,  ac  ysbryd  crefyddol 
yn  ymgodi,  amlaí  oll  yr  oedd  gwelliantau  a  darganfyddiadau  yn 
dyfod  o  flaen  y  byd. 

A'r  aü  angel  a  dywalltodd  ei  phiol  ar  y  mor. — Yn  pen.  17  :  15,  dy- 
wed  yr  angel — "  Y  dyfroedd  a  welaist  lle  mae  ybutain  yn  eistedd, 
pobloedd  a  thorfeydd  ydynt."  Yr  un  peth  yn  ddiau  a  olygir  wrth 
y  môr  yma.  Y  meddwl  dybiwn  y w  hyn.  Tra  yr  oedd  yr  holl  fyd 
yn  dawel  dan  ddylanwad  pabyddiaeth,  yr  oedd  ambell  un  duwiol 
yn  nghyfundeb  eglwys  Ehufain.  Yr  oedd  gormod  o  fywyd  i  ym- 
ollwng  yn  hollol  i  bob  llygredigaeth,  yr  oedd  ambell  ysgydwad  yn 
cael  ei  ẁneud  er  gwella,  er  nad  oedd  digon  o  fywyd  i  fyned  allan 


120  DADGITDDIAD,    XVI. 

o  ganol  y  ddinas  lygredig.  Ond  pan  dorodd  gwawr  y  diwygiad, 
ymadawodd  pawb  ag  oedd  a  dim  by  wyd  crefyddol  ynddo,  nes  fod  y 
cwbl  o  fewn  y  c  eglwys  babaidd  yn  sefyll  megis  yn  farw  hollol.  Ac 
•  os  oedd  rhyw  rai  a  gradd  o  fywyd  ynddynt,  yr  oedd  y  fTaith  eu  bod 
yn  aros  yno  ar  y  fath  adeg  yn  ddigon  i  sicrhau  eu  marwolaeth. 
Unwaith  y  cyinero  dyn  blaid  cyfeiliornad,  a  chyfeiliornwyr,  mae  yn 
sicr  o  gael  ei  lyncu  fyny  gan  y  cyfeiliornad  hwnw  cyn  hir.  Pa 
gryfaf  byddo  goleuni  oddiallan,  anhawddaf  o  hyd  yw  i  neb  fod  yn 
dduwiol  oddifewn  eglwys  lygredig. 

Jìt  trydyda langel  a  dywaUtodd  ei  pjiiol. — Tebyg  fod  yr  afonydd  a'r 
ífynonau  yma  yn  arwyddo  taleithiau  a  gwledydd,  ac  felly  cyfeirir 
at  y  llwyddiant  gafodd  yr  efengyl  mewn  lleoedd  pellenig  oddiwrth 
ganolbwynt  llywodraeth  y  Pab,  megis  Lloegr,  Germany,  Switzer- 
land,  a  manau  ereill ;  a'r  tywydd  garw  a  ddyoddefai  y  rhai  a  add- 
olent  y  bwystfìl  mewn  canlyniad.  Tebygol  hefyd  fod  yma  gyfeir- 
iad  at  y  cwerylon  a  gyíbdasant  rhwng  y  gwahanol  sectau  Pabydd- 
ol,  y  Jesuitiaid  a  Francisciaid  ac  ereill,  a  gosod  un  pab  i  fyny  ar 
gyfer  y  llall.  Achoswyd  llawer  iawn  o  gynhyrfìadau  mewn  can- 
lyniad  i'r  goleuni  oedd  yn  tywynu,  a  choliodd  lluaws  mawr  eu  byw- 
ydau.  Ystyriai  teulu  y  nef  hyn  yn  eithaf  ad-daliad  iddynt  am  yr 
holl  ddrwg  oeddynt  wedi  wneud  i  bobl  Dduw.  Oblegid  gwaed  y 
saint  a  phroffwydi  a  dywalltasant  hwy,  a  gwaed  a  roddaist  iddynt 
i'w  yfed. 

Ä*t  pedwerydd  angel  a  dywalltodd  eiphiol  ar  yr  haul. — Wrthyr  haul 
yr  wyf  wedi  deall  yn  mhob  man  arallcrefydd  yn  ei  hysbrydolrwydd, 
ac  ymddengys  i  mi  y  dylid  golygu  yr  un  peth  yma.  Felly  y  medd- 
wl  yw,  y  byddai  crefyddwyr  yn  dyfod  mor  bur  a  santaidd  fel  ag  i 
fod  yn  annyoddefol  gan  y  genedlaeth  lygredig  yn  mhlith  pa  rai  y 
byddent  yn  byw.  Gwelwn  hyn  yn  cael  ei  gyflawni  i  raddau  hel- 
aeth  yn  yr  enwau  a  roddid  i'r  hen  dduwiolion,  ddau  a  thri  chant  o 
flynyddoedd  yn  ol,  Puritaniaid,  y  bobl  bur — a  mynych  y  clywir 
rhai  yn  ein  hoes  ni  yn  dweud,  fod  yr  hen  Buritaniaid  mor  fanwl 
gyda  chrefydd,  fel  ag  i'w  gwneud  yn  annyoddefol  i'r  byd  yn  gyff- 
redin.  Mae  hyn  yn  cyd-daro  yn  hynod  a'r  hyn  a  ddywed  Ioan. 
Phag  i  neb  feddwl  ei  fod  yn  annaturiol  galw  yr  efengyl  yn  bla, 
rhaid  i  ni  gofìo  mai  nid  dweud  ei  farn  ei  hun  y  mae  Ioan  ond  barn 
y  dynion  llygredig  oeddynt  a  nod  y  bwystfìl  arnynt. 

A'r  pumed  angel  a  dywaütodd  ei phiol  ar  orseddfainc  y  Iwystfil — Cyf- 
eiriad  feddyliwyf  at  lwyddiant  yr  efengyl,  a  golygiadau  rhyddfryd- 
ig  yn  Italy.  Gellir  dweudyn  ddiau  fod  hyn  yn  cymeryd  lle  yn  ein 
dyddiau  ni,  mewn  modd  nodedig.  Mae  y  Beibl  yn  cael  ei  ledaenu 
wrth  y  miloedd,  a'r  efengyl  yn  cae  ei  phregethu  yn  ei  phurdeb,ac 
amgylchiadau  y  Pab  mor  dywyll,  fel  na  fedr  neb  ddweud  beth  a 
ddygwydd  mewn  diwrnod.  Mae  rhanau  helaeth  o'i  lywodraeth 
wedi  eu  cyoieryd  oddiwrtho  yn  barod,  ac  y  mae  mor  dywyll  arno 
yn  Ehufain  yn  bresenol  fel  na  all  weíed  cümynmlaen,mwy  nadyn 
yn  yniwl. 


TYWALLTIAD  allan  y  saitji  phiol.  121 

A'r  chweched  anyeì  a  dywalltodd  ei phiol  ar  yr  aj'on  j'awr  Jùtphrates. 
— Gan  mai  ymerodraeth  y  dwyrain  oedd  yr  afon  Euphrates,  dan  y 
clrweched  udgorn,  ymddengys  i  mi  mai  yr  un  ydy w  eto,   soí'  ymer- 
odraeth  Twrci  yn  bresenol.     Y  pryd  hwnw  y  syrthiodd  yr  ymerod- 
raeth  Eufeinig  yn  Caercystenyn,  i  wneud  ífordd  i'r  pedwar  angel, 
sef  y  Tyrciaid,  ac  yn  awr  mao  ymerodraoth  Tw^rci  i  gael  ei  dinystr- 
io  er  cael  ffordd  i  freninoedd  y  dwyrain.     Mae  llawer   iawn  o  wa- 
hanol  farnau,  pwy  y  w  breninoedd  y  dwyrain.     Yr  Iuddewon  medd 
rhai,  lluoedd  Anghrist  medd  ereill.     Phyw  genedloedd  dwyreiniol 
i  gael  eu  dychwelyd  at  grefydd  medd  Barnes".     Ond  heb  fyned  ar 
ol  pawb,  ymddengys  i  mi  mai  rhagfynegiad  sydd  yma  am  gyfodiad 
deg  corn  y  bwysttìl,  neu  y  deg  breniniaeth  ydynt  eto  i  gyfodi  yn 
nghylch  ymerodraeth  Rhufain.     Yn  mreuddwyd  Nebuchodonosor 
arddangosid  ymerodraeth  Rhufain  fel  yn  ddwy  ran,  sef  dwy  goes  a 
dwy  droed ;  ac  yr  oedd  pump  bawd  ar  bob  troed  yn  cyfateb  mewn 
rhif  i  ddeg  corn  y  bwystfìl.     Yn  pen.   17  :   12,  dywedai  yr  angel 
wrth  Ioan:   "A'r  deg  corn  a  welaist,  deg  brenin  ydynt,  y  rhai  ni 
dderbyniasant  freniniaeth  eto,  eithr  awdurdod  fel  breninoedd,  un 
awr,  y  maent  yn  dderbyn  gyda'r  bwystfil."     Dengys  hyn  fod  y  dir- 
iogaeth  oodd  gan  ymerodraeth  Phufain  yn  nyddiau  Ioan  i  gael  ei 
rhanu  yn  ddeg  breniniaeth,  ac  oddiwrth  y  breuddwyd  deallwn  fod 
pump  i  fod  yn  y  gorllewin,  a  phump  yn  y  dwyrain,  ac  hefyd  eu  bod 
oll  ifodynllywodraethaucyfansoddiadol  (Constitutional  Governments) 
Haiarn  a  phridd.     Tybiwyf  mai  yr  hyn  a  ddynodir  yma  y  w  dylan- 
wad  egwyddorion  rhyddfrydig  a  goleuni  efengyl  ar  ymerodraeth 
Twrci,  nes  ei  thori  fyny  fel  ag  i  fîurfìo  yn  ei  lle  bump  breniniaeth 
jyfansoddiadol.     Mae  hyn  wedi  ei  ddechreu  yn  Grroeg,lle  mae  llyw- 
odraeth  gyfansoddiadol  wedi  ei  ffurfìo.     Mae  rhaniad  hefyd  wedi 
cymeryd  lle  rhwng  yr  Aifft  ac  ymerodraeth  Twrci,  ac  y  mae  rhai 
taleithiau  ereili  ar  ymadael.     Gan  mai  pethau  dyfodol  yw  fîurfìad 
y  teyrnasoedd  hyn,  nid  yw  ond  ofer  ceisio  chwilio  yn  mha  ddull  y 
rhenir,ac  yr  ail  drefnir  Ewrop,  ac  Asia,er  gwneud  y  cleg  breniniaeth. 
Ac  mi  a  welais  dri  ythryd  aflan.     Mae  yn  bur  anhawdd  deall  beth 
y  w  y  tri  ysbryd  aflan  yma.     Ond  diau  y  dysgir  ni  na  fydd  y  deg 
brenin  yma  fawr  mwy  ifafriol  i  grefydd  bur,  na'u  rhagfìaenwyr,  gan 
y  byddant  yn  derbyn  cenhadau  oddiwrth  y  ddraig,  a'rbwystfìl,  a'r 
gau  brolfwyd.     Hwyrach  mai  yr  hyn  a  ddynodir  yma  yw,  y  bydd 
y  grefydd  babaidd,  y  grefydd  Brotestanaidd,  a  rhyw  egwyddor 
arallmwy  cythreuligna'r  dclwy — anfîyddiaeth  fe  ddichon,yn  cydfyw 
yn  y  teyrnasoedd  hyn.     Hwyrach  y  gweithir  allan  y  drychfeddwl 
a  gymeradwyir  gan  rai  yn  ein  dyddiau  ni,  y  dylai  y  llywodraeth 
gynal  pob  ffurf  o  grefydd  yn  ddiwahaniaeth,  gan  mai  prif  ddefn- 
ydd  pob  crefydd  yw  gwneud  dynion  yn  ufydd  i'w  llywodraethwyi\ 
Gweithredir  i  raddau  helaeth  iawn  ar  yr  egwyddor  hon  gan  senedd 
Prydain  yn  bresenol.     Telir  at  gynal  Paganiaeth  yn  India,  Pab- 
yddiaeth  yn  Iwerddon,  Esgobyddiaeth  yn  Lloegr,  a  Henaduriaeth 
yn  yr  Alban.   Tebygol  y  daw  hyn  yn  arferiad  cyrfredinol  jn  nheyrn- 


o 


122  DADGTTDDIAD,    XVI. 

asoedd  y  deg  corn.  Mae  eglwys  Groeg  wedi  boddloni,  a'r  lly wod- 
raeth  wedi  ymrwymo,  i'w  chynal  hi  yn  y  wlad  hono.  Tardd  y  syn- 
iad  neu'r  arferiad  yma  o  gynal  rhyw  ffurf  o  grefydd  yn  mhob  gwlad 
o'r  dybiaeth  nad  y  w  crefydd  ddim  ond  moddion  trwy  ba  un  y  mae 
Uywodraethwyr  y  byd  i  gymodi  y  bobl  â  thrais  a  gormes. 

Priodol  iawn  y w  dweud  mai  ysbrydion  cythreuliaid  yn  gwneud 
gwyrthiau  ydynt.  Nid  oes  dim  a  duedda  gymaint  i  gadw  i  fyny 
fawredd  breninoedd,  ac  uchafìaeth  pendefìgaidd,a  chrefydd  wladol. 
Mae  gwaith  y  llywodraeth  yn  cynal  crefydd  yn  magu  ysbryd  gwas- 
aidd,  ac  yn  llaád  annibyniaeth  yn  mynwes  y  werin,  tra  y  mae  yn 
rhwymo  yr  holl  offeiriaid  i  bleidio  y  llywodraeth  er  mwyn  bywiol- 
iaeth,  ac  mewn  dysgwyliad  am  ddyrchafiad,  a  pha  fwyaf  llygredig 
fyddo  y  grefydd  a  gynhelir,  gwaethaf  oll  fydd  y  dylanwad.  O'r 
ochr  arall,  mae  crefyddau  gwladol  ac  ysbryd  anlfyddol  yn  tueddu 
i  beri  i  lywodraethwyr  fyned  yn  galed  ac  annuwiol,  ac  ymhyfáu  nes 
myned  i  le  Duw  ei  hun ;  a  dichon  yr  â  y  breninoedd  hyn  mor  an- 
nuwiol  a  gormesol,  nes  bod  yn  annyoddefol  gan  eu  deiliaid,  a  pheri 
iddynt  benderfynu  byw  heb  freninoedd  o  gwbl. 

Wele  yr  wyffi  yn  dyfodfel  lleidr.  Pwnc  mawr  iawn  i  grefy  ddwyr 
y  dyddiau  hyn  y w,  peidio  ymollwng  gydag  ysbryd  yr  oes,  a  meddwl 
mai  gwelliant  yw  y  duedd  welir  nîewn  llawer  i  ystyried  pob  math 
o  grefydd  yn  o  gystal,  ac  nad  oes  fawr  gwahaniaeth  rhwng  gwir- 
ionedd  a  chyfeiliornad,  oblegid  daw  Crist  y  Tyst  ffyddlawn  i  sefyll 
o  blaid  gwirionedd,  a  daw  fe  ddichon  pan  fydd  dynion  yn  anmhar  ■ 
od  iawn  i'w  dderbyn. 

Armagedon. — Pa  beth  a  olygir  wrth  frwydr  Armagedon  sydd  i  mi 
yn  dia  thjwyll.  Ond  os  yw  y  dybiaeth  yn  gywir  mai  oddiwrth  Me- 
giddo  y  tardd  y  gair,  yna  gallwn  gael  peth  goleu  ar  y  pwnc,  oddi- 
wrth  ddau  amgylchiad  hynod  ddygwyddodd  i  Israel  yn  Megiddo. 
Yno  y  gorchfygodd  Barac,  Sisera,  ac  y  gwaredwyd  y  bobl  oddiwrth 
eu  gorthrymwyr,  ac  yno  hefyd  y  syrthiodd  Josiah  brenin  Juda, 
pan  ydoedd  wedi  myned  i  ryíela  yn  ddiachos.  Dichon  mai  rhyw 
beth  tebyg  fydd  rhyfel  Armagedon.  Pan  fydd  pobl  y  deg  brenin- 
iaeth  wedi  bìino  yn  dyoddef  gorthrwm,  trais,  ac  annuwioldeb  eu 
deg  brenin,  codir  gwrthryfel  cyffredinol  a  diorseddîr  hwynt,  neu 
ynte  ymladdant  yn  erbyn  rhyw  deyrnasoedd  ereill  nes  eu  dyfetha. 
Ond  yn  yr  ymgyrch  hono  ceir  llawei  o  ddynion  duwiol  yn  dysgwyl 
gwareiigaeth  trwy  arfau  cnawdol,  acyn  rhuthro  i'r  frwydr  lle  y 
syrthimt  yn  lladdedig  fel  Josiah;  ac  wrth  fyned  i  ryfel  dangosant 
i'r  byd  eu  hanharddwch,  neu  eu  hanghysondeb,  wrth  gymeryd  arf- 
au  cnawdol  i  gyflawni  amcanion  Tywysog  Heddwch.  Fel  hyn  bydd 
y  rhyfel  yn  ddinystr  hollol  i'r  gelynion,  ac  yn  angeuol  i  lawer  o 
ddynion  da,  pa  rai  a  fuasent  yn  ddiangol  pe  buasent  yn  gwilied  ar 
eu  heneidiau,  i'w  cadw  yn  ysbrydol,  ac  yn  unol  âg  amcan  eu  meistr, 
yn  lle  ymollwng  yn  ol  dull  y  byd  hwn. 

Ä!r  seithfed  angel  a  dywalltodd  ei  phìol  iW  awyr. — Yr  oedd  yr  holl 
phiolau  ereill  yn  gyfyngedig  yn  eu  dylanwad,  ondyma,  nid  oes  ter- 


BENYW  YN  EISTEDD  AR  FWYSTFIL.  ]  'Z-ì 

fyn  ar  gy lch  dylanwad  y  seithfed.  Tebygol  fud  hwnw  yr  un  a'r 
angel  welodd  Ioan  yn  ehedeg  yn  nghanol  y  neí',  a'r  efengyl  dra- 
gywyddol  ganddo,  i  efengylu  i  bawb  yn  mhob  man.  Bydd  yr  oc- 
lwys  erbyn  hyn  wedi  anfon  ei  chenhadau  i  bob  rhan  o'r  ddaiar  a'r 
efengyl  yn  taflu  ei  goleu  ar  bob  math  o  ddrygioni  yn  y  byd,  er  na 
bydd  eto  wedi  ei  lwyr  dynu  ymaith. 

Darfu. — Tebygol  fod  y  llef  yma  yr  un  a'r  llef  dan  udganiad  y 
seithfed  angel,  yr  hwn  a  ddywedai :  "  Aeth  teyrnasoedd  y  byd  yn 
eiddoein  Harglwyddnia'iGristef."  Fellyyma,darfunerth  acawd- 
urdod  y  bwystfìl,  a  phawb  a  arferent  wrthwynebu  awdurdod  Crist. 

Ac  yr  oedd  daiargryn  mawr. — Cyfnewidiad  yn  nghyflwr  moesol  a 
meddyliol  y  byd,  y  fath  na  fu  ei  gyfíelyb  o'r  blaen.  Llwyr  ddin- 
ystrir  y  ddirfas  fawr,  am  yr  hon  y  cawn  hanes  manylach  yn  y  ben- 
nod  nesaf.  Cymaint  fydd  y  cyfnewidiad  fel  na  erys  dim  o'r  peth- 
au  a  ystyrid  yn  fwyaf  sefydlog  a  chedyrn.  Beth  bynag  a  olygir 
wrth  ynysoedd  a  mynyddoedd ;  hwyrach  mai  sefydliadau  crefyddol 
a  galluoedd  gwladol ;  ond  beth  bynag,  rhaid  i'r  cyfan  roddi  ífordd 
o  flaen  y  chwildroad  mawr  fydd  yn  cymeryd  lle  yn  y  byd  moesol. 
Digon  tebyg  na  ddaw  y  pethau  hyn  oddiamgylch  heb  gryn  ddin- 
ystr  ar  fywydau  a  meddianau,  cyfTelyb  i'r  hyn  a  achosicl  gan  gen- 
llysg  anferthol  o  faintioli,  a  bydd  liaw  Duw  mor  amlwg  yn  y  cyf- 
newidiadau  hyn  a  phe  disgynaiycenllysgo'r  nefoedd — erhyny  oll, 
cablu  wna  dynion.  Rhaid  y  bydd  rhyw  galedwch  mawr  mewn 
rhyw  ddosbarth  yn  y  byd,  pan  bydd  efengyl,  a  barnau,  a  phob  peth 
yn  methu  eu  toddi  na'u  darostwng.  Ni  bydd  dim  yn  tycio  nes  eu 
ílwyr  ddinystrio. 

PENNOD   XVII. 

BENYW     YN     EISTEDD     AR     FWYSTEIL. 

ADAETH  un  o'r  saith  angel  oedd  â'r  saith  phì'ol  ganddynt,  ac  a  ymddyddanodd  â 
mi,  gan  ddy  wedyd  wrthyf,  Dyred,  mi  a  ddangosaf  i  ti   farnedigaeth  y  butain 
fawr  sydd  yn  eistedd  ar  ddyfroedd  lawer ; 

2  Gyd  à'r  hon  y  puteiaiodd  breninoedd  y  ddaiar,  ac  y  meddwyd  y  rhai  sy  yn  trigo 
ar  y  ddaiar  gan  win  ei  phuteindra  hi 

3  Ac  efe  a'm  dygodd  i  i'r  diffeithwch  yn  yr  ysbryd  :  ac  mi  a  welais  wraig  yn  eistedd 
ar  fwystfil  o  liw  ysgarUd,  yn  llawn  o  enwau  cabledd,  â  saith  ben  iddo,  a  deg  corn. 

4  A'r  wraîg  oedd  wedi  ei  dilladu  â  phorphor  ac  ysgarlad,  ac  wedi  ei  gwj^chu  ag  aur 
ac  â  main  gwerthfawr,  a  pherlau,  a  chanddi  gwpan  aur  yn  ei  liaw,  yn  llawn  o  ffieidd- 
dra  ac  aflendid  ei  phuteindra. 

5  Ac  ar  ei  thalcen  yr  oedd  enw  wedi  eiysgrifenu,  DIRGELWCH  BABILONFAWR 
MAM  PüTEINLAÍD,   A  FEIEIDD-DRA'R  DDAIAR.  ' 

6  Acmia  welais  y  wraig  yn  feddw  gan  waed  y  saint,  a  chan  waed  merthyron  Iesu  : 
a  phan  ei  gwelais,  mi  a  ryfeddais  â  rhyfeddod  mawr 

7  A'r  angel  a  ddywedodd  wrthyf,  Paham  y  rhyfeddaÌ3t  ?  myfi  a  ddywedaf  i  ti  ddir- 
gelwch  y  wraig,  a'r  bwystfil  sydd  yn  ei  dwyn  hi,  yr  hwn  sy  â'r  saith  ben  ganddo,  a'r 
deg  corn. 

8  Y  bwystûl  a  welaist,  a  fu,  ac  nid  yw  ;  a  bydd  icldo  ddyfod  i  fyny  o'r  pydew  heb 
waelod,  a  myned  i  ddystryw :  a  rhyftddu  a  wni  y  rhai  sy  yn  trigo  ar  y  ddaiap  (y  rhaî 
ni  ysgrifenwyd  eu  henwau  yn  llyfr  y  bywyd  er  seiliad  ỳ  byd)  pan  welont  y  bwystfil,  yr 
hwn  a  fu,  ac  nid  yw,  er  ei  fod. 


124  DAT)GU3)DIAD,    XVII. 

9  Dyma  'r  n:eddwl  sydd  à  doethineb  ganddo.  Y  saith  ben,  saith  fynydd  ydynt,  llé 
inae  y  wraig  yn  eistedd  arnynt. 

10  Ac  y  mae  saith  frenin  :  pump  a  gwyrnpasant.  ae  un  sydd,  a'r  llall  ni  ddaetheto  ; 
a  phan  ddèl.  rhaid  iddo  aros  ychydig 

11  A'r  Irwystfil,  yr  hwn  oedd,  ac  nid  ydyw,  yntau  yw  yr  wyíhfed,  ac  o'r  saithy  mae, 
ac  i  ddystryw  y  mae  yn  inyned 

12  A'r  deg  corn  a  welaist,  deg  brenin  ydynt,  y  rhai  ni  dderbyniasant  freniniaeth  eto  ; 
eithr  awdurdod  fel  breninoedd,  un  awr,  y  maent  yn  ei  dderbyn  gyd  a'r  bwystnl. 

13  Yr  un  meddwl  sydd  i'r  rhai  hyn,a  hicy  a  roddent  eu nerth  a' u hawdurdod  i'r  bwystfil. 

14  Y  rnai  hyn  a  ryfelant  a'r  Oen,  a'r  Uen  a'u  gorchfyga  hwynt :  oblegid  Arglwydd 
arglwyddi  ydyw,  a  Brenin  breninoedd  ;  a'r  rhai  sy  gyd  ag  ef,  tydd  alwedig,  ac  ethol 
eüg,  a  fifyddlon. 

15  Ac  'efe  a  ddywedodd  wrthyf,  Y  dyfroedd  a  welaist.  lie  mae  y  butain  yn  eistedd, 
pobloedd  a  thorfeydd  ydynt,  a  chenediuedd  ac  ieithoedd. 

16  A'r  deg  corn  a  welaist  ar  y  bwystfil,  y  rhai  hyn  a  gasant  y  butain,  ac  a'i  gwnant 
hi  yn  unig  ac  yn  noeth,  a'i  chnawd  hi  a  fwytant  hwy,  ac  a'i  llosgant  hi  a  than 

17  Canys  Duw  a  roddodd  yn  eu  calonau  hwynt  wneuthur  ei  ewyllys  ^f,  a  gwneuthur 
yr  un  ewylíys,  a  rhoddi  eu  teyrnas  i'r  bwystfil,  hyd  oni  chyflawner  geiriau  Duw. 

18  A'r  wraig  a  welaist,  yw  y  ddinas  fawr,  sydd  yn  teyrnasu  ar  freninoedd  y  ddaiar 

A  daeth  un  o'r  saìth  angeL — Nid  y w  Ioan  yn  dweud  pa  un,  ac  nid 
yw  o  bwys ;  ond  y  neges  oedd  ganddo  oedd  rîioddi  eglurhad  pell- 
ach  ar  gwymp  Babilon,  at  yr  hyn  y  cyfeiriwyd  yn  fyr  eisoes,  ond 
yn  fyr  iawn.  Yr  oedd  yr  angel  wedi  ei  ddysgu  yn  drwyadl  am  gy- 
meriad  y  wraig.  Er  cymaint  oedd  ei  gwychder  a'i  dylanwad  nid 
oedd  ond  putain.  "  Ac  efe  a'm  dygodd  i'r  diffaethwch."  Yr  oedd 
loan  wedi  gweled  y  wraig  yn  pen.  12,  yn  ffoi  i'r  anialwch  rhag  llid 
y  ddraig.  Aeth  yr  angel  ag  ef  yno  i  edrych  am  dani,  a  chafwyd 
o-afael  ynddi,  ond  mawr  y  cyfhewidiad  oedd  wedi  cymeryd  lle  yn  ei 
hymddangosiad,  nid  oedd  ynddi  ddim  yn  debyg  ond  yr  enw.  Yr 
oedd  y  wraig  erbyn  hyn  wedi  myned  i  ymddiried  jn  hollol  yn  y 
bwystfìl ;  yr  oedd  yn  elynol  hyd  yr  eithaf  i  Iesu  Grist ;  ac  yn  lle  bod 
a'i  haddurniadau  yn  nefol,  wedi  ei  gwisgo  â'r  haul,  a'r  lleuad  dan 
ei  thraed,  a  choron  o  ddeuddeg  seren  ar  ei  phen ;  yr  oedd  wedi  ei 
dilladu  a'i  haddurno  â  gwisgoedd  ac  addurniadau  breninesau  a 
phendefìgesau  y  ddaiar,  ac  yn  lle  bod  yn  cynal  gair  y  bywyd  er  lles 
i'r  byd,  yr  oedd  ganddi  gwpan  aur  yn  ei  llaw  yn  llawn  o  fheidd- 
dra,  ac  aflendid  ei  phuteindra. 

Ac  ar  ei  thalcen  yr  oecld  enw  iceâi  ei  ysgrifenu. — " Dirgelwch."  Dyna 
ran  o'r  enw.  Trwy  gadw  pob  peth  yn  ddirgel  y  llwyddodd  y  butain 
yma  i  gael  ei  chydnabod  gan  y  byd,  fel  gwraig  yr  Oen.  Pe  buasai 
wedi  dweud  yn  eglur  pwy  ydoedd,  ni  buasai  y  byd  byth  yn  ei  der- 
byn ;  ond  cuddiodd  ei  gwir  gymeriad,  a  dirgelodd  y  goleuni  trwy 
ba  un  yr  oedd  yn  bosibl  adnabod  y  gwahaniaeth  rhyngddi  a'r  wir 
eglwys — mewn  gair,  gellid  dweud  am  dani,  yn  y  tywyllwch  y  mae, 
ac  yn  y  tywyìlwch  y  mae  yn  rhodio.  Yr  un  peth  oedd  dirgelwch 
enw  y  wraig,  a  dirgelwch  enw  y  bwystfìl,  pen.  13  :  18.  Haerai  hi 
mal  dwyfol  ydoedd,  a  methai  y  byd  gan  gymaint  y  dirgelwch  a 
chanfod  mai  d^mol  ydoedd.  Ond  nid  yw  y  gwahanol  ddirgelion  a 
nodir  yn  y  Testament  Newydd  i  aros  heb  eu  hesbonio  i'r  rhai  sydd 
yn  meddu  fîydd.  Maent  yn  cael  eu  hegluro  i'r  cyfryw.  "I  chwi," 
meddai  Criçt,  uyrhoddwyd  gwybod  dirgelion  teyrnas  nefoedd. " 


BENÍW  YN  BIÖTEDD  All  FW1TSTN.L.  125 

Felly  yma  :  "Myfi  a  ddywedaf  i  ti  ddirgolwch  y  wraig.:'  ünd  i'r 
byd  yn  gyffredin  mae  dirgelwch  yr  anwriredd  mor  anncalladwy  ag 
ydyw  dirgelwcli  duwioldeb. 

Babilon  fawr. — Y  gallu  mwyaf  gorthrymus  a  di-dduw  a  gyfarfu 
Israel  erioed  oedd  Babilon.  Yma  yr  oeddynt  wodi  cael  digon  ar 
eilun-addoliaeth.  Felly  dysg  y  saint  yn  y  Babilon  ysbrydol  yma, 
beth  yw  gwir  ystyr  y  geiriau,  "  Gwae  a  hydero  ar  dywysogion,  ae 
ar  fab  dyn.  "     "Gwae  a  ymddiriedo  mewn  braich  o  gnawd." 

Mam  puteiniaid. — Y  benaf,  y  fwyaf  dwyllodrus,  a'r  fwyaf  medrus 
o  bawb  yn  y  byd  mewn  drygioni ;  fel  y  mae  yn  proffesu  bod  yn 
wraig  i'r  uchaf  o  bawb,  mae  ei  phuteindra  yn  fwy  ysgeler  na  neb 
arall.  Un  sydd  wrth  swydd  yn  dysgu  twyll,  rhagrith,  a  drygioni 
yn  y  byd. 

Ifieidd-dra  y  ddaiar. — Cydgasgliad  o'r  holl  ddrygioni  a  wneir  yn 
y  byd.  Mae  yn  fwy  twyllodrus,  yn  fwy  gorthrymus,  yn  fwy  erlid- 
igaethus,  yn  fwy  anfoesol,  na'r  un  cyfundeb  yn  y  byd  ;  ynddi  hi 
mae  pob  drygioni  a  ffìeidd-dra  yn  tyfu  i  berffeithrwydd.  Mae  Duw 
fel  pe  byddai  yn  methu  cael  geiriau  digon  cas  i'w  gosod  allan,ac  am 
hyny  geilw  hi  yn  gronfa  o  holl  lygredigaethau  y  byd. 

A  mi  a  welais  y  wraig  ynfeddw  gan  waed  y  saint. — Yma  mae  eithaf- 
ion  y  gwahaniaeth  rhyngddi  hi  a  gwraig  yr  Oenyndyfodi'r  golwg. 
Yn  lle  bod  yn  famaeth  dirion  i'r  saint,  yn  rhoddi  llaeth  i'r  rhai 
gweiniaid,  a  bwyd  cryf  i'r  rhai  cryfìon,  yr  oedd  hi  yn  parhaus  syeh- 
edu  am  eu  gwaed  ac  yn  meddwi  arno.  Yr  oedd  yn  dra  naturiol  i 
loan  ryfeddu  wrth  weled  y  fath  gyfnewidiad  wedi  cymeryd  lle  yn 
yr  eglwys,  ragor  i'r  hyn  oedd  pan  ffodd  i'r  anialwch.  Diau  ei  fod 
yn  teimlo  yn  siomedig  dros  ben  wrth  ganfod  yr  olygfa ;  ond  y  mae 
yr  angel  yn  myned  yn  mlaen  i  ddangos  iddo  nad  yr  un  wraig  mewn 
gwirionedd  a'r  un  hono  a  welodd  gynt  yn  ffoi  i'r  diffaethwch,  ond 
mai  un  arall  wedi  ymrithio  i'w  lle  ydyw. 

Y  bwystfil  a  welaist  a  fu  ac  nid  yio. — Cyfeirir  yma  yn  ddiau  at 
pen.  13  :  14.  Yno  gwelsom  yr  ail  fwystfìl  yn  peri  i  drigolion  y 
ddaiar  wneuthur  delw  o'r  bwystfìl  cyntaf.  Fel  y  darfu  i  mi  ei  es- 
bonio,  y  Pab  yn  gosod  i  fyny,  neu  hawlio  awdurdod  ar  freninoedd 
y  ddaiar,  fel  hen  ymerawdwr  Rhufain.  Priodol  y  gallesid  dweud : 
"Bu  ymerodraeth  Ehufain,  ond  nid  yw  yn  bresenol;  er  ei  bod,  a'r 
hyn  sydd,  sef  y  ddelw,  dyfais  y  pwll  diwaelod  ydy w,  ac  i'r  pydew 
diwaelod  y  mae  yn  tynu  pawb. 

Dyma  y  meddwl  sydd  a  doethineb  ganddo. — Sef  yr  hwn  sydd  wedi  ei 
ysgrifenu  yn  llyfr  by wyd  yr  Oen.  Mae  hwn  yn  canfod  natur  gyth- 
reulig  y  bwystfìl,  fel  nad  yw  yn  tueddu  i'w  addoli  na  synu  wrth  gan- 
fod  ei  ryfeddodau  gau,  fel  y  gwna  trigolion  y  ddaiar  yn  gyffredin. 

Y  saith  ben,  saith  fynydd  ydynt. — Mae  saith  fynydd  yn  dal  yr  un 
berthynas  a'r  wraig  neu'r  ddinas  Babilon,  ag  y  mae  y  saith  ben  i'r 
bwystfìl.  Arwydd  o  berffeithrwydd  gallu  llywyddol  yn  ei  medd- 
iant  hi,  fel  y  feistres,  ac  yn  ei  feddiant  yntau  fel  y  gweinyddwr. 


126 


DADGTTDDIAD,    XVII. 


Mae  mynydd  yn  anil  iawn  yn  y  Beibl  yn  dal  cysylltiad  â  gallu  lly  w- 
yddtl.  Ar  fynydd  Sinai  y  rhoddwyd  y  ddeddf,  ac  ar  fynydd  Sion 
y  gweinyddid  hi.  Felly  saith  ffurflywodraeth,  o  ba  rai  y  gwnai  y 
wraig  a'r  bwystfìl  ddefnydd,  er  cadw  dynion  i  lawr. 

Ac  y  mae  saitìi  hrenin.  P-ump  a  giuympasant. — Er  deall  hyn  rhaid 
cyfeirio  yn'ol  at  pen.  13.  Yno  dangosais  mai  saith  ffurflywodraeth 
fedr  dynion  ddyfeisio.  Yroedd  Patriarchaeth  yr  Aifft,  Unbenaeth 
Nebuche^onosor,  Duw-lyẅodraeth  Israel,  Pendefìgaeth  Persia,  a 
milwriaeth  Alexander,  wedi  cwympo  cyn  amser  Ioan.  Yr  oedd  yr 
holl  gynlluniau  hyn  wedi  eu  profì,  ac  nid  oedd  yr  un  o  honynt  yn 
ateb  y  dyben  i  ddyn.  Yn  awr,  yr  oedd  un  arall  wedi  codi,  ymer- 
raeth  haiarnaidcl  Phufain,  mewn  rhan  yn  fìlwrol,  ac  mewn  rhan 
yn  boblogaidd.  Y  seithfed  oedd  i  godi  ar  ol  hyny  oedd  llywodraeth 
gyfansoddiadol.  Yr  oedd  cryn  wahaniaeth  rhwng  ymerodraeth 
Caesar  a  llywodraeth  gyfansoddiadol.  Er  fod  yr  ymerawdwr  yn 
proffesu  cael  ei  ddewis  gan  y  bobl,  yr  oedd  yn  unbenaethol  unwaith 
y  gosodid  ef  me wn  awdurdod.  Ond  mae  brenin  llywodraeth  gyfan- 
soddiadol  nid  yn  unig  yn  cael  ei  osod  gan  y  bobl,  ond  hefyd  yn 
gorfod  gweithredu  yn  unol  a'u  hewyllys  hwy.  Yn  amser  Ioan  yr 
oedd  yr  ymerodrol  yn  aros,  a'r  gyfansoddiadol  heb  ddyfod. 

AW  bwystfil,  yr  hiun'oedd,  ac  Ŷiidydyw,  yntau  yw  yr  luyp'fed. — Delw 
y  bwystfìl  cyntaf,  yr  hon  oedd  wedi  ei  gosod  i  fyny  ar  gais  yr  ail 
fwystfil  a  olygir  yn  ddiau.  Proffesai  y  Pab  lywodraethu  yn  wa- 
hanol  i  bawb  fuasai  o'i  flaen.  Nid  oedd  yn  cydnabod  mai  tywrysog 
daiarol  ydoedd,  ond  honai  mai  goruchwyliwr  Duw  ar  y  ddaiar  yd- 
oedd,  ac  am  hyny  yr  oedd  breninoedd  y  byd  yn  ymostwng  iddo. 
Ond  hysbysai  yr  angel  Ioan  mai  o'r  saith  y  mae.  Tywysog  daiarol 
ydyw,  ac  am  hyny  yn  rhwym  o  berthyn  i  un  o'r  saith  ffurflywod- 
raeth  fu,  neu  ddaw  ar  y  ddaiar,  beth  bynag  fyddo  ei  honiadau.  Er 
iddo  broffesu  bod  yn  wahanol  i  bawb  fu  o'i  flaen,  un  o  honynt  ydyw, 
bwystfìlaidd,  a  daiarol  neu  ddynol  yn  yr  oll  o  hono. 

AW  deg  corn  a  welaist. — Y  rhai  y  buom  yn  siarad  am  danynt  dan 
dy walltiad  y  chweched  phiol.  Ni  bydd  yr  holl  gyfnewidiadau  gwlad- 
yddol  trwy  ba  rai  yr  â  ymerodraeth  Twrci  yn  debyg  o  effeithio  fawr 
o  welliant  crefyddol,  oblegid  dywedir  y  bydd  y  deg  brenin  yn  rhoddi 
eu  hawdurdod  i'r  bwystfìl,  ac  yn  rhyíela  â'r  Oen.  Ond  y  mae  un 
eysur,  bydd  i'r  deg  corn  gashau  y  butain  ac  ymosod  arni,  gan  ei 
gadael  yn  unig  ac  yn  noeth.  Mae  yr  ysbryd  sydd  yn  arwain  dyn- 
ion  i  edrych  ar  bob  crefydd  yn  gyfartal,  yn  eu  harwain  yn  fuan  i 
beidio  prisio  un  grefydd,  ac  felly  i  ystyried  y  draul  o'i  chynal  yn  fwy 
na'i  gwerth.  Dengys  hyn  nad  oes  un  tebygolrwydd  y  gwna  gwir- 
ionedd  byth  argyhoeddi  y  byd  o  ffolineb  sefydliadau  gwladol  o  gre- 
fydd,  ond  pethau  hollol  wahanol  bair  iddynt  ymwrthod  â  hwy,  ac 
hefyd  dengys  na  raid  aros  am  welliant  moesol  a  chynydd  goleuni 
er  dwyn  hyn  i  ben ;  mae  i  gael  ei  effeithio  yn  hytrach  trwy  gynydd 
drygioni  yr  hyn  sydd  lawer  cyflymach.  Er  na  bydd  y  deg  brenin 
yn  bwriadu  hyny,  eto  byddant  mewn  modd  nodedig  yn  cyflawni 


CWYMP  A  GALABNAD  BABILON.  127 

ewyllys  Duw,  trwy  ddinystrio  yr  hon  oedd  yn  arfer  llywodraethu  y 
byd,  fel  ag  i'w  dynu  oddiwrth  y  Duw  byw. 

PENNOD  XVIII. 

CWYMP     A    GALAHNAD     BABILON. 

AC  ar  ol  y  pcthau  hyn  mi  a  welais  angel  arall  yn  dyfod  i  wared  o'r  nef,  ag  awdur- 
dod  mawr  ganddo  ;  a'r  ddaiar  a  oleuwyd  gan  ei  ogoniant  ef. 

2  Ac  efe  a  lefodd  yn  groch  a  llef  uchel,  gan  ddy wedyd,  Syrthiodd,  syrthiodd  Babilon 
fawr  hono,  ac  aeth  yn  drigfa  cythreuliaid,  ac  yn  gadwriaeth  pob  aderyn  aflan  ac  adgas. 

3  Oblegid  yr  holl  genedloedd  a  yfasant  o  win  digofaint  ei  godineb  hi,  a  breninoeddy 
ddaiar  a  buteiniasant  gyd  a  hi,  a  marchnadwŷr  y  ddaiar  a  gyfoethogwyd  gan  amlder 
ei  moethau  hi. 

4  Ac  mi  a  glywais  Ief  arall  o'r  nef  yn  dywedyd,  Deuwch  allan  o  honi,  fy  mhobl  i,  fel 
na  byddoch  gyd-gyfranogion  o'i  phechodau  hi,  ac  na  dderbynioch  o'i  phíäau  hi. 

5  Oblegid  ei  phechodau  hi  a  gyrhaeddasant  hyd  y  nef,  a  Duw  a  gofiodd  ei  hanwir- 
eddau  hi. 

6  Te  wch  iddi  fel  y  talodd  hithau  i  chwi,  a  dyblwch  iddi  y  dau  cymaint  yn  ol  ei 
gweithreduedd  :  yn  y  cwpan  a  lanwodd  hi,  llenwch  iddi  yn  ddau-ddyblyg 

7  Cymaint  ag  yr  ymogonedd^dd  hi,  ac  y  bu  mewn  moethau,  y  cymaint  arall  rhodd- 
wch  iddi  o  ofid  a  galar  :  oblegid  y  mae  hi  yn  dywedyd  yn  ei  chalon,  Yr  wyf  yn  eistedd 
yn  frenines ;  a  gweddw  nid  ydwyf,  a  galar  ni's  gwelaf  ddim. 

8  Am  hyny  yn  un  dydd  y  daw  ei  phläau  hijSe/marwolaeth,  a  galar,  anewyn ;  ahi  a 
lwyr-losgir  a  than  :  oblegid  cryîyw  yr  Arglwyud  Dduw,  yr  hwn  sydd  yn  ei  barnu  hi. 

9  Ac  wylo  am  dani,  a  galaru  drosti,  a  wnabreninoedd  y  ddaiar,y  rhai  a  buteiniasant, 
ac  a  fuant  fyw  yn  foethus  gyd  a  hi,  pan  welont  fŵg  ei  llo^giad  hi, 

1U  Gan  sefyll  o  hirbell,  gan  ofn  ei  gofid  hi,  a  dywedyd,  Gwae,  gwae,  y  ddinas  fawr 
hono,  Babilon,  y  ddinas  gadarn  !  oblegid  mewn  un  awr  y  daeth  dy  farn  di. 

1 1  A  marchnadwŷr  y  ddaiar  a  wylant  ac  a  alarant  drosti ;  oblegid  nid  oes  neb  mwy- 
ach  yn  prynu  eu  marsiandiaeih  hwynt 

12  Marsiandîaeth  o  aur,  ac  arian,  a  meini  gwerth'awr,  a  pherlau,  a  lli'ain  main,  a 
phorphor,  a  sidan,  ac  ysgarlad,  a  phob  coed  thynon,  a  phob  llestr  o  ifori,  a  phob  Uestr  o 
goed  gwerthfawr  iawn,  ac  o  bres,  ac  o  haiarn,  ac  o  faen  marmor, 

13  A  cinamon,  a  pher-aroglau,  ac  enaint,  a  thus,  a  gwin,  acolew,  apheilliaid,a  gwen- 
ith,  ac  ysgrubliaid,a  defaid,  a  meirch.  a  cherbydau,  a  chaeth-weision,  ac  eneidiau  dynion. 

14  A'r  aeron  a  chwenychodd  dy  enaid,  a  aethant  ymaith  oddi  wrthyt,  a  phob  peth 
dainteithiol  a  gwŷch  a  aethant  ymaith  oddi  wrthyt ;  ac  ni  chai  hwynt  ddim  mwyach. 

15  Marchnadwŷr  y  pethau  hyn,  y  rhai  a  gyfoethogwyd  ganddi,  a  safant  o  hirbell 
oddi  wrthi,  gan  ofn  ei  gofid  hi,  gan  wylo  a  galaru, 

16  A  dywedyd,  Gwae,  gwae,  y  ddinas  fawr  hono,  yr  hon  oedd  wedi  ei  gwisgo  a  lliain 
main,  a  phorphor,  ac  ysgarlad,  ac  wedi  ei  gwychu  ag  aur,  a  meini  gwerthfawr,  a  pherlau  î 

17  Oblegid  inewn  »n  awr  yr  anrheithiwyd  cymaint  cyfoeth.  A  phob  llong-ly wydd, 
a  phob  cwmpeini  mewn  llongau,  a  llongw5rr,  a  chynifer  ag  y  sydd  a'u  gwaith  ar  y  môr, 
a  safasant  o  hirbell, 

18  Ao  a  lefasant,  pan  welsant  fŵg  ei  lloegiad  hi,  gan  ddywedyd,  Pa  ddinas  debyg 
i'r  ddinas  fawr  hono !  — 

19  A  hwy  a  fwriasant  lwch  ar  eu  penau,  ac  a  lefasant,  gan  wylo  a  galaru,  a  dywed- 
yd,  Gwae,  gwae,  y  ddinas  fawr  hono,  yn  yr  hon  y  cyfoethogodd  yr  holl  rai  oedd  gan- 
ddynt  longau  ar  y  môr,  trwy  ei  chost  hi !  oblegid  mewn  un  awr  yr  anrheithiwyd  hi. 

20  Llawenha  o'i  phlegid  hi,  y  nef,  a  chwi,  apostolion  santaidd  a  phroífwydi ;  oblegid 
dialodd  Duw  arni  drosoch  chwi. 

21  Ac  angel  cadarn  a  gododd  faen  megis  maen  melin  mawr,  ac  a'i  bwriodd  i'r  mor, 
gan  ddywedyd,  Fel  hyn  gyd  a  rhuthr  y  teflir  Babilon  y  ddinas  fawr,  ac  ni  cheir  hi 
mwyach 

22  A  llais  telynonon,  a  cherddorion,  a  phibyddion,  ac  udganwŷr,  ni  chlywir  ynot 
mwyach  ;  ac  un  crefftwr,  o  ba  greflft  bynag  y  òof  ni  cheir  ynot  mwyach  ;  a  thrwst  maen 
melin  ni  chlywir  ynot  mwyach  : 

23  A  Uewyrch  canwyll  ni  welir  ynot  mwyach ;  a  llais  priodas-fab  a  phriodas-ferch  ni 
chlywir  ynot  mwyach  :  oblegid  dy  farchnadwŷr  di  oedd  wŷr  mawr  y  ddaiar ;  oblegid 
trwy  dy  swyn-gyfaredd  di  y  twyllwyd  yr  holl  genedloedd 

24  Ao  ynddi  y  caed  gwaed  proffwydi  a  saint,  a  phawb  a'r  a  laddwyd  ary  ddaiar. 


128  DADGÜDDIAD,  XVIII. 

Syrthiodd}  syrthiodd  Balilonfawr. — Mae  y  fhgwr  ynia  ynnewid. 
Hyd  yina  gwraig  ydoedd,  ond  bellacli  dinas.  Mae  yn  cael  ei  galw 
yn  wraig  er  dynodi  ei  cliyfansoddiad,  ei  chyfraith,  a'i  sefydliadau 
neillduol  ei  hun ;  ond  y  niae  dinas  yn  dynodi  cyfoeth,  rnasnach,  a 
mawredd  allanol.  Pe  deuai  dyeithr  ddyn  i'r  wlad  yma,  dangosid 
iddo  yr  arfdai,  ystordai,  a  masnachdai  y  wlad.  Dyna  y  ddinas, 
ond  pan  ymofynai  am  ei  chrefydd,  ei  moesau,  a'i  haddysg,  dangos- 
id  iddo  ddeddfau,  crefydd,  a  llywodraeth  Prydain.  Dyna  y  wlad 
fel  gwraig.  Cymaint  yw  adgasrwydd  Duw  at  eglwys  lygredig,  fel 
y  mae  yn  llawenhau  yn  ei  chwymp,  er  mai  dynion  drwg  oedd  wedi 
dwyn  hyn  oddiamgylch. 

Aeth  yn  drigfa  cythreuh'aid. — Daw  adeg  pan  fydd  y  babaeth  wedi 
myned  mor  adgas  yn  ngolwg  dynion  fel  y  bydd  yn  cael  ei  gadael 
o'r  neilldu  fel  rhyw  le  wedi  ei  feddianu  gan  bob  math  o  greadur- 
iaid  adgas.  0  bob  dinystr,  yr  hyn  a  achosid  gan  bechodywy  trymaf. 

Deuwch  allan  o  honi  hi. — Mae  llawer  iawn  o  ddynion  da  yn  hwyr- 
drwm  iawn  i  ymadael  o  leoedd  llygredig,  pan  fyddo  rhyw  fantais 
ddaiarol  i'w  gael  wrth  aros ;  er  fod  Lot  wedi  ei  rybyddio  fod  Sod- 
om  i  fyned  ar  dân  dranoeth,  yr  oedd  yn  anhawdd  iawn  cael  ganddo 
ymadael,  ond  mynodd  Duw  ef  allan,  a  myn  ei  bobl  eto  allan  cyn 
y  byddo  iddo  lwyr  ddinystrio  Babilon.  Pa  foddion  a  arferir  nis 
gwyddom.  Dichon  mai  rhyw  ddynion  selog  iawn  a  olygir  wrth  yr 
angel,  wedi  eu  codi  yn  fwriadol  i  alw  y  saint  allan  o'r  eglwys  lygr- 
edig,  ac  i  ddangos  ei  drygedd  i'r  fath  raddau  nes  peri  i'w  gelynion 
ymosod  arni. 

Am  hyny  mewn  m  dydd  y  daw  ei  phlaau. — Nid  ydyon  i  feddwl  y 
cyflawnir  y  cwbl  mewn  diwrnod.  Ond  dengys  y  bydd  hi  a'i  chyf- 
eillion  mor  anmharod,  ac  yn  teimlo  mor  ddiofal,  fel  ag  i  edrych  ar 
y  dinystr  pan  ddelo  mor  ddisymwth  a  phe  buasai  wedi  bod  mewn 
un  dydd.  Felly  mae  dinystr  yr  annuwiol  yn  wastad  pan  ddelo  yn 
hollol  annysgwyliadwy. 

Ac  wylo  am  da?ii,  a  galaru  drosti)  a  icna  Ireninoedd  y  ddaiar.—  Mae 
yn  anhawdd  penderfynu  pa  beth  a  olygir  yma,  pa  un  ai  rhyw  fren- 
hinoedd  ereill  heblaw  y  deg  brenin  hyn  fyddant  yn  galaru  drosti, 
neu  ynte  y  deg  brenin  yn  gweled  eu  camsyniad  pan  wedi  myned 
yn  rhy  ddiweddar,  ac  yn  teimlo  eu  bod  wedi  colli  atteg  bwysig  iawn 
o  dan  eu  llywodraeth,  ac  yn  peryglu  eu  gorseddau  wrth  daflu  o'r 
neilldu  y  sefydliad  gwladol  o  grefydd.  Mae  yn  deilwng  o  sylw  mai 
ar  y  ddaiar  yn  unig,  yn  mysg  dynion  daiarol  y  mae  yr  holl  alar. 
Hefyd  rhagoriaethau  a  mwyniant  daiarol  yw  yr  unig  beth  a  briod- 
elir  i'r  ddinas  fawr.  Gyda'r  ddaiar  mae  wedi  byw,  a'i  holl  fryd  ar 
bethau  y  ddaiar.  Nid  oes  dim  ysbrydol  na  nefol  yn  perthyn  iddi; 
pa  ryfedd  fod  y  byd  yn  gwaethygu  tan  y  fath  ddylanwad.  O'r  fath 
drueni  meddwl,  y  miloedd,  ie  miliynau  o  ddynion  a  foddlonant  fyw 
yn  yr  eglwys  lygredig  hon,  gan  feddwl  ei  bod  yn  eu  harwain  tua'r 
neíbedd,  a  hithau  heb  symud  cam  erioed  o'r  ddaiar.  Y  rhai  a  gy- 
merant  arnynt  fod  yn  weinidogion  ynddi,  nid  ydynt  ond  march- 


GOBFOLEDD  ANGELJON  A  SAINT.  12í* 

nadwyr  yn  ceisio  cyfoeth,  heb  ofalu  am  ddim  ond  ei  haur,  a'i  gwisg- 
oedd,  a'i  moethau  hi. 

Mae  rhai  yn  teimlo  cryn  anhawsder  oblegid  nad  y  w  dinas  Hhuí'- 
ain  ar  lan  y  môr,  ond  nid  yw  hyny  yn  fy  mlirpo,  oblegid  nid  wyf  yn 
meddwl  mai  dinas  llhufain  yn  unig  a  olygir  yma,  ond  pob  eglwys, 
sydd  mown  cysylltiad  â'r  llywodraeth  wládol,  trwy  holl  hyd  a  llod 
ymerodraeth  Ithufain  yn  ei  dyddiau  gorau.  Grwir  mai  yn  ninas 
Ehufain  y  cyraeddodd  y  gyfundrefn  buteinllyd  ei  pherffeithrwydd 
mwyaf  mewn  twyll  a  drygioni.  Ond  yr  un  y w  hi  o  ran  egwyddor 
yn  mhob  gwlad,  ac  nid  annhebyg  y  daw  ei  chwymp  tua'r  un  adeg. 
Aiff  yr  elwys  wladol  yn  mhob  man  yn  rhy  ddrwg  i  ly  wodraethau  y 
ddaiar  ei  dyoddef.  Mae  yn  natur  pob  eglwys  sefydledig  i  geisio 
nid  yn  unig  ymryddhau  oddiwrth  y  llywodraeth,  ond  hefyd  bod  yn 
ben  ar  y  llywodraeth. 

Mae  y  desgr'ífìad  o  fawredd  a  chyfoeth  y  ddinas  fawr  yma  wedi 
ei  gymeryd  oddiwrth  y  darluniad  a  rydd  Ezeciel,  pen.  27,  o  fawr- 
edd  a  chwymp  Tyrus.  Yr  oedd  dylanwad  y  ddin#s  yma  yn  fawr. 
Proffesai  hi  mai  dylanwad  crefyddol  ac  ysbrydol  ydoedd,  ond  yn 
lle  hyny  dylanwad  o'r  un  natur  âg  un  o  ddinasoedd  y  cenedloedd 
ydoedd — dylanwad  masnachol  yn  unig,  fel  eiddo  Tyrus. 

Llawenha  ó'i phlegid  hi  y  nef.  Os  bydd  galar  mawr  ar  y  ddaiar, 
bydd  y  llawenydd  yn  y  nef  yn  gyferbyniol  oherwydd  i  Babilon 
syrthio,  a  gelwir  ar  yr  holl  eglwys  i  lawenhau  oblegid  ei  chwymp, 
ac  yn  neillduol  y  sicrwydd  sydd  ganddynt  na  chyfyd  mwy.  Bydd 
y  byd  a'r  eglwys  wedi  dysgu  digon  i  beidio  meddwl  am  ymgysylltu 
mwy.  Peth  arall  fydd  yn  achosi  llawenydd  neillduol  yn  y  nef  yw, 
y  ffaith  y  bydd  cymeriad  Duw  yn  cael  ei  glirio ;  oblegid  cy wir  a 
chyfìawn  yw  ei  farnau  ef  oblegid  efe  a  farnodd  y  butain  fawr.  Dy- 
oddefodd  yn  hir — edrychodd  arni  yn  tywallt  gwaed  proffwydi,  a 
saint,  a  thawodd  nes  y  tybiodd  hithau  ei  fod  yn  debyg  iddi  hi  ei 
hun,  a'i  bod  yn  gwneuthur  gwasanaeth  i  Dduw  trwy  ladd  y  rhai  a'i 
gwasanaethent  ef  mewn  gwirionedd.  Ond  pan  gyfyd  Duw  i  farn 
dielir  arni  fel  pe  buasai  yn  euog  o'r  holl  waed  a  dywalltwyd  yn  y 
byd  erioed. 

PENNOD  XIX. 

GOEÎÔIEDD     ANGELI0N     A     SAINT. 

AC  ar  ol  y  pethau  hyn  mi  a  gly wais  inegis  llef  uchel  gan  dyrfa  fawr  yn  y  nef  yn  dy- 
wedyd,  Aleluia  :  Iachawdwriaeth,  a  gogoniant,  ac  anrhydedd,  a  gallu   i'r  Ar- 
glwydd  ein  Duw  ni : 

2  Oblegid  cywir  a  chyfiawn  yw  ei  farnau  ef :  oblegid  efe  a  farnodd  y  butain  fawr,  yr 
hon  a  lygrodd  y  ddaia^  â'i  phuteindra,  ac  a  ddi'alodd  waed  ei  weision  ar  ei  llaw  hi. 

3  Ac  eilwaith  y  dywedasant,  Aleluia.     A'i  niŵg  hi  a  gododdyn  oes  oesoedd. 

4  A  syrthiodd  y  pedwar  henuriad  ar  hugain,  a'r  pedwar  anifail  i  lawr,  ac  a  addolaá- 
ant  Dduw,  yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar  yr  orseddfninc  ;  gan  ddywedyd,  Amen ;  Aleluia. 

5  A  llef  a  ddaeth  allan  o'r  orseddfainc,  yn  dywedyd,  Molienwch  ein  Duw  ni,  ei  holi 
weision  ef,  a'r  rhai  ydych  yn  ei  ofni  ef,  bychain  a  rnawrion  hefyd. 

6  Ac  mi  a  glywais  megis  llef  tyrfa  fawr,  ac  megis  llef  dyfroedd  lawer,  ac  njegis  llef 


130  DADGUDDIAD,    XIX. 

taranau  cryfion,  yn  dywedyd,  Aleluia:  oblegid  teyrnasoid  yr  Arglwydd  Dduw  Hollalluog. 

7  Llawenychwn,  a  gorfoleddwn  a  rhoddwn  ogoniant  iddo  ef :  oblegid  daeth  priodas 
yr  Oen,  a'i  wraig  ef  a'i  parotôdd  ei  hun. 

8  A  chaniatawyd  iddi  gael  ei  gwisgo  â  lliain  main  glan  a  dysglair :  canys  y  lliain 
niain  ydyw  cyfiawnder  ysiint. 

9  Ac  efe  a  ddy wedodd  wrthyf»  •  Ysgrifena,  Bendigedig  yw  y  rhai  a  elwir.i  swper  neith- 
ior  yr  Oen.     Ac  efe  a  ddywedodd  wrthyf,  Gwir  eiriau  Duw  yw  y  rhai  hyn. 

10  Ac  mi  a  syrthiais  wrth  ei  draed  ef,  i'w  addoli  ef.  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthyf, 
Gwel  na  wneîych  hyn:  cyd-was  ydwyf  i  ti,  ac  i'th  frodyr  y  rhai  sy  ganddynt  dystiol- 
aeth  Iesu.     Addola  Dduw  :  canys  tystiolaeth  Iesu  ydyw  ysbryd  y  broffwydoliaeth. 

11  Ac  mi  a  we^ais  y  nef  yn  agored  ;  ac  wele  farch  gwỳn  ;  a'r  hwn  oedd  yn  eistedd 
arno  a  elwid  Ffyddlon  a  Chywir,  ac  mewn  cyfiawnder  y  mae  efe  yn  barnu  ac  yn  rhyfela. 

12  A'i  lygaid  oedd  fe'  fiìam  dan,  ac  ar  ei  ben  yr  oedd  coronau  lawer  :  ac  yr  oedd 
ganddo  enw  yn  ysgrifenedig,  yr  hwn  ni  wyddai  neo  ond  efe  ei  hun : 

13  Ac  yr  oedd  wedi  ei  wisgo  a  gwisg  wedi  ei  throchi  mewn  gwaed  :  a  gelwir  ei  enw 
ef,  Gair  Duw 

14  A'r  lluoedd  oedd  yn  y  nef  a'i  canlynasant  ef  ar  feirch  gwỳnion,  wedi  eu  gwisgo  a 
lliain  main,  gwỳn,  a  glan. 

15  *.c  allan  o'i  enau  ef  yr  oedd  yn  dyfod  gleddyf  ilym,  i  daro  y  cenedloedd  ag  ef : 
ac  efe  a'u  bugeilia  hwynt  a  gwialen  haiarn  :  ac  efe  sydd  yn  sathru  cerwyn  win  digof- 
aint  a  llid  Duw  Hollalluog. 

16  Ac  y  mae  gand^o  ar  ei  wisg,  ac  ar  ei  forddwyd  enw  wedi  ei  ysgrifenu,  BRENIN 
BRENINOEDD,  AC  ARGLWYDD  ARGLWYDDI 

17  Ac  mi  a  welais  angel  yn  sefyll  yn  yr  haul ;  ac  efe  a  lefodd  a  llef  uchel,  gan  ddy- 
wedyd  wrth  yr  holl  adar  oedd  yn  ehedeg  trwy  ganol  y  nef,  Deuwch  ac  ymgesglwch  yn 
ngh5Td  i  swper  y  Duw  mawr  ; 

18  Fel  y  bwyt  och  gig  breninoedd,a  chig  pen-capteniaid,a  chig  y  cedyrn,a  chig  meirch, 
a'r  rhai  sy  yn  ei>tedd  arnynt,  a  chig  holl  ryddion  a  chaethion,  a  bycbain  amawrion 

19  Ac  mi  a  welais  y  bwystfil  a  breninoedd  y  ddaiar,  a'u  lluoedd  wedi  ymgynull  yn 
nghŷd  i  wneuthur  rhyfel  yn  erbyn  yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar  y  march,ac  yn  erbyn  ei  lu  ef. 

20  A  daliwyd  y  bwystfìl,  a  chyd  ag  ef  y  gau-broffwyd,  yr  hwn  a  wnaeth  wỳrthiau 
ger  ei  fron  ef,  trwy  y  rhai  y  twyllodd  efe  y  rhai  a  dderbyniasent  nôd  y  bwystfil,  a'r  rhai 
a  addolasent  ei  ddelw  ef  Yn  fyw  y  bwriwyd  hwy  ill  dau  i'r  llyn  tan  yn  llosgi  a  brwmstan. 

21  A'r  lleill  a  laddwyd  a  chleddyf  yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar  y  march,  yr  hwn  oedd 
yn  dyfod  allan  o'i  enau  ef :  a'r  holl  adar  a  gawsant  eu  gwala  o'u  cig  hwynt. 

Llef  uchelgan  dyrfafawr — Ynpen.  5,  gwelsom  y  pleidiau  hyn  o'r 
blaen,  y  pedwar  anifail  a'r  pedwar  henuriad  ar  hugain,  a'r  dyrfa 
fawr  o  angelion  yn  molianu  yr  Oen  am  gymeryd  y  llyfr  i  ddatod 
ei  seliau.  Buant  yn  ddystaw  iawn  ar  ol  hyny,  ac  nid  rhyfedd, 
oblegid  aeth  yr  eglwys  i  sefyllfa  mor  llygredig,  a  phob  peth  i'r  fath 
ddyryswch  fel  yr  oedd  yn  ddigon  i  beri  i  bob  dyn  feddwl  fod  yr  ad- 
eiladydd  wedi  colli  ei  gynllun,  neu  ynte  yn  methu  ei  gario  allam 
Ond  erbyn  hyn  mae  pethau  wedi  dyfod  o  gwmpas.  i  Mae  yr  olwyn 
wedi  troi.  Mae  y  wraig  oedd  yn  eistedd  ar  fwystfîl  o  liw  ysgarlad 
wedi  ei  dinystrio  gan  gyrn  y  bwystfìl  ei  hun,  a  Christ  wedi  dial  arni 
am  holl  waed  y  saint  a  dywalltodd  hi.  Ie,  mae  y  ddinas  fawr  Ba- 
bilon  wedi  ei  llwyr  ddinystrio,  a'i  godineb,  a'i  swyn-gyfaredd,  a'i 
llofruddiaethau  wedi  eu  cosbi  hyd  yr  eithaf.  Mae  llid  yr  Oen  wedi 
ei  dawelu,  a  phrawf  digonol  wedi  ei  roddi  ei  fod  ef  o  hyd  yn  cadw 
at  ei  gynllun  gwreiddiol,  ac  yn  darparu  iddo  ei  hun  eglwys  bur. 
Mae  gwraig  yr  Oen  yn  dyfod  i'r  golwg  unwaith  eto  yn  ei  haddurn- 
iadau  nefol.  Bu  yn  guddiedig  am  oesoedd,  tra  yr  oedd  y  butain 
fawr  yn  honi  mai  hi  oedd  gwraig  yr  Oen.  Bu  y  Jerusalem  New- 
ydd  yn  guddiedig  yn  hir  tra  yr  oedd  Babilon  yn  honi  mai  hi  oedd 
dinas  Duw ;  ond  bellach  mae  y  ddaiar  yn  rhydd  i'r  Jerusalem  New- 


GOEFOLEDD  ANOELION  A  SAJNT.  131 

ydd  ddisgyn  oddiwrth  Dduw  oddiuchod.  Hyd  yma  nîft  oedd  dim 
ond  swn  y  ddaiar  i'w  glywed  :  "  Llais  telynorion,  a  cherddorion  a 
phibyddion,  ac  udganwyr,"  a  phob  rhyw  seiniau  daiarol;  eithr  yn 
awr  mae  y  lleisiau  hyn  oll  wedi  dystewi,  ac  felly  mae  cyüe  i'r  ddai- 
ar  wrando  bellach  ar  lais  y  nef  yn  dywedyd  :  "  Aleluia,  Jechydwr- 
iaeth,  a  gogoniant,  ac  anrhydedd,  a  gallu  i'r  Arglwydd  ein  Duw." 
Ychydig  o  sylw  wnaeth  y  byd  o  honynt  pan  ocddynt  yn  canu  hyn 
ar  adeg  dechreuad  y  gwaith,  pan  oedd  yr  Oen  yn  ymgymeryd  â'r 
gorchwyl  o  adeiladu  yr  eglwys.  Ond  y  pryd  hyn  bydd  y  gwaith 
wedi  dyfod  yn  mlaen  mor  bell,  fel  na  fedr  neb  ei  adael  yn  ddisylw. 
Bydd  swn  yr  eglwys  yn  boddi  pob  swn  arall :  "  Llef  tyrfa  fawr, 
ac  megis  swn  dyfroedd  lawer,ac  megis  llef  taranau  cryfion."  Bydd- 
ant  yn  cario  pob  peth  o'u  blaen. 

A  syrthìodd  y  pedwar  henuriad  ar  hugain.—Byà.à.  yr  holl  saint  wedi 
dod  yn  gwbl  i'r  goleu  am  y  daioni  fydd  Duw  wedi  wneud  trwy  ddy- 
fetha  fíieidd-dra  y  ddaiar.  Bydd  y  ffordd  yn  glir  o  hyny  allan  i 
Grist  gael  arddel  yr  eglwys  ar  y  ddaiar  fel  ei  eiddo. 

Daeth  priodas  yr  Oe?i,  ayi  icraig  ef  a'i  parotodd  ei  hun. — Bydd  i'r  eg- 
lwysunwaith  eto  ymwisgoynei  gwisgoedd  priodol  ei  huD,ac  ymhyf- 
rydu  ynddynt,  yn  lle  mewn  gwisgoedd  ac  addurniadau  daiarol. 
Cyfiawnder  Crist  fydd  pob  peth — yr  eglwys  o  hyn  allan  fydd  wedi 
ei  gwisgo  â  lliain  main  glân  a  dysglaer,  canys  y  lliain  main  ydyw 
cyfiawnder  y  saint. 

Bendigedig  yw  y  rhai  a  elwir  i  swper  neithior  yr  Oen. — Y  rhai  fydd- 
ant  wedi  byw  trwy  yr  holl  dywydd,  a  chadw  eu  ffydd  a'u  amynedd 
yn  nghanol  yr  holl  gynhyrfìadau,ac  yn  sefyll  yn  eu  rhan  yn  niwedd 
y  dyddiau  fel  ag  i  ffurfìo  rhan  o'r  eglwys^fydd  yn  fuan  i  fod  yn 
ben  y  byd  yn  enw  Crist. 

Gwir  eiriau  Duw  yw  y  rhai  hyn. — Nid  heb  achos  y  mae  Duw  yn 
gosod  ei  sel  ar  ddiwedd  yr  adroddiad  neu  broffwydolioeth  yma. 
Mae  mor  anhawdd  gan  lawer  gredu  y  gwanheir  y  daiarol,  ac  y 
codir  yr  ysbrydol,  i'r  graddau  anodir  yma.byth.  Myn  llawer  ddar- 
llen  llyfr  y  Dadguddiad  fel  rhyw  farddoniáüuu.,  a  pheth  gwir  ynddo, 
ond  y  rhan  fwyaf  ddim  ond  addurniadau.  Eithr  dysgwylia  Duw 
i  ni  gymeryd  y  llyfr  drwyddo  fel  gwirionedd  y  mae  o'r  pwysmwyaf 
i  ni  gredu.  Mae  lle  i  farnu  fod  y  tywyllwch  a  gyfarfyddwn  yn  y 
Dadguddiad  yn  cyfodi  o  ddiffyg  ffydd  yn  fwy  nag  oddiar  ddiffyg 
deall.  Mae  dynion  wedi  gwyrdroi  ymadroddion  eglur,  a  rhoddi 
iddynt  ystyrion  hollol  annaturiol,  oblegid  na  fynent  gredu  y  gwir- 
ionedd  a  ddysgid  gan  yr  esboniad  naturiol  o  honynt. 

Ac  mi  a  syrthiais  wrth  ei  draed  i\o  addoli  — Yr  oedd  Ioan  wedi  ei 
synu  gymaint  gan  y  pethau  a  amlygwyd  iddo  gan  yr  angel,  nes  y 
meddyliodd  mai  rhy  w  fod  goruwcímaturiol  ydoedd,  a  chynygiodd 
ei  addoli,  ond  dy wedodd  yr  angel  wrtho  nad  oedd  ef  yn  wrthddrych 
addoliad,  ond  mai  o'r  un  dosbarth  a  Ioan  yr  ydoedd  ef.  Yn  ol  fy 
esboniad  i  o'r  saith  phiol,  cynddrychiolydd  y  weinidogaeth  yn  y 
tymhor  dan  sylw  oedd  yr  angel  hwn,  felly  nid  oedd  ond  cydwas. 


132  DÀDGrUDDIAD,    XIX. 

Mae  y  gwendid  a  anilygwyd  gan  Ioan  y  tro  liwn  yn  dueddol  iawn 
i'r  eglwys  yn  mliob  oes.  Mor  arnl  ydym  yn  tueddui  addoli  gwein- 
idogion  yr  oesoedd  gynt  fel  pe  byddent  yn  uwch  na  dynion :  ond 
mae  hyn  yn  beth  nad  yw  neb  sydd  yn  caru  Iesu  yn  ddysgwyl  nag 
yn  foddlon  dderbyn.  Siaradwn  am  Luther,  Zuinglius,  a  Chalfìn, 
Owen,  a  Howe,  a  Baxter,  Bowlands,  a  Harris,  Williams  o'r  Wern, 
John  Elias,  a  Christmas  Evans,  fel  pe  byddent  fwy  na  bodau  dynol, 
ond  pan  edrychom  i'w  hanes  yn  fanwl,clywir  hẃy  yn  dweud :  "Dyn- 
ion  ydym  ninau  hefyd,  addolwoh  Dduw,  canys  trwy  Grist  yn  ein 
nerthu  yr  oeddym  ni  yr  hyn  oeddym; "  a  dyna  fydd  teimlad  gwein- 
idogion  a  chrefyddwyr  tua  dechreu  y  mil  blynyddoedd  mewn  modd 
nodedig — Ac  y'm  ceir  ynddo  Ef  heb  fy  nghyfìawnder  fy  hun — Nid 
unrhy w  ragoriaeth  yn  yr  offerynau  neu'r  dynion,  ond  trwy  fod  mwy 
o  Dduw  yn  y  golwg. 

Ac  wele  farch  gwyn. — Yr  oedd  Ioan  wedi  colli  ei  olwg  ar  y  march 
gwyn  am  amser,  ac  yr  oedd  llawer  ar  y  ddaiar  yn  taeru  ei  fod  wedi 
newid  ei  liw,  a'i  farchogwr,  a  chwbl,  ond  nid  oedd  hyny  yn  gywir. 
Yr  oedd  ar  gael  yn  y  nef,  os  oedd  o'r  golwg  ar  y  ddaiar ;  yr  un  oedd 
o  ran  lliw  ac  amcan,  ac  yr  oedd  y  marchogwr  yn  gwisgo  yr  un  enw. 
Yr  oedd  hefyd  yr  un  o  ran  agwedd  a  phan  welodd  Ioan  ef  yn  ynys 
Patmos,  a'i  lygaid  fel  fflam  dân.  Ond  yr  oedd  un  gwahaniaeth  i'w 
ganfod.  Pan  welodd  Ioan  ef  yn  cychwyn  nid  oedd  ganddo  ond  un 
goron,  eithr  yn  awr  yr  oedd  ar  ei  ben  goronau  lawer,  i  brofì  nad 
oedd  ei  fynedîad  allan  wedi  bod  yn  ofer,  nad  oedd  ei  amcan  wedi  ei 
golli.  Yr  oedd  wedi  cael  buddugoliaethau  lawer — yr  oedd  wedi 
gorchfygu  nid  yn  unig  y  deg  brenin  a'r  bwystfìl  oedd  yn  rhyfela  âg 
ef,  ond  hefyd  breninoedd  ereill  lawer.  Bydd  holl  deyrnasoedd  y 
byd  wedi  dod  yn  eiddo  iddo  y  pryd  hwnw. 

Ac  yr  oedd  ganddo  enw. — Mae  wedi  hysbysu  Uawer  o'i  enwau  i  ni, 
ond  y  mae  un  na  fedr  dynion  nac  angelion  eiamgyffred.  "Enw," 
medd  Paul,  "sydd  goruwch  pob  enw"  a  enwir,  nid  yn  unig  yn  y 
byd  hwn  ond  hefyd  yn  y  byd  a  ddaw. 

Ä!r  lluoedd  yn  y  nef.j-^ Bydd  y  rhyfel  drosodd,a'r  eglwys  heb  ddim 
i  wneud  ond  gweithio  allan  yr  efengyl  yn  ei  hysbryd  ei  hun,  neu 
yn  hytrach  wedi  dysgu  nad  oes  dim  all  lwyddo  efengyl  ond  hi  ei 
hun.  Bydd  pob  arfau  dynol  wedi  eu  troi  o'r  neilldu,  a  phob  modd- 
ion  dynol  wedi  eu  gadael,  a'r  eglwys  yn  ymddybynu  am  ei  llwydd- 
iant  ar  ysbryd  Crist,  ac  yn  ymddybynu  am  fywyd  tragywyddol  yn 
gwbl  ar  gyfiawnder  Crist. 

Ac  allan  tfi  enau  yr  oedd  yn  dyfod  gìeddyf  Ilym. — Bydd  gair  Duw  o 
hyd  yn  fìniog  heb  golli  dim  ar  ei  awch,  er  cymaint  o  ddefnydd  sydd 
wedi  cael  ei  wneud  o  hono,  a  chynifer  o  gynygiadau  ydynt  wedi  eu 
gwneud  i  bwlu  ei  awch. 

Efe  du  bugeüia  a  gwialen  haiarn. — Daioni  sydd  yn  nghalon  Crist 
tuag  at  bawb,  fel  bugail  y  portha  efe  ei  braidd.  Ond  y  mae  yn 
dwyn  gydag  ef  wialen  haiarn,  â'r  hon  y  medr  ddarostwng  pawb 
fel  y  malurir  llestri  pridd. 


Ö0EF0LEDD  ANGELION  A  BÀH   P.  133 

Ac  efe  sydd  yn  sathru. — Nid  yw  yn  gallu  ymddiriod  y  gwaith  o 
gosbi  i  neb  arall,  a  dyna  fydd  yn  ei  gwneud  yn  ddychrynllyd  i'r 
annuwiol ;  mai  yr  hwn  oedd  yn  awyddus  am  ei  achub,  yr  hwn  oedd 
ar  ei  orau  i'w  achub,  fydd  yn  cael  oi  orfodi  i'w  gosbi  yn  y  diwedd. 
Mae  digllonedd  cyfaill  yn  waeth  na'r  un  arall 
Deuwch  ac  ymgasglwch  yngfajd  i  syper  y  Duw  mawr. — Yma  dangosir 
gwaeledd  pob  gogoniant  daiarol,  pan  wedi  ymgaledu  yn  erbyn 
Duw;  dim  ond  cael  ei  ddarostwng  i  fod  yn  fwyd  i  adai  y  nefoedd. 
Nid  wyf  yn  dysgwyl  rhyw  un  amgylchiad  o'r  fath  hyn,  ond  cyd- 
gyfarfyddiad  amry w  «ddygwyddiadau,  megis  y  cwerylon  rhwng  yr 
eglwys  lygredig  a'r  deg  brenin,  a'r  cwerylon  rhwng  y  breninoedd 
a'u  deiliaid,  neu  pa  foddion  bynag  a  ddefnyddia  rhagluniaeth  Duw 
i  ddarostwng  ei  elynion.  Un  peth  sydd  amlwg  yma,  y  darostyngir 
hwy  yn  isel  iawn,  ie,  mor  isel  fel  na  bydd  eu  gallu  i  wrthwynebu 
ddim  mwy  nag  yw  gallu  lladdedigion  ar  faes  y  frwydr  i  wrthwyn- 
ebu  adar  y  nefoedd,  pan  ddewisant  ymborthi  ar  eu  cnawd. 

Ac  mi  a  welais  y  Iwystfil  a  Ireninoedd  y  ddaiar. — Gellid  meddwl 
wrth  y  geiriau  hyn  nad  digon  fydd  gan  y  deg  brenin  ddinystrio  y 
grefydd  wladol,  ond  y  byddant  yn  amcanu  dyfetha  pob  math  o  gre- 
fydd  oddiar  y  ddaiar.  Mae  hyn,  i  raddau  helaeth,  yn  cael  eu  gad- 
arnhau  gan  yr  hyn  a  gymerodd  le  yn  y  chwildroad  yn  Ffrainc. 
Aeth  y  gallu  anfíyddol  yno  mor  gryf  fel  ag  i  daflu  pabyddiaeth  o'r 
|neilldu;  ond  nid  oedd  hyny  yn  ddigon,  mynent  ddileu  y  Sabbath 
*o  phob  olion  o  grefydd  oddiar  y  ddaiar. 

A  daliwyd  y  Iwystfil. — Ehoddwyd  terfyn  bythol  ar  y  gyfundraeth 
wladol  o  grefydd,  ac  hefyd  ar  Fahometaniaeth.  Maent  hwy  wedi 
cael  eu  dydd,  ac  y  mae  y  byd  wedi  ei  argyhoeddi  nad  ydynt  yn  ateb 
y  dyben,  am  hyny  bwrir  hwy  ar  unwaith  i'r  llyn  o  dân,  sef  i'rcar- 
char  nesaf  i  mewn,  heb  un  gobaith  am  ddod  byth  yn  rhydd.  Bydd 
i'r  bobl  yn  gyfíredin  gael  eu  darostwng  gan  ddylanwad  efengyl,  fel 
ag  i  gydnabod  llywodraethCrist,pa  un  bynag  fyddant  yn  credu  yn- 
ddo  fel  Gwaredwr  ai  peidio. 

i  GWEESI. 

1.  Fe  ddianc  rhywrai  rhag  holl  ddichellion  y  diafol.  Mae  yn 
isyndod  fod  neb  yn  gallu  byw  yn  dduwiol  yn  y  byd.hwn,  pan  mae 
y  gelyn  mor  hen,  mor  gyfrwys,  ac  yn  medru  codi  cynifer  o  ofîeryn- 
au  i'w  gynorthwyo  yn  y  gwaith  o  rwystro  crefydd.  Yr  ydym  yn 
aml  yn  synu  fod  cyn  lleied  yn  by w  yn  dduwiol,  ond  pe  gwelem 
bethau  yn  eu  ll«y  priodol,  y  syndod  fyddai  fod  neb  wedi  dianc. 
Er  hyny  fe  ddianc  llawer,  canys  mwy  yw  yr  hwn  sydd  o'u  tu,  na'r 
sawl  sydd  yn  eu  herbyn. 

2.  Ni  ddichon  y  diafol  ddyogelu  neb  o'i  ganlynwyr  rhag  llid 
Duw.  Nid  oes  genym  fodd  i  wybod  pa  un  a  yw  y  diafol  yn  awyddu 
cynorthwyo  ei  weision ;  ond  hyn  sydd  sicr,  nad  yw  byth  yn  gwneud, 
ac  y  mae  genym  sail  i  gredu  na  fedr,  pan  fydclo  Duw  wedi  pender- 
fynu  eu  cosbi.  Bu  yr  Iuddewon  yn  fîyddìon  iawn  iddo  yn  erbyn 
Crist  a'i  apostolion,  ond  cawsant  syrthio  yn  aberth  o  flaen  y  Ehuf- 


134  DAÌ)GT7DD*AD,    XIX. 

einiaid,  ac  yn  ei  thro  syrthiodd  yr  ynierodraeth,  er  ffyddloned  oedd 
yn  ei  wasanaeth.  Daw  y  dydd  pan  orchiyga  yr  Oen  weision  y 
diafol,  sef  y  bwystfil,  a'r  gau  broffwyd,  a'r  cwbl  a  gawn  y  diafol  yn 
wneud  yw  eu  casglu  i  ryfel  y  dydd  hwnw.  Peidied  neb  a  dysgwyl 
cynorthwy  mewn  cyfyngder  os  y  diafol  yw  ei  feistr. 

3.  Y  peth  adgasaf  ar  y  ddaiar  yn  ngolwg  Duw  y  w  eglwys  dwyll- 
odrus.  Yr  ydym  yn  naturiol  y#  cashau  pob  peth  twyllodrus. 
Gwrthodir  arian  drwg,  a  chaseir  pob  twyll  arall;  ondy  twyll  gwaeth- 
af  o'r  cyfanyw  gwr  neu  wraig  dwyllodrus ;  mae  hynyn  clwyfo  y  gal- 
on;  mae  yr  enw  putain  yn  cynhyrfu  eiddigedd  ac  adgasrwydd  mor 
greulawn  a'r  bedd,  yn  y  rhai  ydynt  wedi  dyodüef  oddiwrth  y  twyll. 
Dyma  gymeriad  eglwys  dwyllodrus,  mewn  enw  a  phroffes  mae  yn 
briodas-ferch  yr  Oen,  ond  mewn  gwirionedd  putain  yw.  Gallwn 
gyd-ddwyn  â  Phagamaeth  yn  ei  erchyllderau,  gallwn  faddeu  i  Fa- 
hometaniaeth  :  ond  y  mae  eglwys  neu  berson  yn  proffesu  Crist  ac 
yn  byw  i'r  byd  yn  anayoddefol.  Nis  gall  Duw  oddef  y  cyfryw,  mae 
wedi  dewis  yr  enwau  gwaethaf  i  ddangos  ei  adgasrwydd.  Yr  Aifft, 
Mam  Puteiniaid  a  Ffîeidd-dra  y  ddaiar. 

4.  Nid  oes  dim  ag  y  mae  y  byd  yn  fwy  anfoddlon  i'w  golli  nag 
eglwys  lygredig.  Gallem  feddwl  ar  yr  olwg  gyntaf  na  fuasai  neb 
yn  dyoddef  eglwys  lygredig  am  funud,  ond  yn  lle  hyny  mae  wedi 
ei  dyoddef  am  bymtheg  cant  o  flynyddoedd,  ac  y  mae  yn  cael  ei 
hamddiffyn  yn  bresenol  gan  fìloedd.  Mae  miloedd  yn  Mhrydain 
yn  ameu  pa  un  a  yw  eglwys  Loegr  yn  ysgrythyrol,  ac  er  hyny  nis 
gallant  oddef  ei  gweled  yn  cael  ei  throi  o'r  neilldu.  Ie,  cyfarfydd- 
wn  â  chanoedd  a  broffesant  gredu  fod  yr  eglwys  wladol  yn  anys- 
grythyrol,  ac  er  hyny  yn  ei  chefhogi  trwy  godi  eu  plant  i  fyny  i  fod 
yn  s wyddogion  ynddi.  Gwelwn  hyn  yn  amlach  yn  Ffrainc  ac  Italy ; 
yno  mae  anffyddwyr  a  ddywedant  yn  gyhoeddus  maitwyll  i  gyd  yw 
yr  eglwys  yn  gwneud  eu  gorau  i'w  chynal  i  fyny  fel  atteg  bwysig 
i'r  llywodraeth  wladol.  Pa  fodd  y  mae  cyfrif  am  hyn  ?  Mae  yr 
ateb  yn  barod,  mae  ^t  eglwys  dwyllodrus  yn  gyfleus  iawn.  Mae 
wedi  bod  yn  foddion  i  gadw  y  bobl  mewn  anwybodaeth,  ac  am  hyny 
yn  ddarostyngedig  i  ormes  a  thrais.  Mae  yn'gwneud  hyny  yn  y 
dyddiau  presenol.  Mae  yn  dwyn  cyfoeth  mawr  i  deuluoedd  pen- 
defigaidd,  ac  yn  rhoddi  sefyllfaoedd  a  bywioliaethau  cysurus  i'w 
meibion  ieuengaf,  ac  yn  rhoddi  cyfleusdra  i  rai  o  radd  isel  i  godi  i 
esgobaethau,  a  chael  eu  rhesu  gyda  phendefigion  y  byd.  Mae  yn 
dwyn  manteision  tymorol  i  bob  dosbarth,  a  hyn  sydd  yn  peri  iddynt 
fod  mor  bleidiol  idcli,  ac  a  bair  iddynt  ei  chadw  hyd  ag  y  byddo  yn 
alluadwy,  ac  ar  ol  ei  cholli  i  alaru  drosti  â  galar  mawr  iawn. 

5.  Bydd  yn  sicr  o  syrthio  er  y  cyfan,  y  rhai  sydd  yn  ei  dal  i  fyny 
a'r  rhai  y  mae  yn  ymddiried  ynddynt  a  fyddant  yn  foddion  ei  din 
ystr.  Y  bwystfil  ar  yr  hwn  y  mae  yn  eistedd,  a'r  deg  corn  neu  y 
deg  brenin,  gyda'r  rnai  y  mae  yn  puteinio,  a'u  cashant  hi,  ac  a'i 
llosgant  hi  â  thân.  Nid  oedd  dim  yn  mheílach  oddiwrth  feddwl 
Harri  VIII.  yn  Lloegr  na  niweidio  yr  eglwys,  ond  gyrwyd  ef  gan 


y 


ÎUEWYM0  SÀTAN,  a'ä  MIL  BLYNYDDOEDD.  135 

arngylchiadau  i'r  sefyllfa  a'i  gorfododd  ef  i  roddi  iddi  ergyd  oddi- 
wrth  ba  un  ni  iacha  byth  yn  y  wlad  hon.  Yn  Italy  mae  y  llywod- 
raeth  a'r'  eglwys  yn  hollol  elynol  i'w  gilydd,  ac  nid  y w  yn  debye:  y 
gwnant  byth  heddwch  hollol  nes  bo  un  wedi  llwyr  ddarostwng  y 
llall.  Fel  hyn,  heb  yn  wybod  iddynt  eu  hunain,  mae  y  naill  a'r 
llall  o  freninoedd  Ewrop  yn  dihatru  y  butain  o'i  gogoniant,  yr  hyn 
a  rydd  sail  i  ni  gredu  y  bydd  iddynt  rywbryd  gyduno  i'w  dinystrio. 
Mae  dau  beth  ar  waith  o  hyd  yn  tueddu  i  ddinystrio  yr  eglwys 
dwyllodrus  ;  ei  hawydd  didor  hi  am  awdurdod  a  mawredd,  yr  hyn 
a'i  gwna  yn  annyoddefol,  aphetharall,  cynyddgoleuniagwirionedd. 
Pa  bryd  bynag  mae  yr  eglwys  yn  cael  ychydig  oddiwrth  y  llyw- 
odraeth,  mae  yn  myned  yn  fwy  gwancus  ac  yn  awyddu  am  yr  oll. 
Nid  y w  yn  foddlon  nes  byddo  wecü  cael  y  cyfan,  a  darostwng  y  llyw- 
odraeth  dan  ei  thraed,  Nid  oes  un  terfyn  i  awydd  yr  eglwys  ddai- 
arol.  Mae  hyn  weithiau  yn  cynhyrfu  gwrthwynebiad  mor  fawr, 
nes  byddo  y  cyfan  yn  cael  ei  gymeryd  oddiwrthi.  Bu  yn  debyg 
iawn  i  hyn  yn  y  chwildroad  yn  Ffrainc,  a'r  un  fath  y  mae  yn  y 
dyddiau  presenol  yn  Italy.  Mynai  y  Pab  gael  y  cyfan,  am  hyny  y 
mae  bron  myned  heb  ddim.  Brydiau  ereill  mae  y  bobl  yn  darllen 
y  Beibl,  ac  yn  cael  eu  goleuo  i'r  fath  raddau  am  ei  nhatur  a'i  dryg- 
ioni,  nes  penderfynu  bod  yn  well  fod  hebddi. 

PENNOD   XX. 

EHWYMO     SATAjS",     A  '  E,     MIL     BLYNYDDOEDD. 

AC  mi  a  welai3  angel  yn  disgyn  o'r  nef,  a  chanddo  agoriad  y   pydew  dì'waelod,  n 
chadwyn  fawr  yn  ei  law. 

2  Ac  efe  a  ddaliodd  y  ddraig,  yr  hen  sarff,  yr  hon  ywdiafol  a  Satan,  aca'irhwymodd 
ef  dros  fil  o  flynyddoedd, 

3  Ac  a'i  bwriodd  ef  i'r  pydew  díwaelod,  ac  a  gauodd  arno,  ac  aseliodd  arno  ef,  fel 
na  thwyllai  efe  y  cenedloedd  mwyach,  nes  cyflawni  y  mil  o  flynyddoedd  :  ac  ar  ol  hyny 
rhaid  yw  ei  ollwng  ef  yn  rhŷdd  dros  ychydig  amser. 

4  Ac  mi  a  welais  orsedd-feinciau,  a  hwy  a  eisteddasant  arnynt,  a  barn  a  roed  iddynt 
hwy  :  ac  mi  a  weiais  eneidiau  y  rhai  a  dorwyd  eu  penau  am  dystiolaeth  Iesu,  ac  am  air 
Duw,  a'r  rhai  ni  addolasent  y  bwystfil  na'i  ddelw  ef,  ac  ni  dderbyniasent  ei  nôd  ef  ar 
eu  talcenau,  neu  ar  eu  dwylaw ;  a  hwy  a  fuant  fyw  ac  a  deyrnasasant  gyd  a  Christ  fil 
o  flynyddoedd. 

5  Eithr  y  lleill  o'r  meirw  ni  fuant  fyw  drachefn,  nes  cyflawni  y  mil  blynyddoedd. 
Dyma  yr  adgyfodiad  cyntaf. 

6  Gwỳnfydedig  a  santaidd  yio  yr  hwn  sydd  a  rhan  iddo  yn  yr  adgyfodiad  cyntaf :  y 
rhai  hyn  nid  oes  i'r  ail  farwolaeth  awdurdod  arnynt,  eithr  hwy  a  fyddant  offeiriaid  i 
Dduw  ac  i  Grist,  ac  a  deyrnasant  gyd  ag  ef  fil  o  flynyddoedd. 

7  A  phan  gyflawner  y  mil  blynyddoedd,  gollyngir  Satan  allan  o'i  garchar; 

8  Ac  efe  a  a  allan  i  dwyllo  y  cenedloedd  sydd  ym  mhedair  congl  y  ddaiar,GogaMa- 
gog,  i'w  casglu  hwy  yn  nghŷd  i  ryfel ;  rhif  y  rhai  sydd  fel  tywod  y  môr. 

9  A  hwy  a  aethant  i  fyny  ar  led  y  ddaiar,  ac  a  amgylchasant  wersyll  y  saint,  a'r  ddi- 
nas  anwyl :  a  than  a  ddaeth  oddi  wrth  Dduw  i  wared  o'r  nef,  ac  a'u  hysodd  hwynt. 

10  A  diafol,  yr  hwn  oedd  yn  eu  twyllo  hwynt,  afwriwyd  i'r  llyn  o  dan  a  brwmstan, 
lle  y  mae  y  bwystfil  a'r  gau-broffwyd  ;  a  hwy  a  boenir  ddydd  a  nos,  yn  oes  oesoedd. 

11  Ac  mi  a  welais  orsedd-fainc  wen  fawr,  a'r  hwn  oedd  yn  eistedd  arni,  oddi  wrth 
wyneb  yr  hwn  y  ffôdd  y  ddaiar  a'r  nef ;  a  lle  ni  chafwyd  iddynt. 

12  Ac  mi  a  welais  y  meirw,  fychain  a  mawrion,  yn  sefyll  ger  bron  Duw ;  a'r  llyfrau 
a  agorwyd  :  a  llyfr  arall  a  agorwyd,  yr  hwn  yw  Úŷfr  y  bywyd :  a  barnwyd  y  meirw 
wrth  y  pethau  oedd  wedi  eu  hysgrifenu  yn  y  llyfrau,  yn  oî  eu  gweithredoedd. 


136  DÀDGTJDDIAD,  XX. 

13  A  rhoddodcl  y  niôr  i  fyny  y  nieirw  oedd  ynddo^  a  nmrwolaeth  ac  uffem  a  roddas- 
ant  i  fyny  y  meirw  oedd  ynddynt  hwythau  :  a  hwy  a  farnwyd  bob  un  yn  ol  eu  gweith- 
redoedd.  9 

14  A  niarwolaeth  ac  uffern  a  fwriwyd  i'r  llyn  o  dan.     Hon  yw  yr  ail  farwolaeth. 

15  A  phwy  bynag  ni  chafwyd  wedi  ei  ysgrifenu  yn  llyfr  y  bywyd,  bwriwyd  ef  i'r  llyn 
o^íar. 

Mae  yn  bur  amlwg  fod  Satan  yn  weithredydd  pwysig  yn  yr  holl 
amgylchiadau  a  ddarlunir  yn  llyfr  y  Dadguddiad ;  ond  nid  y w  yn 
gallu  gwneud  dim  yn  uniongyrchol,  eithr  trwy  offerynau.  Tuag 
at  i  ni  ddeall  y  rhan  hyn  o'r  Dadguddiad  rhaid  i  ni  fyned  yn  ol  i 
chwilio  am  y  gwahanol  fanau  lle  y  crybwyllir  am  Satan,  a  chael 
allan  beth  a  briodolir  iddo  yn  y  manau  hyny.  Yn  Smyrna,  pen.  2 : 
9,  10,  yr  oedd  yr  Iuddewon  wedi  ymroddi  mor  llwyr  i  Satan  fel  y 
dywed  Crist  mai  Synagog  Satan  oeddynt,  a  phriodolir  eu  gweith- 
redoedd  hwy  i  Satan.  Dywedir  hefyd  ei  fod  yn  cartrefu  yn  Per- 
gamus,  ac  mai  efe  oedd  y  brenin,  a'i  fod  wedi  llwyddo  i  roddi  An- 
tipas  i  farwolaeth.  Nid  oes  dim  son  am  Satan  ar  ol  hyn  hyd  pen.  12 
lle  yr  ymddengys  fel  draig  goch  fawr  yn  sefyll  ger  bron  y  wraig 
oedd  yn  barod  i  esgor  ar  y  plentyn  gwrryw.  Darluniad  fel  y  dang- 
osais  yno  o  sefyllfa  pethau  yn  amser  ein  Iachawdwr  ar  y  ddaiar!; 
nid  yn  unig  adeg|ei  enedigaeth,  ondyr  hollamser  hyd  pan  esgynodd 
i'r  nef.  Cyn  gynted  ag  y  cholíodd  y  diafol  Grist,  troddi  erlid  yr  eg- 
lwys.  Lladdwyd  Stephan  â  cheryg,  Iago  brawd  Ioan  â'r  cleddyf ; 
taflwyd  Pedr  i  garchar,  a  chodwyd  erlid  mawr  yn  nghylch  Stephan. 
Ond  ymwasgarodd  yr  eglwys  oedd  yn  Jerusalem  trwy  yr  holl  wled- 
ydd,  ac  felly  diangasant  rhag  eu  holl  erlidwyr.  Yr  eglwys  a'r  llyw- 
odraeth  oedd  cynddryehiolwyr  y  ddraig  yr  amser  hwnw.  Ar  ol  hyn 
dywedir  fod  y  ddraig  wedi  ei  bwrw  allan  o'r  nefoedd;  wrthyr  hyn 
y  deallwyf  toriad  ymaith  yr  eglwys  Iuddewig  o  fod  yn  egiwys  Duw. 
Yr  oedd  hyn  yn  golled  dirfawr  i'r  diafol,  oblegid  nid  oedd  ganddo 
wedy'n  gystal  moddion  wrth  law  i  flino  cristionogion  gweiniaid,  ar 
dybiaeth  eu  bod  yn  pechu  wrth  adael  yr  eglwys  Iuddewig,  achofl- 
eidio  cristionogaeth,  am  hyny  cynddeiriogodd,  ac  aeth  i  erlid  yn  fwy 
dychrynllyd.  Ond  buan  iawn,  dinystriwyd  y  genedl  Iuddewig,  ac 
felly  collodd  y  diafol  rai  o'i  offerynau  fîyddlonaf ;  ond  yn  lle  cymer- 
yd  ei  siomiyn  ei  amcan,  aeth  i  gyiamod  â'r  ymerodraeth  Pufeinig, 
a  llwyddodd  i  gael  gan  y  bwystfil  a'r  saith  ben  i  erlid  y  saint,  ond 
daeth  tymor  y  bwystíil  i  ben  drachefn,  eithr  erbyn  hyn  yr  oedd  gan 
y  diafol  fwystfil  arall  yn  barod,  sef  bwystfìl  â  dau  gorn,  fel  oen  â 
genau  draig,  ac  er  gwneud  y  difiyg  i  fyny  am  y  bwystfìl  cyntaf, 
gwnaed  delw  o  hono,  a  rhoddodd  Satan  anadl  i'r  ddelw,  a  bu  y  ddelw 
o  wasanaeth  dirfawr  i'r  diafol,  trwyymladd  yn  erbyn  y  saint,  a  pheri 
i  bawb  yn  mhob  man  ymost wng  iddo  ef.  Nid  wyf  yma  yn  myned 
i  ddim  manylion,  gan  fod  y  rhai  hyny  wedi  eu  rhoddi  yn  y  sylwad- 
au  ar  pen.12  a'r  13.  Yn  pen.  11  yr  ydym  yn  cael  ar  ddeall  fody 
diafol  wedi  llwyddo  i  ddwyn  yr  eglwys  i  sefyllfa  isel  iawn.  Nid 
oedd  ond  ychydig  iawn  yn  addoli  yn  y  cleml,  ac  ymddangosaiy  ddau 
dyst  fel  wedi  eu  gorchfygu  am  dymor.     Ond  wedi  i  bethau  fyned 


BHWTMO  SATAN,  a'ìI  MIL  BLYNYDDOEDD.  137 

i'r  ìnan  eithaf,  daoth  tro  ar  y  byd  a'r  eglwys.  Yu  nihen  tridiau  a 
haner  cododd  y  ddau  dyst  o  feirw,  ac  aethant  i  fyny  i'r  nef  cr  dy- 
chryn  a  syndod  iV  holl  elynion.  Tebygol  fod  hyn  yn  cyfeirio  at 
sefyllfa  pethau  oddeutu  amser  y  diwygiad  Protestanaidd.  Ar  ol 
hyn  mae  Ioan  yn  canfod  yr  eglwys  wedi  ymlygru,  ac  fel  gwraig  yn 
eistedd  ar  fwystfìl  o  liw  ysgarlad,  ac  wedi  cyflawni  mesur  ei  han- 
wiredd,  yn  feddw  gan  waecl  y  saint.  Dy wedir  am  y  bwystíil  ar  yr 
hwn  yr  eisteddai,  ei  fod,  ac  nad  yw  er  ei  íbd;  a'i  fod  yn  dyfod  i  fyny 
o'r  pydew  diwaelod.  Dengys  hyn  mai  ar  ddelw  y  bwystfil  yr  oedd 
y  wraig  yn  eistedd.  Nid  oedd  iddo  fodolaeth,  ond  mor  belled  ag 
yr  oedd  wedi  ei  dderbyn  gan  Satan.  Dywedir  hefyd  mai  un  o'r 
saith  ydoedd,  er  ei  fod  yn  wythfed.  Ar  ol  hyn  hysbyswyd  i  Ioan 
fod  y  deg  corn  oedd  ar  ben  y  bwystfìl  i  ffurfio  deg  breniniaeth,  ac 
y  casäent  y  butain,  ac  y  byddai  i'r  bwystfìl  a  hwythau  ei  hysbeilio, 
a'i  dinystrio  hi,  ac  felly  gyfiawni  ewyllysDuw  er  nad  o  gariad  ato. 
Mae  hyn  wedi  ei  wneud  mewn  rkan  yn  amryw  o  wledydd  Ewrop. 
Y  mynachlogydd  wedi  eu  hysbeilio,  yr  eglwys  wediei  dinystrio,  ar 
Pab  wedi  colli  rhan  fawr  o'i  awdurdod.  Felly  yr  ydym  yn  nghanol 
y  cyfnod,  pan  mae  ymdrech  rhwng  deg  corn  y  bwystfìl  a'r  butain 
fawr.  Mae  yr  eglwys  yn  ceisio  dal  gafael  ar  ei  meddianau,  ac  yn 
ymdrechu  am  awdurdod ;  tra  mae  llywodraethau  Lloegr  ac  Italy 
mewn  modd  nodedig  yn  dangos  arwyddion  cryf  na  fedrant  gyd- 
ddwyn  âg  eglwys  lygredig  yn  hir.  Ond  mae  sefyllfa  Spain,  Aws- 
tria,  a  manau  ereill  yn  dangos  nad  y w  y  cyfnocl  yn  agos  iawn  at  ei 
orpheniad,  heb  son  fod  pump  llywodraeth  gyfansoddiadol  i  gael  eu 
fîurfìo  yn  Asia,  cyn  y  byddo  y  deg  corn  yn  eu  lle.  Ar  yr  un  pryd 
ni  raid  i  ni  aros  am  welliant  moesol  i  effeithio  hyn,  oblegid  dywedir 
am  y  rhai  a'i  gwnant,  nad  eu  hamcan  hwy  yw  cyflawni  ewyllys  Duw, 
ond  eu  bod  yn  rhyfela  â'r  Oen  yr  adeg  y  maent  yn  dinystrio  y  but- 
ain.  Felly  gall  amgylchiadau  gwladol  ddwyn  hyn  oddiamgylch  yn 
gynt  nag  y  gellid  ei  ddysgwyl  trwy  ddylanwadau  moesol.  Ar  ol  hyn 
clywodd  Ioan  alar  mawr  ar  y  ddaiar,  a  llawenydd  mawr  yn  y  nef, 
am  gwymp  y  butain ;  ac  yna  gwelai  Grist  ei  hun  yn  myned  i  frwydr 
â  breninoedd  y  ddaiar,  ac  yn  eu  llwyr  orchfygu.  Daliwyd  hefyd  y 
bwystfìl  a'r  gau  broffwyd,  y  galluoedd  Pabaidd  a  Mahometaidd,  a 
bwriwyd  hwy  i'r  llyn  o  dân.  Mae  yn  anhawdd  cael  allan  beth  fydd 
natur  y  cyfnewidiad  a  gymer  le  y  pryd  hwnw  yn  mreniniaethau  y 
ddaiar.  Ymddengys  fel  pe  byddent  i  lwyr  ddiflanu.  0  leiaf,  mae 
yn  sicr  fod  pob  peth  croes  i  egwyddorion  cristionogaeth,  megis  rhy- 
feloedd,  byddinoedd,  a  phethau  ereill  yn  sicr  o  ddiflanu,  a'r  ffordd 
ya  cael  ei  gẃneud  yn  rhydd  i  Grist  lywodraethu  ar  y  ddaiar. 

Ar  ol  i'r  holl  elynion  dynol  a  daiarol  yma  gael  eu  gorchfygu,gwel- 
odd  Ioan  angel  cryf  yn  disgyn  o'r  nef,  a  chadwen  fawr  yn  ei  law  i 
rwymo  Satan. 

Pa  beth  a  olygir  wrth  y  gadwyn  sydd  bur  anhawdd  penderfynu, 
pa  un  ai  yr  holl  amgylchiadau  Ehagluniaethol,  trwy  ba  rai  y  sy^ 
mudwyd  o'r  ffordd  y  naill  ar  ol  y  llall  o'i  offerynau,  fel  y  myn  rhai, 


138  DÀD<HTDDIAD,  XX. 

neu  ddylanwadau  rnoesol,  fel  y  myn  ereill;  neu  ynte  arwyddlun 
ydyw  yn  unig  o  allu  yr  angel,  a'i  fedrusrwydd  i  gyflawni  ei  amcan- 
ion.  Ymddengys  i  mi  na  all  y  gadwyn  olygu  amgylchiadau  rhag- 
luniaethol,  oblegid  nid  ydym  yn  cael  fod  yr  amgylchiadau  hyn  yn 
medru  cyfrwrdd  ag  ef ;  cyn  gynted  ag  y  collai  un  goruchwyliwr,  yr 
oedd  yn  codi  un  arall,  a  digon  tebyg,  pe  cawsai  ei  ryddid,  y  cawsai 
ryw  un  ar  ol  colli  y  butain  fawr,  a'r  bwystfìl,  a'r  gau  broffwyd. 
Nis  gallaf  ychwaith  gydolygu  â'r  rhai  a  ddywedant  mai  moddion 
moesol  a  ddynodir  gan  y  gadwyn,  oblegid  nid  oes  gan  foddion  moes- 
ol  un  dylanwad  ar  y  diafol ;  tra  y  gwyddom  yn  eithaf  ei  fod  ef  yn 
medru  troi  dynion  i  gamddefhyddio  yr  holl  foddioh  moesol  a  arfer- 
wyd  yn  y  byd  erioed.  Dangosir  yn  bur  amlwg  yn  llyfr  y  Dadgudd- 
iad  fod  pob  math  o  foddion  moesol  yn  methu  a  dylanwadu  ar  raî 
dynion,  chwaethach  ar  y  diafol.  Eelly  credwyf  fod  Ioan  yma  yn 
gosod  allan  weithrediad  uniongyrchol  a  digyfrwng  o  eiddo  Crist  ei 
hun.  Nid  oes  dim  arall  a  etyb  y  dyben  i'w  atal  yn  ei  ddylanwadau 
niweidiol  ar  y  byd.  Os  sonir  am  gynydd  gwybodaeth,  gall  ef  wneud 
gwybodaeth  yn  foddion  i  chwyddo  dynion.  Os  sonir  am  ddiwyg- 
iadau  crefyddol,  pa  sawl  gwaith  y  mae  efe  wediperiiddynion  ym- 
falchio  a  syi'thio  i  ddinystr  o  ganol  y  diwygiad.  Heblaw  hyn,  nid 
yw  moddion  moesol  wedi  eubwriadu  i  ddylanwadu  ar  y  diafol,  peth- 
au  i  ddynion  yn  unig  ydynt.  Mae  tebygolrwydd  neillduol  yn  yr 
arddangosiad  yma  a'r  hyn  gymerodd  le  yn  hanes  Crist  ei  hun.  Bu 
y  diafol  am  ffynyddau  yn  defhyddio  gwahanol  foddion  i  atal  Crist 
yn  ei  amcanion,  ond  torodd  Crist  trwy  yr  holl  rwystrau  hyny,  ac 
o'r  diwedd  cyfarfu  â  Satan  law-law  ar  y  groes,  ac  yno  gorchfygodd 
ef.  Felly  yn  awr  mae  dynion  yn  cael  mantais  i  weled  rhagoriaeth 
moddion  moesol  fel  ag  i'w  denu  yn  raddol  oddiwrth  egwyddorion 
y  byd  hwn,  ac  weithiau  yn  cael  gwersi  chwerwon  i  ddysgu  iddynt 
ffolineb  eu  dull  o  geisio  cario  yn  mlaen  lywodraethau  a  chrefydd 
Trwy  allu  dynol  ac  egwyddorion  cythreulig.  AYedi  gorphen  hyn 
rhoddir  cyfleusdra  i  ddynion  fyw  yn  dduwiol  heb  neb  oddiallan  i'w 
temtio.  Yr  unig  wahaniaeth  fydd  rhwng  y  byd  a'r  nefoedd  y  pryd 
hwnw  fydd  y  drwg  sydd  yn  wreiddiol  yn  y  galon  ddynol,  ond  rhao 
Me  i  gredu  fod  llawer  yn  dysgwyl  mwy  oddiwrth  rwymiad  Satan 
nag  a  fwynheir.  Mae  darluniadau  y  Beibl  o'r  adeg  mae'n  wir  yn  ar- 
dderchog  iawn.  íCEr  mwyn  Sion  ni  thawaf,  ac  er  mwyn  Jerusal- 
em  ni  ostegaf,  hyd  onid  elo  ei  dysgleirdeb  hi  allan  fel  goleuni,  a'i 
hiachawdwriaeth  hi  fel  lamp  yn  llosgi.  A'r  cenedloedd  a  welant 
dy  gyfìawnder,  a'r  holl  freninoedd  dy  ogoniant.  Yna  y  gelwir  ar- 
nat  enw  newydd  yr  hwn  a  enwa  genau  yr  Arglwydd.  Byddi  hefyd 
yn  goron  gogoniant  yn  llaw  yr  Arglwydd,  ac  yn  dalaith  íreninol  yn 
llaw  dy  Dduw.  Ni  Ddywedir  am  danat  mwy,  Gwrthodedig ;  am 
dy  cür  hefjd  ni  ddyweclir  mwy,  Anghyfanedd :  eithr  ti  a  elwir  Heph- 
ariua,  a'th  dir  Beulah;  canys  y  mae  yr  Arglwydd  yn  dy  hofh,  a'th 
dir  a  bricdir."  (Esay  62:  1 — 4.)  Ond  er  mor  brydferthyr  olygfa, 
er  mor  ddymunoì  yr  heddwch  a'r  tawelwch  fydd  ar  dir  Emanuel, 


IOIWYM0  satan,  a'ii  MIL  IiLYNYDDOEDD.  139 

lle  bydd  y  llow  a'r  ych  yn  cydbori,  a'r  lle  ni  ddrygant  ac  ni  ddy- 
fethant,  pan  fyddo  y  cenedloedd  wedi  gyru  eu  cleddyfau  yn  sychau, 
a'u  gwaywffyn  yn  bladuriau,  a  phawb  yn  adnabod  yr  Arglwydd  o'r 
lleiaf  hyd  y  mwyaf — nad  pa  mor  helaeth  ac  eang  y  byddo  y  ben- 
dithion  hyn,  eto  ni  wna  milflwyddiant  lenwi  yr  holl  ddymuniadau 
ysbrydol  a  gynyrchir  o'n  mewn  gan  ysbryd  Duw.  Gwir  y  dichon 
i  rai  mewn  cyrff  gael  mwynhau  pethau  a  fyddant  yn  hynod  addas 
i'w  gwneud  yn  ddedwydd  yn  y  sefyllfa  hono,  er  hyny  byddant  yn 
rhwym  o  edrych  ynmlaen  am  rywbeth  gwellna'r  ddaiar.  Edrych- 
ant  am  adgyfodiad,  sef  prynedigaeth  y  corff.  Ni  fydd  y  llawen- 
ydd  a  fwynhant  y  pryd  hwnw  yn  atalfa  iddynt  ddysgwyl  am  law- 
enydd  mwy  yn  y  dyfodol.  Byddant  o  hyd  yn  dwyn  delw  y  daiarol, 
ond  yn  dysgwyl  am  gael  eu  cyfnewid  i  ddelw  y  nefol. 

Bydd  angen  arriynt  am  lawenydd  dysgwyliedig,  canys  erybydd 
y  ddaiar  wedi  ei  rhyddhau  oddiwrth  y  felldith  yn  Eden ;  er  i  ni 
dderbyn  y  darluniadau  yn  hollol  lythyrenol,  a  chredu  na  bydd  yr 
haul  yn  poethi  yn  ormodol,  na'r  gwymt  sych  oddìar  yr  anialwchyn 
deifio,  na'r  dymestl  yn  dinystrio ;  er  na  bydd  dyn  yn  llewygu  dan 
faich  ei  lafur,  nac  yn  gorfod  chwysu  mer  ei  esgyrn,  er  enill  tamaid 
o  fara;  er  na  bydd  creadigaeth  yn  gruddfan  dan  gaethiwed  llygr- 
edi^aeth,  q£o  ni  bydd  y  rhai  a  breswyliant  y  ddaiar  wedi  cyraedd  i 
ryddid  gogoneddus  meibion  Duw.  Er  ybyddSatanwediei  rwymo 
fel  na  bydd  yn  gallu  cynhyrfu  drygioni  y  cnawd,  er  hyny,  bydd  y 
cnawd  di-ailenedig  yn  bodoli  ac  yn  chwenychu  hefyd  yn  erbyn  yr 
ysbryd,  am  hyny  bydd  rhyfel  yn  y  dyn  oddimewn  y  pryd  hwnw. 
Er  y  bydd  nerthoedd  ysbryd  Duw  yn  cael  eu  rhoi  ar  waith  i  atal 
cynydd,  ac  arddangosiadau  llygredigaeth  a  marwoldeb  mewn  dyn- 
ion  a  phob  peth  byw,  eto  bydd  llygredigaeth  a  marwolaeth  yno. 
Cuddir  hwy  mae  yn  wir  gan  bob  ffurf  o  harddwch,  ond  dangosant 
eu  hunain  o'r  diwedd,   ac  adnabyddii-  hwy  fel  effeithiau  pechod. 

Nis  gall  yr  Ethiopiad  newid  ei  groen,  na'r  llewpard  ei  frychni, 
ac  ni  all  drygioni  y  cnawd  na  chymeriad  y  corff  gael  ei  symud  hyd 
yn  oed  trwy  eu  gosod  yn  nghanol  bendithion  Duw  ei  hun.  Pech- 
od  a  llygredd  fydd  pechod  a  llygredd  yn  mhob  man  ;  ac  nis  gall 
atalfa  gyüawni  dymuniadau  y  dyn  newydd  yr  hwn  a  grewyd  ar 
ddelw  Duw.  Canys  y  mae  atalfa  nid  yn  unig  yn  rhagdybied  an- 
mherffeithrwydd  a  drwg,  ond  y  mae  hefyd  yn  boenus,  ac  yn  gy- 
sylltiedig  â  gwrthwynebiad,  gwiliadwriaeth  a  phrawf.  Ni  wna  sy- 
mud  Satan  gyfhewid  cymeriad  y  cnawd,  ac  ni  wna  y  bendithion  a 
gyfrenir  oddiuchod,  ac  ataliad  llygredigaeth  a  henaint  ddinystrio 
yr  ymwybyddiaeth  fod  egwyddor  o  lygredd  yn  aros  yn  mhob  peth 
crëedig.  Ni  ddinystrir  y  gelyn  diweddaf,  sef  angau,  hyd  y  cîydd 
diweddaf  yn  oes  y  byd.  Gwir  y  bydd  yr  adeg  hono  yn  fanteisiol  i 
ddangos  goludoedd  gras  Crist,  a'i  allu  i  atal  gofìdiau,  a  darostwng 
pechod.  Prawf  fod  yn  bosibl  defhyddio  y  bendithion  mae  Duw  yn 
roddi,  er  gogoniant  iddo  ef  a  lles  i'r  derbynwyr,  er  cymaint  o  gam- 
ddefhydd  sydd  arnynt  yn  bresenol ;  ceir  gweled  mor  wahanol  fydd 


140  DADGUDDIAD,  XX. 

cyflwr  dynion,  pan  fyddo  y  cynlluniau  trwy  ba  rai  niae  Satan  yn 
atal  dedwyddwcli  dynol,  wedi  eu  symud  i  roddi  lle  i  weithrediadau 
dwyfol,  er  bendith,  pan  y  bydd  daioni  a  doethineb  Crist  yn  cael  ei 
adnabod  mewn  gwrthgyferbyniad  i'r  drwg  sydd  hyd  yma  wedi 
melldithio  y  ddaiar.  Y  milüwyddiant  fydd  adeg  cynhauaf  mawr 
y  ddaiar,  pan  gesglir  yn  nghyd  flliynau  o  eneidiau  trwy  yr  efengyl 
i  ysgubor  Iesu ;  er  hyny  ni  bydd  y  milflwyddiant  yn  adeg  o  dded- 
wyddwch  perffaith  a  thragywyddol,  ac  nicl  oes  dim  ond  perffeith- 
rwydd  yn  boddloni  Duw.  Gwin  newydd  yn  cael  ei  osod  mewn  hen 
gostrelau,  fydd  holl  fendithion  yr  adeg  hono.  Ni  raid  i  ni,  gan 
hyny,  synu  fod  fnor  lleied  yn  cael  ei  ddweud  am  y  mil  blynyddoedd 
yn  y  bennod  hon  :  ni  roddir  iddo  ond  ychydig  iawn  o  le  ;  mae  y 
cyfnod  galarus  sydd  yn  canlyn,  fel  pe  wedi  llyncu  meddwl  Ioan  ar 
hyn  o  bryd.  Ymddengys  fel  pe  byddai  y  milflwyddiant  yn  rhyw 
gyfnod  yn  mha  un  y  dysgir  yn  eglurach  nag  erioed,  ddrwg  y  galon. 
Canys  er  fod  paradwys  wredi  dysgu  un  wers  bwysig  ar  ddrwg  y  gal- 
on  ddynol,  a'r  adeg  cyn  y  diluw  un  arall,  a  dyddiauNoahunarall, 
a  Jerusalem  un  arall,  a'r  Eglwys  Gristionogol  un  arall,  nis  gellir 
cydmaru  un  o'r  rhai  hyn  i'r  wers  ar  ddiwedd  y  mil  blynyddoedd. 
Bydd  y  ddaiar  y  pryd  hwnw  yn  llawn  o  drigolion,  a'r  rheini  yn 
blant  i'r  rhai  a  adwaenent  yr  Arglwydd.  Bydd  o  flaen  eu  llygaid 
ardderchawgrwydd  dylanwad  crefydd  ar  foesau,  bywydau,  ac  am- 
gylchiadau  dynion ;  bydd  hanes  yr  oesau  gynt  yn  dysgu  iddynt 
ragoriaeth  y  mil  blynyddoedd ;  ac,  er  hyny,  beth  íydd  y  canlyniad  ? 
Gan  na  byddant  wedi  eu  bywhau  gan  ysbryd  Duw,  na'u  golchi  yn 
ngwaed  yr  Oon,  cyn  gynted  ag  y  gollyngir  Satan  yn  rhydd  syrthiant 
ymaith  a  beiddiant  amgylchu  gwersyll  y  saint  a'r  ddinas  Santaidd. 

Eneidiau  y  rhai  a  dorwydeujpenau  am  dystiolaetli  Iesu,  ac  am  air  Duw. 
— Pan  welodd  Ioan  yr  eneidiau  hyn  o'r  blaen,  yr  oeddynt  dan  yr 
allor  yn'gwaeddi  am  ddial,  ond  yn  awr  yr  oeddynt  ar  orseddfeinc- 
iau,  ac  yn  teyrnasu  gyda  Christ.  Mae  rhai  yn  meddwl  fod  hyn  yn 
arwyddo  yr  adgyfbdir  y  merthyron  mewn  gwirionedd,  ac  y  bydd 
Crist  yn  bersonol  gyda  hwynt  ar  y  ddaiar ;  ond  nid  wyf  fi  yn  gwel- 
ed  un  sail  i'r  dybiaeth  hon.  Ymddengys  i  mi  mai  yr  hyn  a  ddysg- 
ir  yma  y w,  y  bydd  crefyddwyr  yr  adeg  hono  yn  debyg  o  ran  ysrbyd 
i  oreuon  yr  oesoedd  gynt.  Adgyfodiad  cyffelyb  i'r  hyn  a  gafodd 
Elias  yn  Ioan  Fedyddiwr,  yr  hwn  a  ddaethyn  ysbryd  a  nerthElias. 
Byddant  mor  rhydd  oddiwrth  ddylanwad  y  byd,  ac  mor  selog  dros 
Dduw,  a'r  dynion  pa  rai  yn  nghanol  oesau  y  byd  a  roisant  eubyw- 
ydau  yn  aberth  dros  grefydd.  Ehaid  y  bydd  yr  eglwys  hono  yn 
ardderchog  iawn  fydd  a'i  holl  aelodau  yn  deilwng  o  gael  eu  rhestru 
gyda  rhai  rhagorol  holl  oesau  y  byd,  y  gwanaf  o  honynt  fel  Dafydd, 
a  Dafydd  fel  angel  Duw. 

JEìthr  y  lleill  <fr  meinc  ni fiwnt  fyw  drachefn, — Ni  chyfodir  y  cref- 
ycldwyr  clauar,  marwaidd,  gwan  eu  ífydd,  ydynt  i'w  cael  mor  aml 
yn  yr  oes  hon,  fel  oesau  ereill.  Ni  bydd  neb  tebyg  iddynt  hwy, 
ond  pawb  ar  eu  gorau,  yn  llawn  sel  a  bywyd. 


ItHWTMO  SA.TAN,   A'lt  MIL  BLîTN  rDDOHDD.  141 


A  phan  gyflaiuner  y  milblynyddoedd. — Mao  rhywbeth  rhyfedd  iawii 
yn  dyfod  i'r  golwg  ynia,  sef,  y  gollyngir  y  diafol  yn  rliydd  ar  ddi- 
wedd  y  mil  blynyddoodd,  ac  efe  a  â  allan  i  dwyllo  y  conedloedd,  ac 
er  ein  mawr  syndod,  ar  ol  adeg  mor  hirfaitli  o  lwyddiant  crefydd- 
ol,  caiff  dyrfa  fawr  yn  barod  i  wrando  arno,  ac  i  gymeryd  eu  hudo 
gan  ei  ddichollion  ef.  Dywedir  y  bydd  iddo  eu  harwain  i  ryfel  yn 
erbyn  y  saint. 

A  than  a  ddaeth  oddiwrth  Dduw,  i  waered  oV  nef. — Y  tro  hwn  mae 
Duw  fel  wedi  blino  arfer  moddion  er  ceisio  gwella  y  rhai  oeddynt 
wedi  eu  twyllo  gan  Satan,  ac  am  hyny  yn  eu  dinystrio  â  thân  o'r 
nefoedd,  ac  y  mae  y  diaíol  yn  cael  ei  ddal  yr  ail  waith,  ac  yn  cael 
ei  fwrw  i'r  líyn  o  dân,  heb  un  gobaith  am  ymwared.  Nid  yw  yn 
debyg  y  bydd  hyn  eto  yn  cymeryd  lle  ar  unwaith,  fel  ei  darlunir 
yma,  gan  mai  dull  Ioan  yw  crynhoi  llawer  mewn  ychydig,  ond  gan 
nad  oes  goleu  yn  cael  ei  roddi  ar  y  pwnc  yn  mhellach,  hyd  y  gallaf 
fi  ganfod,  nid  y w  ond  ofer  i  ni  geisio  dyfalu  pa  ddull  gymer  Duw  i 
ddinystrio  y  gelynion  hyn,  pa  hyd  y  bydd  wrth  y  gwaith,  na  pha 
olwg  fydd  ar  yr  eglwys  ar  ol  hyny.  Mae  Satan  yn  cael  ei  garcharu 
yr  ail  waith,  nid  yn  y  man  y  carcharwyd  ef  ar  y  cyntaf,  ond  yn  y 
carchar  tragywyddol,  lle  y  rhoddwyd  y  bwystfìl  a'r  gaubrofíwyd 
o'r  blaen.  Nid  oes  dyfodfa  oddiyno,  ond  poen  ddydd  a  nos,  yn  oes 
oesoedd.  Ymddengys  ar  ol  hyn,  nis  gwyddom  pa  mor  fuan,  fod 
diwedd  pob  peth  yn  cymeryd  lle,  a  dydd  y  farn  yn  gwawrio,  yn  yr 
hwn  mae  pawb  yn  gorfod  dyfod  gerbron  yr  Oen  i  roddi  cyfrif  am 
eu  gweithredoedd,  ac  y  mae  Iesu  yn  dwyn  yn  mlaen  holl  waith  y 
dydd  hwnw  wrth  reol  npillduol,  pawb  yn  cael  eu  barnu  wrth  yr 
hyn  oedd  ysgrifenedig  yn  y  liyfrau  ;  er  cymaint  o  filiynau  o  ddyn- 
ion  fu  yn  y  byd,  ac  er  mor  amrywiol  eu  gweithredoedd,  bydd  y  cy- 
fan  ar  gael,  wredi  ei  ysgrifenu  yn  nydd  y  farn  fel  na  bydd  yn  bosibl 
i  neb  gael  cam  drwy  angof.  Dyma  ddrychfeddwl  difrifol,  fod  ein 
holl  hanes  yn  cael  ei  ysgrifenu  bob  munud,  fel  yr  ydym  yn  myned 
yn  mlaen.  Y  dydd  hwnw  llwyr  lanheir  y  lly wodraeth  ddwyfol  oddi 
wrth  bob  peth  croes  a  gwrthwynebus,  bwrir  hwy  i'r  llyn  o  dân. 
Hon  yw  yr  ail  farwolaeth,  yr  hon  ni  bydd  gobaith  am  adgyfodiad 
ar  ei  hol,  marwolaeth  enaid,  marwolaeth  nad  â  heibio  byth. 

Dichon  nad  oes  dim  yn  yr  holl  Feibl  ar  ba  un  y  mae  cynifer  o  beth- 
au  disail  yn  cael  eu  dweud  a'r  mil  blynyddoedd  ;  gan  hyny,  nid  an- 
fuddiol  fe  ddichon  fydd  gwneud  ychydig  sylwadau  pellach  ar  y 
pwnc.  Ymdrechaf  gadw  o  fewn  terfynau  rheswm  ac  ysgrythyr, 
gan  geisio  goleu  o  fanau  ereill,  lle  mae  cyfeiriad  at  y  pwnc.  Ym- 
ddengys  i  mi  fod  y  hroíîwydoliaeth  yn  dysgu  y  gwersi  canlynol : — 

1.  Fod  yr  eglwys  i  weled  adeg  mwy  manteisiol  i  fywyn  dduwiol 
nag  a  welodd  hyd  eto  ;  bydd  profìad  yr  holl  oesau  blaenorol  yn 
agored  o'i  blaen,  a  bydd  y  prif  rwystrau  wedi  eu  symud.  Ni  bydd 
un  lywodraeth  trwy  y  byd  yn  hawlio  awdurdod  ar  gydwybodau  y 
deiliaid.  Ni  oddefìr  neb  i  fy w  yn  foneddig  ar  enw  o  grefydd ;  bydd 
pob  un  yn  câel  ei  gydnabod  yn  ol  ei  werth ;  heblaw  hyn,  bydd  y 


142  DADGÜDDIÀD,  XX. 

diafol,  yr  hwn  sydd  fel  llew  rhuadwy,  wedi  ei  gadwyno  a'i  syrnud 
yn  ddigon  pell  o'rffordd,  fel  na  allo  arwain  un  nieddwl  ar  gyfeüiorn. 

2.  Bydd  crefyddwyr  yr  adeg  hono  yn  deilwng  o'u  manteision  ; 
nid  rhyw  eiddilod  ac  edlychiaid  dan  draed  amheuon  ac  ofnau — nid 
rhyw  greaduriaid  didaro,  na  waeth  ganddynt  pa  un  ai  yn  ol  neu  yn 
mlaen  yr  â  pethau,  fydd  crefyddwyr  y  dyddiau  hyny — na,  byddant 
yn  llawn  o  ffydd  ac  o'r  Ysbryd  Glan.  Byddant  yn  meddu  digon  o 
gariad  at  Grist  i  farw  drosto,  bydd  eu  sel  yn  gyfochrog  a'r  rhai  a 
roddasant  eu  bywydau  i  lawr  dros  Grist.  Os  ydym  am  wybod  fath 
ddynion  fydd  aelodau  yr  eglwys  yn  y  mil  blynyddoedd,  rhaid  i  ni 
edrych  yn  ol  fath  rai  oedd  y  merthyron.  Dynion  tebyg  i  Stephan, 
a  Phaul,  Pedr,  ac  Ioan,  a  liuaws  ereill  ellid  enwi.  Y  fath  fyd  ded- 
wydd  i  grefydda  fydd  y  pryd  hwnw,  pan  fo  pob  un  ar  ei  orau  yn 
gweithio  nid  trwy  gymeÜ  ond  o  barodrwydd  meddwl. 

3.  Na  fydd  pawb  yn  berffaith  hyd  yn  oed  yn  yr  adeg  hono.  Mae 
lla$ver  yn  meddwl  yn  wahanol,  ond  mae  sefyllfa  y  galon  ddynol,  ac 
addysgiadau  pendant  y  Beibl,  yn  ein  dysgu  fel  hyn.  Yr  un  peth 
fydd  calon  dyn  o  ran  ei  meddylfryd  y  pryd  hwnw  ag  oedd  yn  am- 
ser  Noah.  Pelly,  bydd  yn  rhywrai  galon  ddrwg  anghrediniaeth, 
yn  ymado  oddiwrth  y  Duw  byw.  Dysgir  ni  (yn  Esay  11 :  6 — 9,) 
fod  adeg  i  wawrio  pan  fydd  dynion,  beth  bynag  fyddo  eu  tuedd- 
iadau,  yn  ceisio  efelychu  dynion  da.  "  A'r  blaidd  a  drig  gyda'r 
Oen,"  &c.  Ni  ddywedir  y  bydd  cyfnewidiad  yn  y  natur,  ond  yn  yr 
arferiad.  Mae  y  proffwyd  feddyliwn  yn  dysgu  yn  hollol  wahanol. 
Pe  buasai  cyfhewidiad  yn  y  natur,  ni  buasaiy  blaidd  yn  flaidd  mwy- 
ach,  ond  oen.  Eithr  sonir  yma  am  bob  uii  yn  ei  natur  ei  hun,  ond 
wedi  newid  y  dull,  a  dyfod  mewn  ymddangosiad  yn  ddiniwed. 
Ymddengys  i  mi  fod  Esay  yn  cyfeirio  at  yr  un  cyfnod  ag  a  nodir 
yma  gan  íoan  ;  os  felly,  gallwn  ddirnad  yn  dra  rhwydd  y  rheswni 
paham  y  gollyngir  y  diafol  yn  rhydd  yr  ail  waith.  Bydd  y  dynion 
di-ailenedig  hyn  wedi  cyfarwyddo  â  bywyd  dichlynaidd,  fel  ag  i 
beri  iddynt  feddwl  nad  yw  yn  bosibl  i  ddyn  bechu.  Tebygol  y 
byddant  yn  beio  dynion  yr  oesoedd  o'r  blaen,  ac  yn  ymorfoleddu 
arnynt,  ac  bob  yn  ychydig  ant  i  wawdio  yr  athrawiaethau  a  ddysg- 
ant,  fod  dynion  yn  byw  yn  dduwiol  trwy  gymorth  gras,  ac  mai  trwy 
Grist  yn  unig  y  mae  cadwedigaeth  i  fy wyd  tragy wyddol.  Mae  can- 
lyniadau  tebyg  i  hyn  wedi  bod  ar  ol  hoÜ  ddiwygiadau  mawrion  y 
byd,  fod  rhyw  rai  yn  ymchwyddo  mewnbalchder,  ac  yna  yn  syrthio 
i  ddinystr  wrth  fwynhau  eu  breintiau.  Tebygol  na  fydd  y  diwyg- 
iad  mawr  hwnw  yn  eithriad.  Gwna  Duw  ollwngy  diafol  yn  rhydd 
i  ddangos  i'r  dynion  hyn,  mai  yr  un  peth  yclynt  hwy  ac  ereill,  pan 
wedi  eu  gosod  mewn  cyffelyb  amgylchiadau.  Llwydda  y  diafol  i 
gael  tyrfa  fawr  i  wneuthur  ei  ewyllys.  Maë  Uawer  oholi  wedibod 
am  bedair  congl  y  ddaiar,  o'r  lle  y  dywedir  eu  bodyn  dyfod.  O'm 
rhan  fy  hun  tybiwyf  mai  y  drychfeddwl  yma  yw, — y  bydd  gwir 
grefyddwyr  yn  synu  cymaint  wrth  weled  cynifer  o  ddynion  fu  yn 
cydgrefydda  â  hwy,  wedi  troi  yn  ol,  a  myned  yn  elynol  i  grefydd, 


RHWYM0  SATAX,  a'u  MIL  BLTBTYDDOEDD.  14o 

a  pho  buasent  yn  clywed  fod  rhyw  bedair  cenedlfawr  nachlywsant 
son  am  danynt  erioed  yn  dyfod  yn  eu  herbyn.  Dywedîr  wTthym 
yn  bendant  gan  Esay,  y  bydd  y  ddaiar  yn  llawn  o  wybodaeth  yr 
Arglwydd,  felly  ni  bydd  un  gongl  o  honi  heb  ei  meddianu.  Ỳr 
hyn  a  bair  y  fath  syndod,  yw  y  bydd  pawb  yn  byw  mor  ddichlyn- 
aidd  tra  byddo  Satan  yn  rhwym  fel  na  bydd  neb  yn  amau  crefydd 
y  llall,  nac  yn  meddwl  fod  neb  yn  y  byd  yn  amddifad  o  anian  dduw- 
iol.  Ond  cyn  gynted  ag  y  delo  Satan  yn  rhydd,  tery  ar  bob  un, 
heb  ei  gyfnewid  trwy  ras,  a  llithia  ef  i  ddinystr  er  mawr  syndod  i'r 
holl  saint.  Mae  hanes  Judas  yn  ddigon  i  brofi  íbd  pethau  fel  hyn 
yn  eithaf  posibl.  Bu  Judas,  am  flynyddau  byw  mor  deilwng  o 
grefydd,  mor  deilwng  o  ymddiried,  a  neb  o'r  dysgyblion,  ac  mor 
lleied  o  ddrwgdybiaeth  oedd  yn  meddyliau  y  dysgyblion  am  dano, 
fel  y  gofynai  pob  un,  "  Ai  myfi  yw?"  pan  ddywedodd  Crist  "Un 

0  honoch  chwi  a'm  bradycha  i."  Nid  oedd  un  o  honynt  yn  cael 
mwy  o  le  i  feddwl  yn  ddrwg  am  Judas  nag  am  dano  ei  hun.  Yn 
awr,  gan  hyny,  os  oedd  Judas  wedi  gallu  byw  mor  dda  niewn  adeg 
mor  brofedigaethus  fel  ag  i  fod  uwchlaw  amheuaeth,  er  heb  ddim 
crefydd,  pa  faint  mwy  gall  dynion  y  mil  blynyddau  fyw,  pan  fo  pob 
mantais  o'u  tu,  a  dim  yn  tueddu  i'w  tynu  oddiar  y  fíbrdd. 

4.  Na  wna  amgylchiadau  byth  gyfnewid  anian  y  diafol.  Mae 
rhai  yn  siarad  am  adferiad  pob  peth  i  heddwch  a  chymdeithas  â 
Duw.  Ond  mae  llyfr  y  Dadguddiad  yn  dangos  nad  oes  un  tebyg- 
olrwydd  yr  adferir  y  diafol.     Dyina  fe  wedi  caelymdroi  yn  nghan- 

01  gorchwyliaeth.au  rhagluniaeth,  a  gweled  gwaith  gras  am  ganoedd, 
os  nad  miloedd,  o  fìynyddau ;  ac,  ar  ol  hyny,  yn  cael  ei  garcharu 
am  fìl  o  fìynyddsedd  er  cael  hamdden  i  adfyfyrio  ei  hanes,  ond  cyn 
gynted  ag  y  daw  allan  o'i  garchar,  mae  yn  dechreu  ar  eihenwaith 
yn  uniongyrchol  gydag  egni  neillduol.  Mae  Esay  feddyliwyf  wedi 
gwneud  sylw  o  hyn  (yn  pen.  65),  pan  yn  rhoddi  darluniad  o'r  cyf- 
newidiadau  rhyfeddol  a  gymerant  le  dan  yr  oruchwyliaeth  efengyl 
aidd.  Cyfnewidir  y  dynion  gwaethaf  o  ran  yr  ymarferiad  allanol, 
y  llew  fel  yr  tych  a  bawr  wellt ;  ond  y  sarff  llwch  fydd  ei  bwyd  hi. 

i  Ni  wna  hi  ddim  esgus  gwella,  pery  o  hyd  yr  un  fath,  dim  ond  drwg 
yn  wastadoL 

5.  Ni  fydd  gan  Dduw  un  moddion  i  gynyg  i'r  rhai  na  wellhant 
yn  y  mil  blynyddoedd.  Caifî  yr  efengyl  ei  phregethu  yn  ei  phur- 
deb,  caiff«ei  byw  yn  ddifwlch  yn  yr  adeg  hono.  Mewn  oesoedd  er- 
eill  mae  Duw  wedi  arbed  erlidwyr  mawr  i'w  achos,  oblegid  iddynt 
wneuthur  mewn  anwybod ;  ond  bydd  y  rhai  hyn  wedi  cael  pob  gol- 
eu  a  mantais,  ac  am  hyny  yn  hollol  ddiesgus.  Pan  gyfodant  yn 
erbyn  Sion,  cyfyd  Duw  yn  eu  herbyn  i'w  dyfetha.  Yma  gwirir 
geiriau  Paul,  (Heb.  6:4,)  "  Canys  anmhosibl  yw  i'r  rhai  a  oleuwyd 
unwaith,  ac  a  brofasant  y  rhodd  nefol,  ac  a  wnaethpwyd  yn  gyfran- 
ogion  o'r  Ysbryd  Glân,  ac  a  brofasant  ddaionus  air  Duw,  a  nerth- 
oedd  y  byd  a  ddaw,  ac  a  syrthiant  ymaith,  ymadnewyddu  drachefh 
i  edifeirwch,"     Bydd  pob  peth  fedr  Duw  roddi  i  ddyn  cüaileneclig 


144  DADŴTJBDIAD,  XXI. 

wedi  ei  roddi  iddynt,  a  hwy  thau  yn  nghanol  yr  holl  fendithion  nat- 
uriol  ac  ysbrydol  yn  aros  heb  eu  hail  eni,  ac  yn  y  man  dan  brofed- 
igaeth  yn  syrthio  ymaith,  ni  bydd  gan  Dduw  ddim  moddion  chwan- 
egol  i"w  arfer  tuag  atynt.  Nid  oes  aberth  dros  bechod  wedieiadael 
mwyach,  am  hyny,  llwyr  ddinystrir  hwy  yn  ddiarbedfelpethauyn 
diffrwytho  y  tir. 

6.  Saif  Duw  o  blaid  Sion  nes  b'or  gelyn  diweddaf  wedi  ei  orch- 
fygu.  Mae  dynion  yn  aml  yn  myned  yn  ddiofal  pan  fyddo  perygl 
wedi  myned  drosodd,  neu  ynte  yn  blino,  pan  fyddo  yr  ymdrech  yn 
parhau  yn  hir.  Ond  mae  Duw  yn  sicr  o  barhau  trwy  hollgyfnew- 
idiadau  yr  oesoedd  yn  blaid  i'w  eglwys,  ac  ar  olseibiant  ofìlo  flyn- 
yddoedd  bydd  yn  hollol  barod  i  gyfarfod  a'i  gelynion  pan  ddech- 
reuant  ymosod  o'r  newydd.  Mae  yn  werth  i  Sion  ddywedyd — 
"Dyrna  ein  Duw  ni  byth  ac  yn  dragywydd,  gorfoleddwn  a  llawen- 
ychwn  yn  ei  enw  ef."  Mor  ynfyd  yw  meddwl  ymladd  ag  ef,  neu 
feddwl  myned  a  chrefydd  yn  mlaen  hebddo. 

PENNOD  XXI. 

Y  B     EGLWYS    WEDI    EI     PnEHEEEITHIO. 

AC  ìni  a  welais  nef  nowydd  a  daiar  newydd  :  canys  y  nef  gyntaf  a'r  ddaiar  gyntaf 
a  aeth  heibio  ;  a'r  môr  nid  oedd  inwyach. 

2  A  rnyfi  Foan  a  weíais  y  ddinas  santaidd,  Jerusalem  newydd,  yn  dyfod  oddi  wrth 
Dduw  i  wared  o'r  nef,  wedi  ei  pha'-otôi  fel  pri'odasferc,:  wedi  ei  thrwsio  i'w  gwr. 

3  Ac  mi  a  glywais  lef  uchel  allan  o'r  nef,  yn  dywedyd,  Wele,  y  mae  pabell  Daw  gyd 
a  dynion,  ac  efe  a  drig  gyd  a  hwynt,  a  hwy  a  fyddant  bobl  iddo  ef,  a  Duw ei  hun  afydd 
gyd  a  hwynt,  ac  afyad  yn  Dduw  iddynt. 

4  Ae  fe  sych  Duw  ymaith  bob  deigr  oddi  wrth  eu  llygaid  hwynt ;  a  marwolaerh  ni 
bydd  mwyaoh  na  thristwch,  na  llefain,  na  phoen  ni  bydd  mwyach  :  oblegid  y  pethau 
eyntaf  a  aeth  heibio. 

5  A  dywedodd  yr  hwn  oedi  yn  eistedd  ar  yr  orsedd-fainc,  Wele,  yr  wyf  yn  gwneu- 
thur  pob  peth  yn  newydd.  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthyf,  Ýsgrifena :  canys  y  mae  y 
geiriau  hyn  yn  gywir  ac  yn  ffyddlon. 

6  Ac  efe  a  ddywedodd  wr  hyf,Darfu  Myfi  yw  Alpha  ac  Omega,  y  dechieu  a'r  diw- 
edd.     I'r  hwn  sydd  sychedig,  y  rhoddaf  o  ffyn-jn  dwfr  y  bywyd  yn  rhad. 

7  Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  a  etifedda  bob  peth ;  ac  mi  a  fyddaf  iddo  ef  yn  Dduw, 
ac  yntau  a  fydd  i  minau  yn  fab. 

8  Ond  i'r  rhai  ofnog,  a'r  digred,  a'r  tnaidd,  a'r  llofruddion,  a'r  puteinwỳr,  a'r  swj-n-  . 
gyfareddwỳr,  a'reilun-addolw5rr  a'r  holl  gelwyddwŷr,  y  bydd  eu  rhan  yn  y   Hyn  sydd 
yn  llosgi  a  thän  a  brwmstan  :  yr  hwn  jw  yr  ail  tarwolaeth. 

9  A  daeth  ataf  un  o'r  saûh  an^el  yr  oedd  y  saith  phíol  ganddynt  yn  llawn  o'r  saith 
bla  diwtddaf,  ac  a  ^mddyddanodd  a  mi,  gan  ddywedyd,  Dyred,  mi  a  ddangosaf  i  ti  y 
briodas-ferch,  gwraig  yr  Oen. 

10  Ac  efe  a'm  dug  i  ymaith,  yn  yr  ysbryd  i  fynydd  mawr  ac  uchel,  ac  a  ddangosodd 
i  mi  y  ddinis  fawr,  Jerusalem  santaidd,  yn  disgyn  allan  o'r  nef  oddi  wrth  Dduw. 

11  A  gogoniant  Duw  ganddi :  a'i  goleu  hi  oedd  debyg  i  faen  o'r  gwerthfawrocaf, 
megis  maen  iaspis,  yn  loyw  fel  grisial ; 

12  Ac  iddi  fur  mawr  ac  uchel,  ac  iddi  ddeuddeg  porth,  ac  wrth  y  pyrth  ddeuddeg  ang- 
el,  ac  enwau  wedi  eu  hysgrifeau  arnynt,  y  rhai  yw  enwau  deuddeg  llwyth  plantlsrael. 

13  0  du  y  dwyrain,  tri  phorth  ;  o  du  y  gogledd,  tri  phorth ;  o  du  y  dehau,triphorth  ; 
o  du  y  gorllewin,  tri  phorth. 

14  Ac  yr  oedd  mur  y  ddinas  a  dcuddeg  sylfacn  iddo,  ac  ynddynt  cnwau  deuddeg 
apostol  yr  Oen. 

15  A'r  hwn  oedd  yn  ymddyddan  a  mi,  oedd  a  chorsen  aur  ganddo,  i  fesuro  y  ddinas, 
a'i  phyrth  hi,  a'i  mur. 


YH  EGLWYS  WEDI  EI  rHEBFFEITIIIO.  145 

16  A'r  ddinas  sydd  wedi  cu  gosod  yn  bedeirongl,  a'i  hŷd  sydd  gymaint  a'i  lled.  Ac 
efe  a  fesurodd  y  ddinas  a'r  gorsen,  yn  ddeuddeng  mil  o  ystadau.  A'i  hŷd  a'i  lled,  a'i 
huchder.  s.ydd  yn  ogymaint. 

17  Ac  efe  a  fesurodd  ei  mur  hi  yn  gant  a  phedwar  cufydd  a  deugain,  wrth  fesuiHdyn, 
hyny  yw,  eiddo  yr  angel. 

18  Ac  adeilad  ei  mur  hi  oedd  o  faen  iaspis  :  a'r  ddinas  oedd  aur  pur,  yn  debyg  i 
wydr  gloyw. 

19  A  seliau  mur  y  ddinas  oedd  wedi  eu  harddu  a  phob  rhyw  faen  gwerthfawr.  Y  sail 
cyntaf  ocdd  faen  iaspis  ;  yr  ail  saphir  ;  y  trydydd,  calcedon  ;  y  pedwerydd  smaragdus  ; 

20  Y  pumed,  sardonyx  ;  y  chweched,  sardius  ;  y  seithfed,  chrysolithus  ;  yr  wythfed, 
beryl ;  y  nawfed,  topazion  ;  y  degfed,  chr^soprasus ;  yr  unfed  ar  ddeg,  hyacinthus  ;  y 
deuddegfed,  amethystus. 

21  A'r  deuddeg  porth  deuddeg  perl  oeddynt;  a  phob  un  o'r  pyrth  oedd  o  un  perl :  a 
heol  y  ddinas  oedd  aur  pur,  fel  gwydr  gloyw. 

22  A  theml  ni  welais  ynddi :  canys  yr  Arglwydd  Dduw  Ilollalluog,  a'r  Oen,  yw  ei 
theml  hi. 

23  A'r  ddinas  nid  rhaid  iddi  wrth  yr  haul,  na'r  lleuad,  i  olcuo  ynddi :  canys  gogon- 
iant  Duw  a'i  goleuodd  hi,  a'i  goleuni  hi  ydyw  yr  Oen. 

.  24  A  chenedloedd  y  rhai  cadwedig  a  rodiant  yn  ei  goleuni  hi :  ac  y  mae  breninoedd 
y  ddaiar  yn  dwyn  eu  gogoniant  a'u  hanrhydedd  iddi  hi. 

25  A'i  phyrth  hi  ni  cheuir  ddim  y  dydd  :  canys  ni  bydd  nos  yno. 

26  A  hwy  a  ddygant  ogoniant  ac  anrhydedd  y  cenedloedd  idcli  hi. 

27  Ac  nid  â  i  mewn  iddi'ddim  aflan,  nac  yn  gwneuthur  ffieidd-dra,  na  chelwydd  : 
ond  y  rhai  sydd  wedi  eu  hysgrifenu  yn  llyfr  bywyd  yr  Oen. 

Wedi  dylyn  yr  eglwys  yn  ei  holl  agweddion  drwy  y  byd,  mae 
Ioan  yn  cael  golwg  arni  yma  fel  yr  ymddengys  wedi  ei  gorphen. 
Mae  yn  ddadl  rhwng  esbonwyr  pa  un  ai  yr  eglwys  yn  y  nefoedd, 
neu  ynte  yr  eglwys  fel  y  bydd  yn  y  mil  blynyddoedd,  neu  ynte  ryw 
adeg  arall  a  olygir  yma.  Tybia  rhai  mai  darìuniad  o'r  nefoedd  sydd 
yma,  ond  mae  amryw  bethau  yn  cael  eu  nodi  nad  ydynt  yn  taro  y 
nefoedd,  megis  dail  y  pren  yn  iachau  y  cenedloedd,  a  breninoedd 
y  ddaiar  yn  dwyn  eu  gogoniant  iddi  hi.  Tra  ar  y  llaw  arall,  mae 
y  desgrifìad  yn  rhagori  ar  yr  hyn  fydd  yr  eglwys  weledig  ar  y  ddaiar 
yn  y  mil  blynyddoedd,  nac  unrhyw  adeg  arall  tra  byddo  pechod  yn 
aros  yn  y  byd.  Nid  oes  un  sail  i'r  dybiaeth,  y  gwelir  y  ddaiar  hon 
yn  rhydd  oddiwrth  bechod  hyd  ddydd  y  farn  o  leiaf,  ac  nid  wyf  fi 
yn  gweled  sail  ì'r  dybiaeth,  fod  y  ddaiar  i  gael  ei  hail  drefnu  ar  ol 
dydd  y  farn  i  fod  yn  drigle  dynion.         m 

Mewn  atebiad  i'r  gofyniad:  "Pa  eglwys  yw  yr  hon  a  ddarlunir 
yma  ?  "  dywedaf,  yr  ymddengys  i  mi  mai  yr  eglwys  fel  yr  ymddeng- 
ys  i  Dduw  mor  ogoneddus  a  pherffaith  yn  awr  ag  yn  y  nefoedd,  ond 
nis  gallwn  ni  gredu  hyny  heb  fyned  trwy  yr  holl  amgylchiadau,  a 
gweled  y  rhwystrau,  a'r  cyfan  wedi  eu  symud.  Er  engrhaifffc,  i 
feddwl  yr  adeiladydd  ymddengys  yr  adeilad  mor  brydferth  a  hardd, 
pan  fyddo  ar  ei  haner,  neu  heb  ei  ddechreu,  ag  y  gwna  byth,  ond 
cyn  y  gwelo  dynion  anghyfarwydd  â  chynlluniau,  ac  adeiladaeth 
ogoniant  y  gwaith,  rhaid  cael  yr  holl  ysgaffaldiau,  y  darnau  cerig, 
a'r  holl  fudreddi  wedi  eu  symud,  a'r  holl  waith  o  gwmpas  yr  adeü- 
ad  wedi  ei  orphen.  Felly  mae  Iesu  Grist  yn  dangos  i  Ioan,  fel  wedi 
ei  gorphen,  eglwysDduw  yn  y  cyflwr  ag  y  mae  yn  ymddangos  yn  ol 
ei  fwriad  ef  o'r  dechreu.  Mae  yn  bur  debyg  y  bydd  yr  eglwys  yn 
y  mü  blynyddoedd  wedi  cyraedd  i  sefyllfa  mor  debyg  i'rnefoedd , 


146  DADGHDDDIÀD,  XXI. 

ag  y  bydd  yn  bosibl  iddi  fod  ar  y  ddaiar,  ac  nid  annhebyg  y  bydd 

wedi  cyraedd  y  fath  sefyllfa  o  berffeithrwydd  ag  i  beri  i'r  rhan  fwy- 

af  o  ddynion  feddwl  nas  gallai  fod  yn  well  yn  y  nefoedd ;  ond  er 

mor  berffaith  fydd  yr  eglwys  yn  y  mil  blynyddoedd,  ni  bydd  yn  dy- 

fod  i  fyny  yn  hollol  á'r  cynllun  dwyfol  y  pryd  hwnw,  gan  na  bydd 

ond  rhan  fechan  o'r  eglwys  ar  y  ddaiar  yn  weledig.     Ni  bydd  pawb 

a  berthynant  i'r  eglwys  yn  y  mil  blynyddoedd  yn  dduwiol,  ond  bydd 

gan  Dduw  ei  eglwys  neillduol  yn  y  byd  y  pryd  hwnw,  fel  y  mae 

yn  mhob  oes.     Yr  Arglwydd  a  edwyn  y  rhai  sydd  eiddo  ef.     Mae 

y  darluniad  yma  yn  ddiau  yn  cymeryd  i  mewn  yr  eglwys  trwy  yr 

holl  oesau,  ond  mor  belled  ag  y  mae  fyno  yr  eglwys  â'r  byd  gelhd 

dweud  mai  darluniad  sydd  yma  o'r  eglwys  fel  yr  ymddengys  pan 

wedi  ei  gosod  yn  sefyllfa  fanteisiol  y  mil  blynyddoedd.     Felly  gell- 

id  ystyried  y  penodau  hyn  fel  darluniad  o  sefyllfa  ytoyd  a'r  eglwys 

yn  y  mil  blynyddoedd,  mewn  dull  cyffredin  o  siarad,  er  fod  darlun 

yr  eglwys  yn  rhagori  ar  yr  hyn  fydd  hyd  yn  oed  yn  y  mil  blynyddau. 

A  mi  a  welais  nef  newydd  a  daiar  newydd. — Ar  dywalltiad  y  seith- 

fed  phiol  gwelsom  y  cyfan  yn  ysgwyd  ac  yn  cael  ei  symud  o'i  le 

megis  gan  ddaiargryn.     Trwy  y  cytfro  hwnw  y  symudwyd  Babilon, 

y  bwystfìl,  a'r   gau  broífwyd,  ac  hyd  yn  oed  Satan  ei  hun,  oddiar 

ffordd  yr  eglwys.     Ac  yna  mae  loan  yn  gweled  y  ddaiar  fel  wedi 

ei  hail  drelhu  o'r  nef,  hefyd  wedi  ei  gwychu  neu  ddyfod  i'r  golwg 

yn  llawer  dysgleiriach  nag  y  gwelsid  hi  erioed  o'r  blaen  gan  ddyn- 

ion.     Bydd  agwedd  hoiloi  wahanol  ar  holl  amgylchiadau  gwlad- 

yddol  y  byd,  bydd  y  cyfan  wedi  ei  lefeinio  gan  ysbryd  crefydd,  ac 

yn  caei  ei  ddwyn  yn  mlaen  yn  hollol  gyson  âg  ysbryd  crefydd;  a 

Christ  yn  lly  wodraethu  holl  lywodraethwyr  y  byd.    Bydd  yr  eglwys 

hithau  yn  ymddangos  yn  ei  llawn  lewyrch,  oll  yn  ogoneddus  ac  yn 

deilwng  o'r  enw  mawr  sydd  arni,  sef  priodasferch  yr  Oen.     Nid  yw 

yr  eglwys  fel  y  mae  yn  ymddangos  ger  bron  y  byd  yn  bresenol  yn 

deilwng  o  Grist  mewn  rhifedi,  gwybodaeth,  na  phurdeb,  ond  yn  y 

mil  blynyddoedd  bydd  ei  hymddangosiad  yn  dechreu  dwyn  go- 

goniant  iddo. 

A'r  mor  nid  oedd  mwyach. — Mae  hwn  yn  ddywediad  tra  rhyfedd, 
ac  y  mae  yn  anhawdd  cael  allan  ei  ystyr.  Myn  rhai  mai  y  môr  o 
ba  un  y  cododd  y  bwystfìl  a  olygir,  ac  y  mae  hyn  yn  gwneud  eithaf 
synwyr.  Nid  y  w  y  bobloedd  yma  mwyach  mòr  aflonydd  ac  anwy- 
bodus  fel  cynt,  felly  nid  oes  perygl  i  neb  eu  harwain  wrth  ei  ewyíl- 
ys  ei  hun,  yn  groes  i  feddwl  Duw;  er  hyny  ymddengys  i  mi  mai  y 
môr  gwydr  a  oiygir.  Yr  wyf  wedi  sylwi  íbd  hwnw  yr  un  peth  i'r 
eglwys,  ag  oedd  y  môr  coch  i  Israel,  yn  nod  gwahaniaeth  a  modd- 
ion  gwaredigaeth  oddiwrth  eu  gorthrymwyr  a'u  gelynion.  Ond 
gan  fod  y  gorthrymwyr  a'r  gelynionoll  wedi  eu  darostwng  nid  oedd 
angen  am  y  môr  mwyach.  Nicl  oedd  eisiau  un  arwydd  gwahan- 
iaethol  rhwng  yr  eglwys  a'r  byd,  gan  mai  eiddo  Crist  yw  y  naill 
a'r  llall,  ac  ni  bydd  eisiau  y  môr  i  amddiffyn  yr  eglwys,  gan  na  bydd 
un  gelyn  i  ymosod  arni. 


TR  EGLWTS  WEDI  EI  PHEliFFETTniO.  147 

A  myfi  loan  a  welais  y  ddinas  santaidd. — Camsyniad  mawr  yn  y  byd 
yw  tybied  fod  yn  bosibl  cyraedd  y  nefoedd  tr  wy  adeiladu.  Medd- 
yliodd  meibion  Noah  adeiladu  tŵr,  a'i  nen  hyd  y  nefoedd,  Mae 
ereill  yn  son  am  adeiladu  eglwys  Daw  a'i  haddasu  i  fyned  i'r  nef- 
oedd,  tra  mae  llawer  yn  meddwl  myned  i'r  nefoedd  trwy  eu  hym- 
drechion  eu  hunain.  Ond  dysgir  ni  yma  gan  Ioan  mai  Duw  yn 
unig  sydd  yn  medru  adeiladu  eglwys,  ac  mai  gwaith  nefol  hollol 
yw  ei  hadeiladu.  Bydd  eglwys  Duw  yn  dyfod  yn  nes  at  y  byd  y 
pryd  hwnw  nag  erioed  o'r  blaen.  Bydd  Duw  yn  Dduw  i  holl  dy- 
lwy  thau  y  ddaiar. 

Acfe  sych  Duto  yrnaith. — Nid  annhebyg  y  bydd  y  gorau  o'r  saint 
yn  y  mil  olynyddoedd  wedi  dyfod  mor  dduwiol,  fel  ag  i  beidio 
pechu  mewn  gair  na  gweithred,  ac  felly  ni  bydd  dim  achos  iddynt 
ofidio.  Neu  ynte  hwyrach,  y  byddant  wedi  dysgu  credu  mor  drwy- 
adl  fod  pob  peth  yn  cydweithio  er  daioni,  fel  na  bydd  yr  amgylch- 
iadau  chwerwon  a  gyfarfyddwn  ni  yn  y  byd,  ac  a  alwn  yn  groesau 
yn  cael  eu  hystyried  íelly  ganddynt  hwy.  Ni  bydd  angau  yn  am- 
gylchiad  annymunol,  gan  y  byddant  wedi  gorphen  eu  dyddiau,  ac 
yn  syrthio  i'r  bedd  fel  tywysen  addfed.  Ni  fydd  gweled  cyfaill  yn 
marw  yn  peri  tristwch,  gan  y  bydd  hollol  sicrwydd  ei  fod  yn  myned 
i  le  gwell.  Fel  hyn  ni  raid  i  ni  gymeryd  pethau  yn  llythyrenol, 
ond  yn  gydmariaethol,  er  dangos  dylanwad  crefydd ;  er  y  bydd  y 
dylanwad  hwnw  yn  tueddu,  i  raddau  anhygoel  i  ni,  i  ddwyn  yr  holl 
bethau  a  nodir  yma  i  gyûawniad  llythyrenol  braidd.  Er  engrhaifft 
fel  y  byddo  dylanwad  crefydd  yn  cynyddu,  lleiheir  afìechyd  a  gofid- 
iau  dynion  ;  ysgafnheir  beichiau,  a  gwellheir  amgylchiadau  y  dos- 
barth  gweithiol.  Cynyrchir  cydymdeimlad  cyffredinol  rhwng  pob 
dosbarth.  Tynir  ymaith  lawer  os  nad  yr  oil  o'r  achos  dagrau  sydd 
yn  y  byd  yn  bresenol,  a  diau  yr  estynir  oes  dyn  nes  y  byddo  yn 
syrthio  i  freichiau  marwolaeth  a  henaint  teg  yn  gwbl  esmwyth. 
Mewn  cydmariaeth  i'r  hyn  yw  y  ddaiar  yn  bresenol,  priodol  iawn 
y  gellir  galw  y  drefn  hono  ar  bethau  yn  newydd. 

Ysgrifena,  canys  y  mae  y  geiriati  hyn  yngyioir  affyddlon. — Nidhawdd 
i  ni  yn  nghanol  cymaint  o  lygredd,  annuwioldeb,  twyll,  a  thrais, 
gredu  y  daw  y  byd  byth  i'w  le,  ac  y  cyraedda  dynolryw  y  sefyllfa 
ddedwydd  a  nodir  yma.  Er  hyn  mae  y  geiriau  yn  eithaf  gwir,  a'r 
hwn  a'u  dywedodd  yn  ffyddlon,  a  bydd  yn  sicr  o  gyflawni  ei  holl 
addewidion. 

JDarfu. — Cyfarfuom  a'r  gair  hwn  o'r  blaen  pan  oedd  pechod  wedi 
rhedeg  ei  gwrs,  a  Duw  wedi  tywallt  ei  holl  farnau  nes  ei  lwyr  ddifa; 
hyd  hyny  yr  oedd  pob  cyfle  wedi  ei  roddi  i  bechod  ymddadblygu, 
a  phob  mantais  i  ddynion  edifarhau  am  eu  pechodau,  ond  yr  oedd 
y  tymor  ar  ben,  a'r  dynion  dr wg  wedi  eu  dyfetha.  O  hyny  yn  mlaen 
rhoddwyd  cyfle  teg  i  grefydd  ddylanwadu  ar  y  byd,  ac  i'r  eglwys 
ymdrwsio  a  pherffeithio  eu  hun,  ac  yn  awr  y  mae  ei  gwaith  hithau 
ar  ben.  Mae  Iesu  yn  myned  i  roddi  fyny  y  deyrnas  i  Dduw  a'r 
Tad,  fel  y  bydd  Duw  oll  yn  oll.     Ond  gan  mai  ysgrifenu  ar  gyfer 


148  DADÖTJDDIAD,  XXI. 

rhai  yn  y  Uafur  yr  oedd  Ioan,  ac  nid  y  rhai  fyddant  yn  mwynhau 
7  tywydd  teg  a  nodir  yma,  priodol  iawn  rhoddi  iddynt  addewid. 

Yr  hwn  sydd  sycliedig. — Ni  raid  i  neb  droi  at  bethau  y  byd  yma 
er  cael  ei  ddisychedu,  caifffyned  at  ffynon  dwfr  y  bywyd,  ac  ni  raid 
iddo  bryderu  llawer  er  cyfarfod  â  thlodi,  a  thywydd  garw  ar  y  ddai- 
ar,  oblegid  efe  a  etifedda  bob  peth,  a  daw  yn  ei  amser  priodol  i 
feddiant  o'r  cyfan;  os  na  bydd  mawrion  y  byd  yn  ei  gydnabod. 
"Mi  a  fyddaf  iddo  ef  yn  Dduw,  ac  yntau  a  fydd  i  minau  yn  fab." 
Ni  bydd  gan  grefyddwyr  y  mil  blynyddoedd,  nac  hyd  yn  oed  pres- 
wylwyr  y  gogoniant,  un  fantais  ysbrydol  nad  yw  yn  gyraeddadwy 
i  ni  yn  yr  oes  hon. 

Onid  i'r  rhai  ofnog — Tebygol  y  dangosir  ytna  na  bydd  byto,  hyd 
yn  oed  yn  adeg  buraf  yr  eglwys,  ac  mewn  cymundeb  gyda  dynion 
ysbrydol,  o'r  fath  ag  a  fydd  aelodau  yr  eglwys  yn  y  mil  blynyddau, 
ac  o  hyny  hyd  ddiwedd  y  byd  yn  ddigon  i  sicrhau  bywyd  tragyw- 
yddol.  Ehaid  cael  ffydd,  a  chariad,  a  gwirionedd,  onide  fe  ddemn- 
ir  o'r  eglwys  yn  ei  man  puraf.  Er  fod  yr  adnod  hon  yn  dangos  y 
bydd  poen  a  marwolaeth  yn  y  byd  hyd  y  diwedd,  yn  gyrnainfrag 
y  bydd  pechodau  o'r  fath  a  nodir  ynddo,  eto  collir  y  pethau  hyn  yn 
y  gosp  ofnadwy  a  ddisgyn  ar  yr  annuwiol,  sef  yr  ail  íarwolaeth,  fel 
nad  yw  yn  werth  son  am  danynt.  Fel  hyn  bydd  mawredd  y  go- 
goniant  sydd  o  fiaen  y  saint,  a  mawredd  y  gosp  sydd  yn  aros  yr  an- 
nuwiolion,  yn  peri  i  dduwiolion  yr  oes  hono  beidio  gwneuthur  cyf- 
rif  o  ry w  f ân  flinderau  allant  gyfarfod  â'r  naill  neu  y  llall  yn  y  byw- 
yd  hwn.  Yr  oedd  Paul  wedi  cyraedd  i'r  sefyllfa  hono  pan  yn  y  byd, 
a  dysgir  i  ni  mai  tebyg  i  oreuon  yr  eglwys  wedi  adgyfodi  fydd  saint 
y  mil  blynyddau. 

Tyred,  a  mi  a  ddangosaf  i  ti  y  briodasferch,gtcraìg  yr  Oen. — Yr  oedd 
un  o'r  angelion  eisoes  wedi  dangos  iddo  y  butain  yn  ei  holl  ogon- 
iant  daiarol,  }ti  gystal  ag  yn  ei  chwymp,  felly  er  profì  mai  putain 
oedd  hono,  mae  yr  angel  hwnw,  neu  un  arall,  yn  dyfod  yn  mlaen  i 
ddangos  iddo  wraig  yr  Oen ;  yr  oedd  hono  yn  myned  dan  y  gyd- 
mariaeth  o  wraig,  a  dinas,  ac  y  mae  felly  yma.  Hyd  yma  nid  oedd 
Ioan  wedi  gweled  ond  rhyw  un  olwg  o  bellar  y  ddinas  hon,  y  cwbl 
a  wyddai  am  dani  oedd  yr  hyn  a  glywsai.  Ond  yn  awr  mae  yr 
aügel  yn  ei  gymeryd  i  íynydd  uchel,  iddo  gael  golwg  gyflawn  ar  y 
ddinas  yn  ei  holl  ranau.  Gwelai  Ioan  hi  yn  disgyn  o'r  nef.  Tyb- 
iwyf  ei  fod  yn  dweud  hyn  nid  fel  ail  weledigaeth,  ond  er  ein  had- 
gofio  mai  nefol  yw  hon — nad  oes  dim  daiarol  yn  perthyn  iddi. 
Gwyddai  yr  Ysbryd  Glân  einbodmor  dueddol  i  edrych  ar  ogoniant 
y  ddaiar,  fel  nad  gormod  ein  hadgofìo  yr  ail  waith  am  darddiad 
nefol  eglwys  I)uw. 

A  gogoniant  I)xcw  gcnddi. — Nid  fel  yr  oedd  gynt  ag  arwyddion  y 
presenoldeb  dwyíol  ganddi,  ond  holl  gyflawnder  y  Duwdod  ynddi, 
a'r  hyn  sydd  yn  hynod  ynddi  yw,  fod  ei  gogoniant  mor  fawr,  fel 
nad  oedd  un  gydmariaeth  yn  ddigon  ciy'í  i'w  gosod  allan,  ond  yr 
hyn  oedd  Ioan  wedi  ddefnyddio  i  ddangos  gogoniant  Duw  ei  hun, 


XR  EOLWrS  WEDI  EI  nrEREFEITHIO.  149 

Maen  Iaspis,  yn  loyw  fel  y  grisial,  ond  y  mae  y  8  irdin,  arwjdd  y 
llid,  wedi  ei  adael  allan. 

Ac  iddì  fur  mawr  ac  uchel. — Ystyrid  muriau  gynt  yn  hanfodol  i 
bob  dinas,  felly  nid  yw  dinas  Daw  yn  amd  lifad  o  ddim  a  ystyrid 
yn  rhagorol  yn  nmasoedd  y  ddaiar.  Dysgir  ni  yn  adnod  Ì7,  nad 
oedd  uchder  y  mur,  ond  megis  dim  at  uchder  y  ddinas,  felly  rhaid 
mai  mewn  cyferbyniad  â'r  ddaiar,  ac  nid  mewn  cyferbyniad  â'r  eg- 
lwys,  yr  oedd  y  mur  yn  cael  ei  ystyried  yn  uchel. 

Ac  id  li  ddeudder/  porth. — Nid  ei  muriau  oedd  y  peth  pwysicaf  yn 
yr  amser  ei  darlunir  gan  Ioan,  ond  y  cyfleusdra  i  fyned  iddi,  am 
hyny,  mae  Ioan  yn  gadael  y  mur  gyda'r  sicrwydd  ei  fod  yn  rhy 
uchel  i  neb  ddringo  drosto,  ac  yn  myned  at  y  pyrth,  ac  er  cysur  i 
drigolion  pob  gwlad,  mae  tri  phorth  yn  edrych  i  bob  cyfeiriad,  fel 
na  raid  i  neb  golli  amser  i  fyned  iddi,  ond  rhedeg  ar  ei  gyfer.  Ond 
er  mor  gyfleus  ydoedd  y  mynediad  i  mewn,  ymddengys  nad  oedd 
pawb  i  gael  myned  i  mewn,  oblegid  yr  oedd  angelion  yn  gwilied  y 
pyrth,  fel  na  chai  neb  ond  gwir  Israeliaid  fyned  i  mewn. 

Ac  yr  oedd  mur  y  ddinas  a  deuddeg  sylfaen  iddo. — Nid  y  w  yn  hawdd 
penderfynu  pa  fodd  yr  ymddangosai  y  sylfeini  hyn  i  Ioan,  pa  un  ai 
fel  yn  cyraedd  o  un  porth  i'r  ilall,  neu  ryw  ffordd  arall,  ond  yn  ddiau 
yr  hyn  a  olygir  yma  y w,  mai  yr  un  athrawiaeth  a  ddysgid  gan  yr 
Apostolion  oedd  yn  cylymu  holl  eglwys  Dduw,  ac  hefyd  mai  hwy  oedd- 
ynt  v  prif  weithwyr  yn  sylfaeniad  yr  eglwys  Gristionogol  yn  y  byd. 

JLyr  hwn  oedd  yn  ymddyddan  a  mi,  oedd  a  chorsen  aur  ganddo. — Yr 
oedd  Ioan  unwaith  wedi  cael  y  gorsen  i'w  law  ei  hun,  ac  wedi  gallu 
mesur  yn  hawdd  derfynau  yr  eglwys  y  pryd  hwnw,  ond  y  tro  hwn 
yr  oedd  y  gorchwyl  yn  ormod  i  Ioan,  rhaid  oedd  i'r  angel  ei  hun 
wneud.  Wrth  fesur  cafodd  ei  bod  tua  phedwar  cant  o  fìlldiroedd 
bob  ffordd ;  ac  yr  oedd  un  peth  hynod,  yr  oedd  ei  huchder  o  gy- 
maint  a'i  hyd  a'i  lled.  Dichon  fod  hyn  yn  cael  ei  ddweud  er  ein 
hadgofio  eto  mai  gwaith  Duw  yw  y  ddinas,  y  mae  yn  rhy  uchel  i 
feddwl  y  gallasai  dynion  ei  hadeiladu,  ac  hefyd  yn  rhy  uchel  i  neb 
ond  bodau  ysbrydol  fyw  ynddi.  Heblaw  hyn,  dichon  y  bwriedir 
dangos  ei  bod  yn  ddigon  uchel  i  bawb  yn  mhob  rhan  o'r  byd  ei 
chanfod  ar  unwaith,  ac  yn  ddigon  eang  i  dderbyn  pawb  iddi. 

Ac  efe  afesurodd  ei  mur. — Nid  yw  y  mur  ond  isel  iawn  rnewn  cyd- 
mariaeth  i'r  ddinas  ei  hun,  pan  ystyriom  fod  enwau  deuddeg  llwyth 
Israel  ar  yr  angelion  wrth  y  pyrth,  a  deuddeg  apostol  yr  Oen  ar 
sylfeini  y  muriau.  Ymddengys  mai  yr  un  peth  y w  y  mur  yma  aJr 
pedwar  henuriad  a'r  hugain  yn  nechreu  y  llyfr  ;  ac  îelly  yr  un  yw 
y  ddinas  a'r  pedwar  aaifail.  Oyduna  hyn  a'r  safle  a  briodolir  i'r 
naill  a'r  llall  yn  pen.  4.  Yno  yr  oedd  y  pedwar  anifail  yn  nesaf 
i'r  orsedd,  a'r  pedwar  henuriad  a'r  hugain  o'u  cylch.  Felly  ym- 
ddengys  mai  y  weinidogaeth  efengylaidd  a  olygir  wrth  y  mur.  Y 
mae  gweinidogion  yr  efengyl  yn  ddigon  uchel  i  amddiffyn  yr  eglwys 
rhag  y  byd,  ac  yn  foddion  i  gasglu  rhai  i  mewn  iddi,  ond  wrth  eu 
cydmaru  a'r  eglwys  ei  hun,  maent  yn  myned  yn  fychain  iawn,  fel 


150  DÀDÖÜDDIÀD,    XXI. 

yr  oedd  y  niur  yma  wrth  ei  gydmaru  a'r  ddinas.  Dengys  hyn  mai 
y  weinidogaeth  sydd  er  mwyn  yr  eglwys,  ac  nid  yr  eglwys  er  mwyn 
y  weinidogaeth  ;  tra  yr  un  pryd  nid  yw  y  naill  yn  gyflawn  heb  y 
llall.  Dichon  hefyd  fod  iselder  y  mur  yn  dangos  mai  dim  ond  tra 
byddo  yr  eglwys  ar  y  ddaiar  y  bydd  eisiau  y  weinidogaeth.  Pan 
fyddo  Jerusalem  wedi  cael  ei  chymeryd  i  fyny  i'w  bro,  a'i  gwlad  ei 
hun,  ni  bydd  angen  y  swydd  o  gwbl. 

Ac  adeilad  eimur  hi oedd  o  faen  Ja*pis. — Er  mor  isel  oedd  y  mur, 
yr  oedd  yn  ogoneddus  iawn  trwyddo,  yn  mhob  rhan  yn  adlewyrchu 
gogoniant  Duw  ei  hun.  Ond  yr  oedd  y  ddinas  tu  hwnt  i  gydmar- 
iaeth  o  aur  pur,  wedi  myned  trwy  bob  fîwrnais,  er  ei  buro  nes  yw 
yn  berfTaith  ddysglaer  ;  ac  felly  wedi  ei  wahanu  oddiwrth  bob  peth 
llygredig  ac  wedi  ei  gwbl  neillduo  a'i  gysegru  i  Dduw.  Yr  oedd 
delw  Duw  yn  adlewyrchu  trwy  bob  rhan  o'r  adeilad  ardderchog. 

A  setiiau  mur  y  ddinns  oeddynt  wedi  eu  harddu  a  phoo  rhyw  faen  gwerth- 
faicr. — Heblaw  bod  y  mur  yn  ddysglaer,  yr  oedd  wedi  ei  addurno, 
i  ddangos  fod  holl  ardderchawgrwydd  y  ddaiar  yn  cydgyfarfod  yn 
y  mur.  Diau  nad  gormod  dweud  am  y  weinidogaeth  efengylaidd, 
fod  pob  rhagoriaeth  ddynol  wedi  cydgyfarfod  ynddi  o  brydi'wgil- 
ydd.  Mae  doniau,  talentau,  dysgeidiaeth,  sel,  a  gweithgarwch  i'r 
graddau  uchaf  wedi  cydgyfarfod  yma  ;  neu  dichon  fod  y  drychfedd- 
wl  wedi  ei  gymeryd  oddiwrth  y  perlau  ar  ddwyfron  yr  Archofîeir- 
iaid  ;  ac  felly  gweithir  allan  yma  yn  pen.  5  :  10.  "  Ac  a'n  gwnaeth 
ni  yn  freniniaeth  ac  offeiriaid."  Dynodir  ofTeiriadaeth  neu  gysegr- 
iad  hollol  y  weinidogaeth  efengylaidd  i  wasanaeth  Duw. 

Jür  deuddeg  porth,  deuddeg  perl  oeddynt. — Yr  un  pyrth  yn  debyg 
a'r  rhai  ydynt  wedi  eu  nodi  yn  barod,  felly  gosodir  offeiriadaeth  yr 
eglwys  Iuddewig,  a'r  weinidogaeth  efengylaidd,  ar  yr  un  tir,  ac  am 
yr  eglwys,  un  yw  hi  yn  mhob  oes. 

A  theml  ni  welais  ynddi. — Mae  yr  holl  ddinas  drwyddi  yn  santaidd, 
a  gogoniant  Duw  mor  gyflawn  ynddi  fel  nad  oes  lle  i  deml.  Heb- 
law  hyny  mae  yr  addolwyr  mor  lluosog,  fel  na  ellid  cael  un  deml 
byth  yn  ddigon  mawr  i'w  cynal.  Nid  oes  angen  chwaith  am  gyf- 
ryngau  trwy  ba  rai  mae  dynion  yn  derbyn  bendithion  oddiwrth 
Dduw,  gan  eu  bod  oll  yn  mhresenoldeb  Duw  ei  hun.  Tebygol  y 
bydd  crefyddwyr  y  mil  blynyddau  wedi  dyfod  yn  llawer  mwy  an- 
nibynol  ar  foddion  allanol  addoliad  nag  y  mae  crefyddwyr  yr  oes 
hon  ;  byddant  wedi  dysgu  mai  ysbrydolrwydd  a  gwirionedd  yw  yr 
unig  addasrwydd  i  ddyn  addoli  Duw. 

A!r  cenedloedd  a  rodiant  yn  ei goleuni  hì. — Nid  yw  y  gair  (sosomenon, 
cadwedig)  yn  cael  ei  gymeradwyo  gan  y  beirniaid  gorau.  Tebyg- 
ol  ei  fod  wedi  ei  osod  i  mewn  gan  rywun  a  dybiai  y  byddai  pawb 
yn  gadwedig  yn  y  mil  blynyddau.  Ond  dysgir  ni  yn  wahanol  gan 
Ioan,  yn  gystal  a  rhanau  ereill  o'r  Beibl.  Felly,  yr  ystyr  yma  yw, 
yn  dra  thebyg,  y  bydd  pawb  wedi  dysgu  byw  yn  y  fath  fodd  ag  i 
fwynhau  goìeuni  Sion.  Yn  awr,  mae  y  cenedloedd  yn  cyflawni  cy- 
maint  o  weithredoedd  y  ty  wyllwch,  fel  na  allant  ddyoddef  y  goleu- 


GWELEDIGAETII  0  B.UtADWrs.  151 

ni  lleiaf  oddiwrth  Sion  heb  deimlo  gofìd.  Ond  y  pryd  hwnw  bydd 
eu  gweithredoedd  y  fath,  er  yn  ddi-ailenedig,  fel  na  bydd  arnynt 
ofn  y  goleuni. 

Ac  y  mae  breninoedd  y  cldaiar  yn  clwyn  eu  goyoniant  cüu  hanrhycledd 
iddi  hi. — Yn  bresenol  mao  breninoedd  y  ddaiar  yn  ymgais  am  ogon- 
iant  Duw  iddynt  eu  hunain,  ond  o  hyn  allan  byddant  yn  boddloni 
bod  yn  ogoneddus  yn  ngogoniant  yr  eglwys.  Byddant  yn  ystyried 
yn  fwy  o  anrhydedd  i  lywodraethu  mewn  cyfìawnder,  a  llesoli  eu 
deiliaid,  na  darostwng  eu  pobl  danynt,  a  gorchfygu  eu  gelynion 
tr wy  rym  arfau.  Bydd  gwasanaethu  crefydd  mewn  unrhyw  fíbrdd 
yn  cael  ei  ystyried  yn  dderchafiad.  Ond  er  mor  agos  i'r  ddinas  y 
bydcf  y  cenedloedd,  ie,  er  iddynt  gael  enw  fel  crefyddwyr,  ni  chyf- 
rrfìr  neb  gan  Dduw  yn  aelodau  o  honi,  ond  i-hai  ysbrydol. 

NÌd  a  i  meion  yno  ddim  aflan. — Mae  hyn  yn  wirionedd  am  yr  eg- 
lwys  ysbrydol  yn  mhob  oes.  Dywedai  Ioan  yn  nechreu  yr  oes  grist- 
ionogol  am  rywrai  oeddynt  wedi  bod  yn  yr  eglwys — "  oddiwrthym 
ni  yr  aethant  hwy  allan,  eithr  nid  oeddynt  o  honom  ni,  pe  buasent 
o  honom  ni,  hwy  a  arosasent  gyda  ni,  eithr  hyn  a  fu  fel  yr  eglurid 
nad  ydynt  hwy  oll  o  honom  ni."  Yma  ynte  cawn  rywrai  yn  yr  eg- 
lwys  ac  er  hyny,  heb  allu  myned  i  mewn  iddi. 

PENNOD    XXII. 

GWELEDIGAETH     O     BAEADWTS, 

AC  ofe  a  ddangosodd  i  mi  afon  bur  o  ddwfr  y  bywyd,  dysglair  fel  grisial,  yn  dyfod 
allan  o  orsedd-faìnc  Duw  a'r  Oen. 

2  Yn  nghanol  ei  heol  hi.  ae  o  ddau  tu  yr  afon,  yr  otdd  pren  y  bywyd,  yn  dwyn  deu- 
ddeg  rhyw  ffrwyth,bob  rnis  yn  rhoddi  ei  ffrwyth :  a  dail  y  pren  oedd  i  iachâu  y  cenedloedd. 

3  A  phob  melldith  ni  bydd  mwyach  :  ond  gorsedd-fainc  Duw  a'r  Oen  a  fydd  ynddi 
hi ;  a'i  weision  ef  a'i  gwasanaethant  ef, 

4  A  hwy  a  gânt  weled  ei  wyneb  »f ;  a'i  enw  ef  afydd  yn  eu  talcenau  hwynt : 

5  Ac  ni  bydd  nos  yno  ;  ac  nid  rhaid  iddynt  wrth  ganwyll,  na  goleuni  haul ;  oblegid 
y  mae  yr  Arglwydd  Dduw  yn  goleuo  iddynt :  a  hwy  a  deyrnasant  yn  oes  oesoedd. 

6  Ac  efe  a  ddy wedodd  wrthyf  fi,  Y  geiriau  hyn  sy  ffyddlon  a  chywir.  Ac  Arglwydd 
Dduw  y  proffwydi  santaidd  a  ddanfonodd  ei  angel  i  ddangos  i'w  wasanaethwŷr  y  peth- 
au  sy  raid  iddynt  fod  ar  frys. 

7  Wele,  yr  wyf  yn  dyfod  ar  frys  :  gw5Tn  ei  fyd  yr  hwn  sydd  yn*  cadw  geiriau  pro- 
ffwydoliaeth  y  llyfr  hwn. 

8  A  myfi  Ioan  a  welais  y  pethau  hyn,  ac  a'u  clywais.  A  phan  ddarfu  i  miglywed  a 
gweled,  mi  a  syrthiais  i  lawr  i  addoli  ger  bron  traed  yr  angel  oedd  yn  dangos  i  mi  y 
pethau  hyn. 

9  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthyf  fì,  Gwel  fîa  tcnclych :  canys  cyd-was  ydwyf  i  ti,  ac  i'th 
frodyr  y  proffwydi,  ac  i'r  rhai  sy  yn  cadw  geiriau  y  llyfr  hwn      Addola  Dduw. 

10  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthyf  fì,  Na  selia  eiriau  proffwydoliaeth  y  llyfr  hwn  :  oble- 
gid  y  mae  yr  amser  yn  agos. 

11  Yr  hwn  sydd  anghyfiawn,  bydded  anghyfiawn  eto  ;  a'r  hwn  sydd  frwnt,  bydded 
frwnt  eto  ;  a'r  hwn  sydd  gyfìawn,  bydded  gyfiawn  eto  ;  a'r  hwn  sydd  santaidd,  bydded 
santaidd  eto. 

12  Ac  wele,  yr  wyf  yn  dyfod  ar  frys  ;  a'm  gwobr  sydd  gyd  a  mi,  i  roddi  i  bob  un  fôl 
y  byddo  ei  waith  ef. 

13  Myfi  yw  Alpha  ac'Omega,  dechreu  a'r  diwedd,  y  cyntaf  a'r  diweddaf. 

14  Gwỳn  eu  byd  y  rhai  sy  yn  gwneuthur  ei  orchymynion  ef,  fel  y  byddo  iddynt  fraint 
ym  mhren  y  bywyd,  ac  y  gallont  fyned  i  mewn  trwy  y  pyrth  i'r  ddinas# 


152  DÀDŴTJDDIÀD,    XXII. 

15  Oddi  allan  y  mae  cwn,  a'r  swyn-gyfareddwŷr,  a'r  puteinwŷr,  a'r  llofruddion,  a'r 
eilun-addolwŷr,  a  phob  un  a'r  sy  yn  caru  ac  yn  gwneuthur  celwydd. 

16  Myfi  Iesu  a  ddanfonais  fy  angel  i  dystiolaethu  i  chwi  y  pethau  hyn  yn  yr  eglwysi. 
Myfi  yw  Gwreiddyn  a  Hiliogaeth  Dafydd,  a'r  Seren  fore  eglur. 

17  Ac  y  mae  yr  Ysbryd  a'r  bríodas-ferch  yn  dywedyd,  Dyred.  A'r  hwn  sydd  a 
syched  arno,  deued  :  a'r  hwn  sydd  yn  ewyllysio,  cyniered  ddwfr  y  bywyd  yn  rhad. 

18  Canys  yr  wyf  fi  yn  tystiolaethu  i  bob  un  sydd  yn  clywed  geiriau  profifwydoliaeth 
y  llyfr  hwn,  Os  rhydd  neb  ddim  at  y  pethau  hyn,  Duw  a  rydd  ato  ef  y  pläau  sy  wedi 
eu  hysgrifenu  yn  y  llyfr  hwn  : 

19  Ac  o  thyn  neb  ymaith  ddim  oddi  wrth  eiriau  llyfr  y  broffwydoliaeth  hon,  Duw  a 
dyn  ymaith  ei  ran  ef  allan  o  lyfr  y  bywyd,  ac  allan  o'r  ddinas  santaidd,  ac  oddi  lorth 
y  pethau  sydd  wedi  eu  hysgrifenu  yn  y  llyfr  hwn. 

20  Yr  hwn  sydd  yn  tystiolaethu  y  pethau  hyn,  sydd  yn  dywedyd,  Yn  wir,  yr  wyf  yn 
dyfod  ar  frys.     Amen     Yn  wir,  dyred,  Arglwydd  Iesu. 

21  Gras  ein  Harglwydd  ni  Iesu  Grist  fyddo  gyd  a  chwi  oll.    Amen.  ^ 

Yn  nghanol  ei  heol  M,  ac  o  ddau  tu  yr  afon. — Heblaw  yr  lioll  ragor- 
iaethau  a  nodwyd,  gwelai  Ioan  fod  pob  peth  dynmnol  yn  mharad- 
wys  wedi  dyfod  yn  ol,  ac  yn  llawer  rhagorach  nag  yr  oeddynt  yno. 
Afon  bur  o  ddwfr  y  bywyd  yn  gwneuthur  pawb  yn  anfarwol  a  yfai 
o  honi ;  yn  dyfod  allan  o  orseddfainc  Duw  a'r  Oen.  Cawn  yr  un 
desgrifìad  yn  Ezeciel,  yn  gosod  allan  yr  efengyl.  Ond  mae  rhyw- 
beth  yma  yn  tra  rhagori  hyd  yn  oed  ar  ddarluniad  Ezeciel.  Ym- 
ddengys  fod  yr  heol  wedi  ei  rhanu  yn  ddwy,  neu  ynte  fod  heol  o 
bob  tu  i'r  afon,  a  phob  tu  i'r  afon  rhwng  yr  heol  a'r  afon ;  yroedd 
pren  y  bywyd  yn  dwyn  deuddeg  ffrwyth,  sef  unwaith  bob  mis,  fel 
nad  oedd  yno  auaf,  nag  angen  iddynt  fod  yn  bryderus  am  gynhau- 
af,  ond  digonedd  o  ffrwyth  pren  y  bywyd  wrth  law  yn  wastadol. 

A  daü  y  pren  oedd  yn  iachan  y  cenedloedd.. — Yr  oedd  y  fírwyth,  yn 
ddigon  i'r  holl  drigolion,  ond  nid  oedd  y  dail  yn  ddiles,  yr  oedd  y 
rheini  yn  iachau  y  cenedloedd;  mae  dylanfrad  anuniongyrchol  ef-s 
engyl  yn  fendith  anmhrisiadwy  i  ddynion,  a  gwelir  hyny  yn  fwy 
amlwg,  pan  fyddo  wedi  peri  i  ryfeloedd  beidio  hyd  eithaf  y  ddaiar, 
wedi  darostwng  annuwioldeb,  a  dwyn  y  byd  i  drefn.  Dail  y  pren 
fydd  hyn  oll,  y  rhai  cadwedig  fyddant  yn  mwynhau  y  fîrwyth. 

A  phob  melldith  ni  bydd  mwyach. — Pan  fyddo  y  byd  wediei  ddwyn 
i'r  fath  drefn,  a'r  fath  iachusrwydd  cymdeithasol  yn  mhob  man, 
hawdd  iawn  i  ni  gredu  y  bydd  rhyw  drefh  ddedwydd  iawn  ar  yr 
eglwys.  Bydd  y  saint  wedi  dysgu  byw  mor  agos  at  Dduw  fel  na 
bydd  yn  bosibl  i  ddim  drwg  ddyfod  yn  agos  atynt,  ac  ni  fydd  per- 
ygl  iddynt  hwythau  fyned  allan  mwyach,  gan  y  bydd  enw  Duw 
wedi  ei  ysgrifenu  arnynt.  Bydd  arnynt  ddydd  tragy wyddol ;  plant 
y  goleuni  fyddant  oll,  yn  byw  yn  llewyrch  wyneb  Duw. 

Y geirìau  hyn  syddffyddlon  a  chywir. — Mae  y  saint  yn  aml  yn  dis- 
gyn  mor  agos  i'r  ddaiar,  fel  nad  ydynt  yn  gallu  gwirio  yn  eu  prof- 
iadau  eu  humain,  y  gwirioneddau  mawrion  a  dyeithr  yma  ;  am  hyny 
maent  yn  teimlo  anhawsdra  dirfawr  i'w  credu,  ond  y  maent  yn  wir- 
ionedd.  Nid  rhy w  ddy  wodiadau  barddonol  ydynt,  ond  gwir  eiriau 
Duw,  wedi  eu  danfon  at  eu  weision,  mewn  amgylchiadau  nad  oedd 
dim  ond  geiriau  g wirionedd  a  sobrwydd  yn  eu  taro,  sef  yn  nghanol 
ywydd  garw  y  byd,  ac  nid  pethau  i'w  hoedi  ydynt  ond  i  ddyfod  ar 


GWELEDIGAETII  0  BÀIUDWr.S.  153 

frys.  Mae  yr  ymadroddion  hya  a'u  cyffelyb  wodi  dyrysu  llawor  o 
esbonwyr,  ond  y  mae  yr  hyn  a  ddywedasom  eisoes  feddyliwyf  yn. 
taflu  goleu  arnynt.  Sef  fod  y  gwaith  y  pryd  hwnw  yn  dechreu,  ac 
yn  y  meddwl  dwyfol  yn  orphenedig,  er  y  gallai  yn  ol  cyfrif  dyn 
gymeryd  miloedd  o  flynyddoedd  i  ddod  i  ben.  Mewn  ystyr  gellir 
dweud  fod  llyfr  y  Dadguddiad  yn  cael  ei  gyflawni  yn  mywyd  a 
phrofiad  pob  Cristion  unigol  i  raddau,  yn  gystal  ag  yn  hanes  yr  eg 
lwys  yn  gyffredinol.  Mae  pob  dyn  wrth  ddechreu  ei  grefydd  yn 
teimlo  ei  gariad  yn  gynes  iawn,  ac  ar  ol  hyny  tymor  o  oerni  a  thy w- 
yllwch  yn  canlyn.  Mae  y  byd  yn  mron  cael  y  trechaf  ar  y  medd- 
wl,  ond  pan  ddaw  tymor  henaint  yn  mlaen,  ca  yr  hen  gristion 
ychydig  hamdden  yn  nhir  Beulah,  i  edrych  ar  y  nefoedd  megis  yn 
ymyl,  tra  yn  byw  ar  y  ddaiar.  Felly  tra  phriodol  oedd  i  Grrist 
ddweud  wrth  bob  un,  "  Wele  yr  wyf  yn  dyfod  ar  frys." 

Gwyn  eifyd  yr  luon  sydd  yn  cadw  geiriau  proffwydoliaeth  y  llyfr  hwn. 
— Rhyfedd  mor  ychydig  sydd  wedi  myned  i  ysbryd  llyfr  y  Dad- 
guddiaá  yn  ddigonol  i  allu  cadw  yn  ol  y  rheol  a  osodir  i  lawr  ynddo. 
Na  selia  eiriau  proffwydoliaeth  y  llyfr  hwn. — Er  i'r  angel  beri  i  Ioan 
beidio  selio  y  llyfr,  mae  wedi  ei  adael  yn  nghau  am  oesau,  a  diau 
fod  yr  eglwys  wedi  colledu  ei  hun  yn  fawr,  o  ddiffyg  cadw  y  llyfr 
yn  agored.  Credwyf  nad  gormod  dweud  fod  y  rhan  f wyaf  o  esbon- 
wyr  wedi  gwneud  mwy  i  selio  y  llyfr  na'i  egluro,  trwy  ei  ddirdynu 
i  bleidio  pethau  disail,  ac  ateb  amcanion  a  mympwyon  dynion  byd- 
ol,  yr  ydys  wedi  peri  i  Ioan  ddweud  pethau  hollol  groes  i'r  hyn  a 
welodd  ac  a  ysgrifenodd. 

Yr  hwn  sydd  anghyfiawn  lydded  anghyfiawn  eto. — Nid  yw  amgylch- 
iadau  yn  cyfnewid  dim  ar  gyflwr  dyn  ;  gall  yr  annuwiol  ymddangos 
fel  sant  yn  y  mil  blynyddoedd,  heb  un  gofìd  na  thrafferth,  ond  an~ 
nuwiol  íýdd  er  hyny ;  a  gall  y  cristion  fod  yn  y  tywydd  garwaf, 
heb  neb  i'w  gysuro,  er  hyny  anwylyd  y  nef  fydd  ef  o  hyd.  Mae  un 
sydd  yn  barnu  heblaw  dynion  ;  nid  yw  amser  yn  cyfnewid  dim  ar- 
no  ef.  Efe  yw  y  cyntaf  a'r  diweddaf ;  caiff  pawb  gyfiawnder  holl- 
ol  ar  ei  law  ef. 

Gwyn  eu  hyd  y  rhai  sydd  yn  gwneuthur  ei  orchymynion  ef. — Nid  oes 
neb  allant  fyned  i  mewn  i'r  ddinas  santaidd,  ond  y  rhai  a  wnant  ei 
ewyllys  ef.  Ac  felly  nis  gallant  gael  o  ffrwyth  pren  y  bywyd,  a 
byw  yn  dragywydd.  Ond  pwy  b^nag  allo  íyned  trwy  y  porth  i'r 
ddinas  y  mae  y  cyfryw  yn  wynfydedig,  nad  faint  raid  iddynt  ddy- 
oddef  yn  y  byd.  Nis  gellwch  fyned  i  mewn  heb  ganiatad ;  cauir 
allan  bawb  na  bydd  perffaith  gydgordiad  rhwng  eu  heneidiau  a'r 
cyfan  sydd  yn  y  ddinas  santaidd.  Llawer  a  geisiant  fyned  i  mewn, 
ac  nis  gallant.  Ymdrechwch  gan  hyny  fyned  i  mewn  trwy  y  portk 
cyfyng ;  dyma  y  cam  cyntaf  i'r  ddinas.  Nid  â  i  mewn  ddim,  na  neb, 
ond  fydd  yn  berffaith  santaidd  a  phur. 

Myfi  lesu. — Peidied  neb  a  meddwl  mai  rhyw  freuddwyd  o  eiddo 
Ioan  yw  y  llyfr  yma,  neu  rywbeth  i'w  roddi  o'r  neilldu  yn  ysgafìi ; 
cofied  pawb  mai  cen?adwri  oddiwrthyf  fì  ydy w ;  yr  wyf  yn  sefyll  tu 


154  DADGTTDDIiJ),    XXII. 

cefh  iddi,  ac  yn  sicr  o  gyflawni  pob  iot  o  honi ;  ac  fel  na  byddo  gan 
neb  le  i  amau  na  chyflawnir  y  broffwydoliaeth  hon,  yr  wyf  yn  eich 
hysbysu  mai  myfì  yw  gwreiddyn  Dafydd.  Ynof  fi  y  gwelir  pro- 
ffwydoliaethau  yr  Hen  Destament  wedi  eu  cyflawni.  Bu  y  pro- 
fîwjdoliaethau  hyny  yn  fwy  annhebyg  i  gael  eu  cyflawni  na'r  rhai 
hyn.  Bu  adeg  pan  oedd  yn  annhebyg  iawn  y  gwelid  neb  o  deulu 
Dafydd  yn  frenin  ar  Israel.  Yr  oeddynt  wedi  myned  yn  dlawd, 
a'u  gyru  ar  grwydr  o  Bethlehem  Juda,  teulu  Herod  wedi  cymeryd 
yr  orsedd,  a  gallu  mawr  Bhufain  tu  cefn  iddynt.  Er  hyny,  mae 
un  o  deulu  Dafydd  wedi  ei  eni  yn  Bethlehem,  ac  wedi  cymeryd 
meddiant  o'r  orsedd,  ac  yn  teyrnasu  yn  frenin,  Nid  oes  le  i  chwi 
amau  na  ddaw  y  dydd  goleu  yma  yn  fuan,  oblegid  myfi  y w  y  seren 
fore  egli;r,  mae  y  dydd  ger  llaw.  Heblaw  hyny,  y  mae  pob  peth 
yn  cyduno  i  hyrwyddo  dyfodiad  yr  amser  dedwydd  y  sonir  am  dano 
yma.  Mae  yr  Ysbryd  yn  dywedyd :  Tyred.  Pob  un  sydd  yn  cael 
ei  ail  eni,  mae  yn  dwyn  y  dydd  yn  nes,  yn  chwanegu  at  ogoniant  a 
mawredd  yr  eglwys.  Mae  y  briodasferch  yn  dywedyd :  Tyred. 
Pob  ymdrech  o  eiddo  yr  eglwys,  pob  gweddi,  pob  deigryn,  mae  yn 
dwyn  y  dydd  yn  nes ;  ac  os  oes  rhy w  un  yn  gweled  y  dydd  yn  hir 
yn  gwawrio,  tafled  ei  ddylanwad  o  blaid  yr  Oen,  a  ddy wedodd :  Del- 
ed  dy  deyrnas.  Ond  os  bydd  rhyw  un  yn  difTygio,  ac  yn  ofni  na 
wel  byth  o'r  dydd,  ni  raid  iddo  farw,  oblegid  y  mae  dwfr  y  bywyd 
yn  ei  ymyl,  cymered  o  ddwfr  y  by wyd  yn  rhad.  Mae  yn  anmhosibl 
i  ni  lai  na  synu  wrth  ganfod  yr  ymdrech  a  wneir  yma,  fel  mewn  am- 
ry w  fanau  trwy  y  llyfr  i'n  perswadio  i  gredu  mai  gwirionedd  yw  yr 
hyn  a  ddywecUr  yma;  mai  addewidion  i  gael  eu  cyflawni  yw  yr 
addewidion ;  mai  sefyllfa  i'w  chyraedd  yw  y  sefyllfa,  yn  mha  un  y 
darlunir  yr  eglwys ;  mae  yn  rhy  ddrwg  cly wed  dynion  yn  dweud 
uwchben  pethau  fel  hyn :  Ar  ol  y  cyfan  rhaid  rhoddi  caniatad  i  awen 
Ioan  fyned  dipyn  dros  ben  terfynau,  a  ninau  chwilio  am  ychydig  o 
wirionedd  yn  y  cruglwyth  o  eiriau  sydd  yma ;  pan  y  mae  Crist  yn 
dweud  mai  "  gwir  yw  pob  gair,  a  myfì  sydd  yn  ei  ddywedyd." 

Canys  yr  wyf  fi  yn  tystiolaethu. — Leied  o  sylw  gafodd  yr  ymad- 
roddion  hyn  o  eiddo  Crist,  ac  eto  mor  eglur  y  maent  wedi  eu  cyf- 
lawni.  Darfu  i  ddynion  chwanegu  eu  barnau  eu  hunain,  at  gyn- 
llun  Duw  o  adeiladu  eglwys  yn  y  byd,  a  thrwy  hyny  tynasant  am 
eu  penau  yr  holl  bläau  bygythiedig  yma.  Mae  Ewrop  ac  Asia  wedi 
eu  lliwio  â  gwaed,  oherwydd  fod  dynion  yn  mynu  adeiladu  eglwys 
Dduw  yn  ol  rhy w  gynllun  o'u  heiddo  eu  hunain,  ac  felly,  gwneuthur 
pethau  arweiniodd  y  byd  i  ddyryswch,  o'r  hwn  nid  oes  argoel  iddo 
ddod  yn  rhydd.  Ac  ar  y  llaw  arall,  gellir  dweud,fod  llawer  o  ddiffyg 
credu  y  gwirionedd  fel  y  mae  yn  cael  ei  ddodi  lawr  yma,  wedi 
gwneuthur  pethau  hollol  annheilwng  o  grefydd — wedi  syrthio  yn 
fyr  o  dymer  nefol,  ac  wedi  cael  eu  cyfrif  yn  mhlith  y  rhai  ofnog  a 
digred.  Mae  gweled  dyn  yn  codi  cleddyf  i  amddifîyn  crefydd,  neu 
ynte  yn  rhedeg  am  gymorth  at  fraich  o  gnawd,  yn  peri  i  ni  deimlo 
ei  fod  wedi  colli  golwg  ar  yr  hyn  a  ddywedir  yn  Uyfr  y  Dadgudd- 


GTTBLEDiaÌLETH  0  BÀBÀDWTS.  155 

iad — rnai  yebrydol  a  nefol  yw  yr  eglwys.  Fel  hyn  mae  y  geiriau 
yn  llawer  agosach  atom  nag  ydym  yn  feddwl  yn  gyffredin.  Nid 
Pabau  Ehufain  yn  unig  sydd  wedi  chwanegu  at,  a  thynu  oddiwrth 
air  Duw,  mae  lle  i  ofni  fod  y  rhan  fwyaf  o  grefyddwyr  yn  euog  o'r 
naill  neu  y  llall,  ac  felly  dan  angonrheidrwydd  neillduol  i  wílied. 
Nid  yw  ein  hamser  ni  yn  y  byd  ond  byr,  bydd  Crist  wedi  dod  yn 
fuan  i'n  cyrchu  ni  adref,  ac  i  roddi  i  bob  un  yn  ol  ei  weithred. 

Cryn  bwnc  yw  gallu  dweud  Amen  ar  ddiwedd  y  llyfr  yma,  os 
yw  y  gwirioneddau  ydym  wedi  ddwyn  allan  o  hono  yn  gyson  â 
meddwl  Crist,  ac  i'm  ty b  i  mae  gwirioneddau  y  llyfr  yn  llawer  cryf- 
ach  ac  eglurach  nag  yr  ydym  wedi  eu  gosod  allan.  Mae  yn  ddi- 
amheuol  fod  yr  eglwys  yfi  yr  oes  hon  yn  sefyll  yn  dra  euog  yn  eu 
gwyneb,  ac  nid  hawdd  i  neb  sydd  a'i  gydwybod  yn  eäro,  a  lle  i 
uno  gyda  Ioan  ddweud :  "  Yn  wir  tyred  Arglwydd  Iesu,  pwy  a  erys 
ddydd  ei  ddyfodiad,  aphwy  a  saif  pan  ymddangoso  ef." 

Ceir  miloedd  yn  dy wedyd  bob  dydd :  "  Deled  dy  deyrnas,  gwnel- 
er  dy  ewyllys  ar  y  ddaiar  megis  yn  y  nef."  Ondpe  byddai  llygaid  y 
cyfryw  yn  cael  eu  hagoryd  fel  ag  i  weled  beth  sydd  yn  gynwysedig 
yn  y  geiriau  hyny ;  pe  argyhoeddid  y  cyfryw  mai  esboniad  ar  y  geir- 
iau  yna  yw  llyfr  y  Dadguddiad,  tebyg  na  chlywid  mo  honynt  yn 
dweud  y  geiriau  yna  mwy,  hyd  nes  y  byddent  wedi  eu  llwyr  gyf- 
newid.  Nid  gormod  dweud  fod  miloedd  o  brotfeswyr  crefydd  y 
byddai  dyfodiad  yr  Arglwydd  yn  ddinystr  iddynt.  Er  hyny  mae 
yr  hwn  sydd  yn  byw  trwy  fTydd  yn  gallu  dweud  Amen,  pan  mae 
Iesu  yn  dyfod  i  roddi  i  bob  un  fel  y  byddo  ei  waith.  Ie  y  mae  yn 
gallu  dweud :  Tyred  Arglwydd  Iesu.  u  Gwyn  ei  fyd  y  gwas  hwnw 
yr  hwn  y  caiff  ei  Arglwydd  ef  pan  ddel  yn  gwilied." 

Gras  ein  Harglwydd  ni>  lesa  Gristx  fyddo  gydaW  holl  saint. — Mae 
Hengstenberg  ac  amryw  ereill  yn  darllen  yr  adnod  fel  hyn,  er  dang- 
os  fod  y  llyfr  yn  perthyn  i'r  holl  eglwys.  Mae  Ioan  yn  dybenu  lle 
y  dechreuodd — "  Gras  fyddo  i  chwi."  Ond  y  mae  un  gwahaniaeth, 
y  mae  yn  bresenol  fel  pe  byddai  wedi  ei  argyhoeddi  fod  pob  cyf- 
lawnder  yn  Nghrist,  ac  nad  oes  raid  son  am  y  Tad  a'r  Ysbryd. 
Mae  yn  hollol  gyson  â  holl  rediad  y  llyfr,  yn  yr  hwn  mae  Crist 
wedi  cael  ei  godi  nes  myned  uwchlaw  pawb  a  phobpeth. 

GWERSI. 

1.  Ni  ddichon  neb  rwystro  adeiladaeth  yr  eglwys ;  mae  y  gwaith 
jn  myned  yn  mlaen  yn  y  nefoedd  yn  llawer  rhy  uchel  i  ddynion  ei 
gyraedd.  Mae  breninoedd  y  ddaiar  yn  ymosod,  a'r  penaethiaid  yn 
ymgynghori  yn  nghyd,  ond  yr  hwn  sydd  jn  preswylio  yn  y  nefoedd 
a  chwardd,  ac  a  ddywed:  "Minau  a  osodais  fy  mrenin  ar  Sion,  fy 
mynydd  santaidd.''  Mae  yn  llawer  rhy  uchel  i  chwi  allu  ei  gyr- 
aedd.  Nis  gallwn  byth  ddringo  i  fyny  i'r  man  y  mae  y  gwaith  yn 
myned  yn  mlaen.  Diau  na  byddem  mor  grynedig  ac  ofnus  am 
lwyddiant  crefydd  pan  ya  gweled  rhyw  greaduriaid  bychain  ar  y 
ddaiar  yn  ymosod  arni,  pe  gallem  gredu  mai  hei  saer  a'i  hadeilad- 
ydd  yw  Duw.     Cyn  y  daw  o  hyd  cyraodd  i'r  ddaiar  bydd  wedi  ei 


ATTODIADAU. 


Att.  1.  Llyfh  y  DjlDguddiàd. 

Dyma  un  o'r  testunau  rhyfeddaf  a  phwysicaf  fedr  dyn  byth  gy- 
meryd  mewn  llaw.  Tebygol  nad  oes  un  llyfr  yn  yr  hollFeibl  ag  y 
mae  cynifer  wedi  bod  yn  ysgrifenu  am  dano,  ac  mor  ychydig  wedi 
llwyddo  i  fyned  i  mewn  i'w  ysbryd  a'i  am3an.  Mae  bron  pob  peth 
a  berthyn  iddo  wedi  bod  ac  yn  parhau  yn  destun  dadl.  Y  pwne 
yw  bod  yn  fyr,  ac  eto  yn  eglur. 

Dechreuwn  gyda  gwrthwynebwyr  awdurdod  ddwyfol  y  Dadgudd- 
iad.  Prif  osodiad  y  rhai  hyn  yw,  nad  Ioan  yr  apostol  oedd  yr  awd- 
wr.  Y  cyntaf  y  mae  genym  hanes  am  dano  yn  gwadu  nad  Ioan 
oedd  yr  awdwr  yw  Marcion,  heretic  tra  nodedig  yn  yr  un  oes  a 
Tertullian ;  a'r  cwbl  a  wyddom  am  ei  farn  ef  ar  y  pwnc,  y w  un  gair 
o  eiddo  yr  olaf  pan  yn  amddiffyn  efengyl  Luc  yn  erbyn  y  llygriad 
oadd  Marcion  wedi  wneud  o  honi. 

Tua  yr  un  amser  cododd  dyn  o'r  enw  Montanus,  gan  haeru  r*ai 
efe  oedd  yr  Ysbryd  Glan ;  a  dywedai  fod  Crist  i  deyrnasu  yn  ber- 
sonol  ar  y  ddaiar  am  fìl  o  flynyddoedd.  Llwyddodd  i  gael  llawer 
o  ganlynwyr,  ac  apelient  am  gadarnhad  i'w  golygiadau  at  efengyl 
Ioan  a  llyfr  y  Dadguddiad.  Yn  Thyatira  codod  plaid  i  wrthwyn- 
ebu  canlynwyr  Montanus ;  a  chan  nad  oeddynt  yn  ddigon  medrus 
fel  esbonwyr  i  ateb  eu  rhesymau,  ymosodasant  ar  y  sylfaen,  ac 
aethant  i  wadu  nad  Ioan  oedd  awdwr  y  Dadguddiad  a'r  Efengyl. 
Dygir  tystiolaeth  i'r  ffaith  yma  gan  Philastrius,  Epiphanius,  John 
Damascenus,  ac  Augustine.  Mae  Epiphanius  yn  eu  galw  Alogi,  ar 
gyfrif  eu  bod  yn  gwadu  awdurdod  y  llyfrau  lle  sonid  am  y  Logos, 
yn  debyg.  Ychydig  iawn  o  hanes  yr  Alogi  sydd  ar  gael.  Nid  y w 
Eusebius  yn  son  gair  am  danynt,ac  nid  yw  Philastrius  ac  Epipha- 
nius  yn  dweud  dim  am  y  seiliau  ar  ba  rai  y  gwadent  awdurdod 
Efengyl  a  Dadguddiad  Ioan ;  felly  nid  yw  eu  barn  o  un  pwys  yn 
bresenol  mewn  beirniadaeth.  Fel  y  dywed  Lucke,  esboniwr  Ger- 
manaidd,  "Maë  mor  amlwg  a'r  haul  fod  yr  Alogi  yn  gwrthod  y 
Dadguddiad  nid  oddiar  seüiau  hanesyddol,  ond  oherwydd  diffyg 
gwybodaeth  esboniadol.  Pe  buasent  yn  meddu  ychydig  o  wybod- 
aeth  a  mwy  o  chwaeth,  ni  fuasent  byth  yn  meddwl  am  nodi  Cerin- 
thus  fel  awdwr  y  Dadguddiad." 

Y  nesaf  y  cawn  hanes  am  dano  yn  gwadu  y  Dadguddiad  yw  Cai- 
us,  henuriad  yn  Ehufain.  Ysgrifenodd  yntau  lyfr  yn  erbyn  Proclus, 
canlynwr  Montanus.    Dywed  fod  "Cerinthus  wedi  ysgrifenu  dad- 


160  LLYTE  Y  DÀBGUDDIAD. 

guddiad  yn  enw  apostol  mawr,  ac  mewn  dull  celwyddog  yn  adrodd 
pethau  rhyfedd  oedd  wedi  eu  dangos  iddo  gan  angelion,  gan  ddweud 
y  byddai  i  Grist  ar  ol  yr  adgyfodiad  osod  i  fyny  deyrnas  ddaiarol 
a  chnawdol  yn  Jerusalem.  A  chan  ei  fod  ef  yn  elyn  i'r  ysgrythyr- 
au,  dy wed  y  bydd  i'r  mil  blynyddoedd  gael  eu  treulio  mewn  gwledd- 
oedd  priodasol."  Mae  llawer  iawn  o  ddadleu  wedi  bod  am  ystyr 
y  darn  hwn  yn  ystod  y  can  mlynedd  diweddaf.  Y  cwestiwn  yw, 
pa  un  a  oedd  Caius  yn  cyfeirio  yma  at  lyfr  y  Dadguddiad  fel  y 
mae  genym  ni,  neu  ynte  a  oedd  rhyw  lyfr  o  waith  Cerinthus  ar  gael 
yn  amser  Caius.  Mae  pob  un  o'r  ddau  osodiad  wedi  cael  ei  hain- 
ddiffyn  mewn  modd  galluog  iawn.  Wrth  ystyried  mai  prif  amcan 
Caius  oedd  troi  yn  ol  neu  ddyfetha  ymresymiad  Proclus,  mae  yn 
bur  debyg  mai  Dadguddiad  Ioan  oedd  ganddo  .mewn  golwg  ;  fel 
pe  dy wedasai,  Yr  ydych  yn  amddifîyn  eich  golygiad  â  gwaith  heretic 
nad  yw  o  un  awdurdod.  Heblaw  hyn,  nid  oes  un  hen  awdwr  yn 
son  am  lyfr  Dadguddiad  o  eiddo  Cerinthus,  ac  y  mae  yn  dra  sicr 
mai  at  Ddadguddiad  Ioan  yr  oedd  Proclus  yn  cyfeirio  ;  ac  felly  mae 
yn  dra  thebyg  mai  hwn  a  briodolir  gan  Caius  i  Cerinthus.  Pwy 
bynag  a  ewyüysio  weled  rhagor  ar  y  pwnc,  darllened  Stuart  ar  y 
Dadguddiad,  tud.  281—286. 

Y  nesaf  yw  Dionysius  o  Alexandria,  dyn  galluog  iawn,  dysgybl 
i'r  enwog  Origen.  Mae  rhai  o'i  weithiau  ar  gael,  a  llawer  wedi  eu 
colli,  oddigerth  darnau  gwasgaredig  mewn  gweithiau  ereill.  Mae 
y  darn  sydd  yn  dal  perthynas  a'r  mater  hwn  yn  ngweithiau  Euse- 
bius.  Ymddengys  fod  un  Nepos,  esgob  yn  yr  AifTt,  wedi  ysgrifenu 
llyfr  i  brofì  focí.  Crist  i  deyrnasu  yn  bersonol  ar  y  ddaiar,  ac  y  byddai 
llawer  o  fwyniant  cnawdol  yr  adeg  hono.  Cafodd  lawer  iawn  o 
ganlynwyr,  ac  yn  eu  plith  un  Coracion.  Gwahoddodd  Dionysius 
hwn  i  ddadl  gyhoeddus  ar  y  pwnc,  a  llwyddodd  trwy  ei  allu  a'i 
dymher  dda  i'w  argyhoeddu  o'i  gamsyniadau.  Ar  ol  hyn  ysgrií- 
enodd  Dionysius  lyfr.  Yn  y  rhan  gyntaf,  mae  yn  djadleu  yn  erbyn 
golygiadau  Nepos,  ac  yn  yr  ail  ran  rhydd  ei  syniadau  ar  lyfr  y  Dad- 
guddiad  fel  y  canlyn: — "Mae  rhai  o'n  blaen  ni  wedi  gwrthod  y 
llyfr,  a  chan  ei  chwilio  bob  yn  bennod,  wedi  dangos  ei  fod  yn  am- 
ddifad  o  wybodaeth  a  rheswm.  Dywedant  fod  yr  Arysgrifen  yn 
dwyllodrus,  oblegid  nad  Ioan  yw  yr  awdwr.  Nid  yw  yn  cynwys 
dim  dadguddiad,  canys  y  mae  wedi  ei  guddio  â  llen  dew  o  anwybod- 
aeth.  Nid  oedd  yr  awdwr  yn  apostol  na  sant,  na  gwr  eglwysig. 
Ar  y  llaw  arall,  Cerinthus,  oddiwrth  ba  un  y  tarddodd  y  cyfeiliorn- 
ad,  a  roddodd  enw  Ioan  wrth  ei  waith  ei  hun  er  ei  wneud  yn  fwy 
cymeradwy  ;  canys  hyn  yw  amddifîyniad  ei  athrawiaeth,  y  bydd 
teyrnas  Crist  yn  ddaiarol,  ac  yn  gynwysedig  mewn  pleserau  cnawd- 
ol."  Nid  yw  Dionysius  yn  dweud  pwy  oedd  y  rhai  hyny  o'i  flaen; 
ond  tebygol  ei  fod  yn  cyfeirio  at  yr  Alogi  a  Chaius,  neu  ryw  rai  er- 
eill  o'r  un  golygiadau.  Felly  nid  oes  yma  ddim  newydd  yn  cael  ei 
ddweud  yn  erbyn  awdurdod  y  Dadguddiad.  Pe  gwybuasai  Dion- 
ysius  am  rywbeth  cryfach  yn  mhlith  yr  hynafiaid  diau  y  buasai  yn 


LLYFR.  Y  DADGÜDDIAD.  161 

ei  ddwyn  yn  nilaen.  Gyda  golwg  arno  ei  hun,  dywodai  na  feidd- 
iai  efe  wadu  y  llyfr,  oblegid  fod  amry w  frodyr  yn  meddwl  yn  uchel 
am  dano.  "Ond  gan  addef  fod  ei  amgyffred  uwchlaw  fy  neall  I, 
tybiwyf  fod  ynddo  ryw  feddwl  cuddiedig  drwyddo  oll.  Er  nad  wyf 
I  yn  ei  ddeall,  eto  barnwyf  fod  rhvw  ystyr  ddwfn  yn  y  geiriau. 
Heb  fesur  y  pethau  hyn  wrth  fy  rheswm,  yr  wyf  yn  eu  priodoli  i 
frydd,  fel  pethau  nas  gallaf  eu  hamgyffred.  Nid  wyf  yn  gwrthod 
pethau  nas  gallaf  eu  hamgyffred,  ond  maent  yn  wrthddrychau  o 
syndod  am  nas  gallaf  eu  hamgyffred."  Ar  ddiwedd  y  llyfr  dywed, 
"Nid  wyf  yn  gwadu  nad  Ioan  oedd  yr  awdwr,  ac  nad  cyfansodd- 
iad  Ioan  ydy w.  Yr  wyf  yn  credu  ei  fod  yn  waith  dyn  ysbrydoled- 
ig ;  ond  nis  gallaf  gredu  mai  yr  apostol,  mab  Zebedeus,  brawd  Iago, 
awdwr  yr  efengyl  a'r  epistolau,  y w  ei  awdwr ;  canys  yr  wyf  yn  ym- 
resymu  oddiwrth  gymeriad  yr  ysgrifeniadau,  dulliaith  a  chyfan- 
soddiad  y  Dadguddiad,  nad  ei  eiddo  ef  ydyw.  Nid  y w  yr  efengyl- 
ydd  un  amser  yn  gosod  ei  enw,  nac  yn  cyhoeddi  ei  hun,  yn  yr  ef- 
engyl  na'r  epistolau.  Nid  yw  Ioan  yn  siarad  am  dano  ei  hun  yn 
y  person  cyntaf,  na'r  trydydd  peison;  ondmae  awdwr  y  Dadgudd- 
iad  yn  enwi  ei  hun  yn  y  cychwyn.  Éhaid  i  ni  gredu  ar  ei  dystiol- 
aeth  ef  ei  hun  mai  Ioan  y  w  awdwr  y  llyfr ;  ond  pa  Ioan  nid  y  w  yn 
hysbys.  Tebygol  fod  amryw  o  gariad  at  Ioan  wedi  galw  eu  hun- 
ain  ar  ei  enw,  fel  y  mae  amryw  yn  mhlith  plant  y  ffyddloniaid  yn 
cael  eu  galw  Paul  a  Phedr.  Heblaw  hyn,  mae  un  Ioan  yn  Actau 
yr  apostolion,  yr  hwn  a  gyfenwid  Marc,  am  yr  hwn  y  dy wedir,  'Yr 
oedd  ganddynt  Ioan  yn  weinidog.'  Pa  un  ai  hwn  ysgrifenodd  y 
llyfr  nis  gwn,  canys  nid  y w  yn  ysrifenedig  iddo  ddyfod  i  Asia,  ond 
yn  hytrach  trodd  yn  ei  ol  i  Jerusalem,  Act.  13  :  13.  Fy  nghred  I 
yw  mai  Ioan  arall,  yn  mhlith  y  rhai  oeddynt  yn  byw  yn  Asia,  oedd 
yr  awdwr,  yn  gymaint  a  bod  traddodiad  am  ddau  feddfaen  yn 
Ephesus,  ac  enw  Ioan  ar  bob  un.  Drachefn,  mae  meddyliau,  geir- 
iau,  a  threfniant  y  Dadguddiad,  yn  profì  fod  yr  awdwr  yn  wahanol 
oddiwrth  Ioan  yr  apostol.  Mae  yr  efengyl  a'r  epistolau  yn  cyd- 
daro  ac  yn  dechreu  yr  un  fath.  Dywed  un,  '  Yn  y  dechreuad  yr 
oedd  y  gair  ;'  dywed  y  llall,  '  Yr  hyn  oedd  o'r  dechreuad.'  Yn  yr 
un  modd  mae  cydgordiad  trwy  yr  holl  lyfrau  o  ran  geiriau — hywyd, 
goleuni,  gwirio?iedd,  gras,  cnawd  a  gwaecl  yr  Arglwydd,  harn,  maddeuant 
pechodau,  cariad  Duw  tuag  atom,  iod  i  ni  garu  ein  gilydd.  Gall  pwy 
bynag  sydd  yn  alluog  i  farnu,  weled  ol  yr  un  meddwl  yn  yr  efeng- 
yl  a'r  epistolau  ;  ond  mae  y  Dadguddiad  yn  gwahaniaethu  yn  hollol 
oddiwrthynt.  Mae  gwahaniaeth  hefyd  yn  yr  iaith.  Mae  yr  efeng- 
yl  a'r  epistolau  wedi  eu  hysgrifenu  mewn  Groeg  pur,  tra  mae  y 
Dadguddiad  yn  llawn  o  eiriau  dyeithr  a  barbaraidd.  Ni  raid  di- 
fynu  yn  bresenol,  canys  nid  fy  amcan  y w  gwawdio,  ond  dangos  fod 
gwahaniaeth  rhwng  yr  ysgrifeniadau.  Nid  wyf  amwadu  na  chaf- 
odd  awdwr  y  Dadguddiad  weledigaethau,  ac  na  dderbyniodd  ddawn 
proffwydoliaethol ;  ond  mae  yn  amlwg  nad  y w  yn  gywir  yn  yr 
iaith  Eoeg." 


162  '•  LLYFE  Y   DADGUDDIAD. 

Er  nad  oedd  Dionysius  yn  priodoli  y  gwaith  i  Cerinthus  fel  ei 
flaenafìaid,  eto  mae  yn  arolwg  ei  fod  ani  wanhau  awdurdod  y  llyfr 
er  mwyn  ateb  y  Milflwyddiaid  ;  ac  felly  prin  y  gellir  dweud  ei  fod 
mewn  sefyllfa  briodol  o  ran  ei  feddwl  i  fod  yn  feirniad  teg,  er  ei  fod 
yn  alluog,  ac  wedi  talu  sylw  manwl  i'r  pwnc.  Heblaw  hyn,  mae 
yn  dra  amheus  pa  un  a  oedd  Dionysius  yn  ddigon  o  Boegwr  i 
ddweud  beth  oedd  yn  Eoeg  a  pheth  nad  oedd,  heb  son  ei  fod  yn 
hollol  anghyfarwydd  â'r  iaith  Hebraeg,  o  ba  un  mae  y  rhan  fwyaf 
o  ddrychfeddyliau  y  Dadguddiad  wedi  eu  tynu.  Felly  nid  oes  un 
wrthddadl  yn  meddu  ar  sylfaen  hanesyddol  wedi  ei  dwyn  yn  mlaen 
yn  erbyn  awdurdod  y  Dadguddiad. 

Trown  bellach  i  ymholi  am  bleidwyr  y  dybiaeth  mai  Ioan  oedd 
yr  awdwr.  Yr  ydyni  yn  gadael  yr  amheuaeth  gyda  Dionysius,  nid 
am  mai  efe  oedd  yr  olaf,  ond  oblegid  ei  fod  ef  mor  bell  oddiwrth 
amser  Ioan,  fel  na  f edrai  neb  a  ddaeth  ar  ei  ol  ef  gael  un  fîaith  han- 
esyddol  nad  oedd  ganddo  ef ;  ac  nid  yw  barn  bersonol  y  dysgedicaf 
a'r  goreu  yn  profì  dim  ar  fater  fel  hyn.  Mae  rhywrai  yn  mhob  oes 
braidd  wedi  gwrthwynebu  awdurdod  y  Dadguddiad.  Yr  oedd  Eu- 
sebius  yn  y  pedwerydd  canrif  yn  amau.  Teimlai  Luther  wrthwyn- 
ebiad  cryf  i'r  llyfr,  nes  iddo  ganfod  fod  ynddo  saethau  llymion  i 
daro  y  Babaeth  â  hwynt.  Gwrthododd  Calfìn  ysgrifenu  esboniad 
arno.  Ond  yn  ystod  y  can  mlynedd  diweddaf  mae  y  gwrthwyneb- 
iad  cryfaf  wedi  ei  ddangosi'r  llyfr.  Darfu  i  (Eder,  Temler-Carrodi, 
ac  ereill  yn  Germany,  nid  yn  unig  amau  y  llyfr,  ond  ei  wawdio  a'i 
ddirmygu ;  ac  yr  oedd  Michaelis  yn  dra  amheus  gyda  golwg  arno ; 
yn  ddiweddarach  mae  De  Wette,  Lucke,  Credner,  Bleek,  Schott, 
wedi  dyfod  i'r  penderfyniad  nad  oes  un  sail  i'r  dybiaeth  mai  Ioan 
ysgrifenodd  lyfr  y  Dadguddiad.  Mae  enwogrwydd  y  dynion  hyn 
ar  faes  beirniadaeth  ysgrythyrol  y  fath  fel  y  buasai  yn  ddymunol 
medru  cydolygu  â  hwy.  Ond  pan  gofìom  nad  oes  ganddynt  ddim 
i  seiho  eu  barnau  arno,  ond  yr  Alogi,  Caius,  a  Dionysius,  mae  yn 
amlwg  ei  bod  yn  eithaf  posibl  iddynt  gamsynied.  Mae  amryw 
dystion  yn  cael  eu  dwyn  yn  mlaen  o'r  ochr  arall. 

Mae  Hengstenberg  yn  ceisio  gwneud  allan  fod  Polycarp  yn  cyf- 
eirio  at  y  Dadguddiad  yn  ei  lythyr  at  y  Phillipiaid  ;  ond  rhaid  i  ni 
addef  nad  ydym  yn  gweled  tebygolrwydd  neillduol  rhwng  y  darnau 
a  ddifynir  ;  a  gwell  genym  gyda  Stuart  eu  rhoddi  i  fyny  gyda  dweud 
nad  yw  dystawrwydd  Polycarp  yn  profì  dim  ond  y  fîaith  nad  oedd 
dim  galwad  am  iddo  gyfeirio  at  y  Dadguddiad.  Mae  Andreas,  es- 
gob  Cappadocia,  ar  ddiwedd  ei  arweiniad  i  niewn  i'w  esboniad  ar 
y  Dadguddiad,  yn  nodi  ei  dystionfel  hyn  : — "  Gyda  golwg  ar  ddwy- 
fol  ysbrydoliaeth  y  llyfr  nid  ydym  yn  teimlo  angenrheidrwydd  am 
ddweud  llawer,  gan  ei  fod  wedi  ei  farnu  yn  deilwng  o  grediniaeth 
gan  ddynion  o'r  fath  gofîadwi'iaeth  fendigedig  a  Gregory  y  Duw- 
inydd,  Cyril,  ac  ereill  o  hynafìaeth  mwy — Papias,  Irenaeus,  Meth- 
ocüus,  ac  Hippolytus,  o  ba  rai  y  derbyniasom  lawer  o  gynorthwy 
at  ein  Hyfr."     Yr  hynaf  o'r  rhai  hyn  yw  Papias,  yr  hwn  yn  ol  pob 


LLTFR  Y   DÀDGUDDLi».  163 

tebygolrwydd  oedd  yn  gyfarwydd  yn  bersonol  â  Ioan.  Ysgrifen- 
odd  un  llyfr,  yn  yr  hwn  mae  yn  debyg  yr  amddiffynai  olygiadau 
cyffelyb  i'r  hyn  a  weithiwyd  i'r  fath  eithafìon  ar  ol  hyny  gan  y  Mil- 
frwyddiaid.  Ymddengys  yn  bur  sicr  ei  fod  wedi  cael  y  golygiadau 
hyny  naill  ai  yn  llyfr  y  Dadguddiad,  neu  gan  Ioan  ei  hun.  Mae 
tystiolaeth  Eusebius  yn  bur  eglur  fod  Papias  yn  ystyried  y  Dad- 
guddiad  yn  llyfr  apostolaidd  ;  canys  dywed  ei  fod  wedi  ffurfio  ei 
olygiadau  Milflwydclol  trwy  gamsynied  ysgrifeniadau  apostolaidd. 
Mae  Arethas  hefyd  yn  ei  esboniad  yn  cydune  ag  Andreas  i  resu 
Papias  yn  Tiihlith  y  rhai  a  gredent  ddwyfol  awdurdod  llyfr  y  Dad- 
guddiad.  Y  tyst  nesaf  yw  Justin  Eerthyr,  cydoeswr  â  Polycarp  a 
Papias  ;  athronydd  cenedlig  oecld  ar  y  cyntaf.  Wedi  ei  droedig- 
aeth  bu  yn  byw  yn  Ephesus  am  dymor,  ac  felly  cafodd  gyfle  teg  i 
wybod  am  Ioan,  yr  hyn  yn  ddiau  ni  esgeulusodd,  gan  ei  fod  o  du- 
edd  ymchwilgar.  Yn  ei  ymresymiad  yn  erbyn  Trypho,  yr  Iuddew, 
gwna  y  sylw  canlynol : — "  A  chan  fod  gyda  ni  ddyn,  o'r  enw  Ioan, 
un  o  apostolion  Crist,  mewn  dadguddiad  a  roddwyd  iddo,  wedi 
proffwydo  y  caiff  y  rhai  a  gredant  yn  ein  Crist  ni  dreulio  mil  o  flyn- 
yddoedd  yn  Jerusalem,  ac  ar  ol  hyny  cymer  adgyfodiad  cyffredinol 
a  thragywyddol  pawb  le,  ar  yr  un  amser  a'r  farn."  Dyma  dystiol- 
aeth  bendant,  ddidroi  yn  ol,  gwerth  mwy  na  llonaid  byd  o  dybiau. 
Mawr  yr  ymdrech  a  wnaed  i'w  dirymu,  ond  yn  gwbl  ofer.  Mae 
Abausit,  ac  ereill,  yn  dweud  mai  un  gwan  ac  ofergoelus  iawn  oedd 
Justin ;  ond  nid  y w  hyny  yn  gwneud  dim  a'i  dystiolaeth  am  ffaith 
syml.  Mae  Pettig  wedi  cynyg  gwadu  awdurdod  y  dernyn  hwn, 
ond  profa  Lucke  ei  fod  yn  mhob  llawysgrif  o  waith  Justin.  Yr 
oedd  yn  ngwaith  Justin  yn  amser  Eusebius,  yr  hwn  a  ddywed, 
"  Mae  efe  (Justin)  yn  nodi  Dadguddiad  Ioan,  ac  yn  dweud  yn  ben- 
dant  ei  fod  yn  perthyn  i'r  apostol."  Melito,  esgob  Sardis,  yw  y 
tyst  nesaf.  Yr  oedd  hwn  yn  gydoeswr  â  Justin,  ac  yn  ddyn  dysg- 
edig  a  duwiol  iawn.  Dywed  Eusebius  iddo  ysgrifenu  ar  y  Diafol 
a  Dadguddiad  Ioan;  a  dywed  Jerome  iddo  ysgrifenu  llyfr  ar  y 
Diafol,  a  llyfr  ar  Ddadguddiad  Ioan.  Nid  yw  yn  debygol  y  buas- 
ai  Melito  yn  ysgrifenu  traethawd  neu  esboniad  ar  lyfr  ag  yr  oedd 
amheuaeth  yn  nghylch  ei  awdwr ;  ac  yn  sicr,  yr  oedd  gan  weinid- 
og  yn  Sardis  eithaf  cyfle  i  farnu  pwy  oedd  awdwr  llyfr  y  Dadgudd- 
iad.  Heblaw  hyn,  ystyrid  Melito,  yn  broffwyd  gan  ei  gydoeswyr, 
yr  hyn  a  godai  yn  bur  debygol  o'r  ffaith  ei  fod  yn  myfyrio  cymaint 
ar  y  Dadguddiad.  Polycrates,  esgob  Ephesus,  yn  niwedd  yr  ail 
ganrif,  Theophilus,  esgob  Antioch,  ac  Apollonius,  ydynt  yn  cael  eu 
dwyn  yn  mlaen,  er  nad  yw  eu  tystiolaeth  yn  bendant  iawn.  Mae 
Irenaeus  yn  fwy  pwrpasol ;  yr  oedd  efe  yn  wrandawr  Polycarp,  ac 
yn  ddysgybl  i  Papias.  Daeth  yn  esgob  Lyons,  yn  Pfrainc.  Mae 
ei  dystiolaeth  yn  helaeth,  ac  yn  bwysig.  Yr  oedd  ganddo  ddigon 
o  fantais  i  wybod  pwy  oedd  awdwr  y  Dadguddiad,  gan  ei  fod  yn 
gyfarwydd  ag  amryw  ddynion  a  adwaenent  Ioan.  Mae  yn  difynu 
amryw  ddarnau  o'r  llyfr. 


164  LLYFB  Y   DÌL7)6UrDBIÀD. 

Buasai  yn  hawdd  chwanegu  lluaws  o  dystiolaethau  pwysig,megis 
Llythyrau  eglwys  Lyons  a  Vienne  at  eglwysi  Asia  a  Phrygia  yn 
nghylch  y  merthyron  a  laddwyd  tua'r  flwyddyn  177 ;  Clement,  o 
Alexandria,  yr  hwn,  medd  Lucke,  a  ddefnyddiai  y  Dadguddiad  yn 
nechreu  y  trydydd  canrif,  fel  pe  buasai  heb  glywed  son  am  un  am- 
heuaeth  nad  Ioan  oedd  ei  awdwr ;  Tertullian,  Hippolytus,  Origen. 
Mae  tystiolaeth  Origen  yn  bwysig  ar  gyfrif  ei  ddysgeidiaeth  feirn- 
iadol ;  saif  uwchlaw  pawb  o'r  hynafìaid  mewn  manylrwydd  ac  ym- 
chwiliad.  Yn  ei  esboniad  ar  Matthew,  dywed, — "  Pa  beth  a  ddy- 
wedir  am  dano  ef,  yr  hwn  a  bwysodd  ar  ddwyfron  yr  Iesu,  sef  Ioan? 
Gadawodd  i  ni  un  efengyl,  a  chyffesai  y  medrai  gyfansoddi  cynifer, 
fel  na  fedrai  y  byd  eu  cynwys.  Efe  hefyd  a  ysgrifenodd  y  Dad- 
guddiad."  Yn  ei  esboniad  ar  Ioan,  dywed,  "loanmab  Zebedeus, 
a  ddywed  yn  y  Dadguddiad."  Hefyd,  mae  genym  Nepos  a  Cora- 
cion,  Cyprian,  esgob  Carthage,  Victorinus,  yr  hwn  a  ysgrifenodd 
esboniad  ar  y  Dadguddiad,  Methodius,  esgob  Olympus,  Lactantius, 
Athanasius,  Ephrem,  Syrus,  Hilary,  Epiphanius,  esgob  Salamis, 
Basil,  Gregory,  Nasiensen,  Chrysostom,  Ambrose,  Trichonius,  Ju- 
lius,  Eirmicus  Maternus,  a  Philastrius  Éufìinus,  Synod  Hippo,  try- 
dydd  a  phumed  Gynghorfa  Carthage,  Awstin,  esgob  Hippo,  a  Je- 
rome.  Nid  yw  o  un  dyben  enwi  ychwaneg,  ond  gall  pwy  bynag  a 
ddymuno  weled  mwy  ar  y  cwestiwn,  droi  at  Stuart  a  Hengstenberg, 
a  chael  digon  o  fanylion  y  pwnc.  Mae  awdwr  llyfr  y  Dadguddiad 
wedi  cael  ei  gyhuddo  o  droseddu  rheolau  syinlaf  gramadeg,  camos- 
od  enwau,  camdrefhu  ansoddeiriau,  defnyddio  berf  bresenol  i  ddy- 
nodi  y  dyfodol ;  ond  y  mae  dysgedigion  diweddar  wedi  llwyddo  i 
brofì  fod  yr  un  beiau,  os  beiau  hefyd,  i'w  canfod  yn  y  prif  awdwyr 
Groegaidd,  ac  yn  neillduol  yn  llyfrau  ereill  y  Testament  Newydd. 
Mae  yn  deilwng  o  sylw,nad  Groegpur  yw  iaith  y  TestamentNewydd, 
ond  Groeg-Hebraeg ;  hyny  y w,  meddylwyr  Hebreaidd  yn  ysgrifenu 
yn  yr  iaith  Poeg.  Dichon  nad  oes  un  o  lyfrau  y  Testament  New- 
ydd  yn  fwy  Hebreaidd  o  ran  ei  ddryehfeddyliau  na  llyfr  y  Dad- 
guddiad,  gyda'r  eithriad  o'r  Epistol  at  yr  Hebreaid,  os  yw  hwnw 
yn  eithriad  hefyd.  Ar  y  cyfan,  mae  yn  hawddach  trti  syniadau 
hanesyddol  yr  Hen  Destament  na'r  rhanau  proffHs  ydoliaethol ;  felly 
gellid  dysgwyl  y  Dadguddiad  yn  fwy  Hebreaidd  na'r  llythyr  at 
yr  Hebreaid,  heb  son  fod  Paul  wedi  cael  gwell  mantais  i  ddysgu 
Groeg  na  Ioan.  Tystia  pob  tudalen  o'r  llyf r  mai  Hebrëwr  oedd  yr 
awdwr.  Mae  yn  berfîaith  gartrefol  yn  Moses  a'r  proífwydi.  Nid 
yw  un  amser  yn  difynu,  ond  defnyddiai  ei  ddrychfeddyliau  fel  un 
yn  teimlo  nad  oes  un  perygl  iddo  wneud  cam  â'r  awdwyr.  Ym- 
ddengys  y  cyfan  fel  yn  tarddu  yn  naturiol  o'i  feddwl  ef  ei  hun. 
Ehaid,  gan  hyny,  i  ddyn  felly  fod  yn  Hebreaidd  yn  ei  arddull ;  ac 
nid  yw  y  rhai  a'i  beiant  am  hyny  yn  derchafu  fawr  arnynt  eu  hun- 
ain  fel  athronwyr,  beth  bynag  am  eu  clasuriaeth.  Ond  mae  oes  y 
manylu  ar  Eoeg  y  Testament  Newydd  bron  wedi  myned  heibio,  a 
dynion  yn  dyfod  i  deimlo  fod  y  pethau  a  gynwysa   yn  bwysicach 


LLYFR    r  DADGUTDDTÀD.  165 

na'r  wisg  yn  mha  un  eu  gosodir  allan.  Myn  rhai  niai  yn  yr  iaitli 
Hebraeg  yr  ysgrifenodd  Ioan,  ac  mai  cyfìeithad  y  w  y  Groog,  yr 
hyn,  yn  ol  eu  tyb  hwy,  sydd  yn  cyfrif  am  ei  arddull  Hobreaidd. 
Ond  yr  ydym  wedi  cyfrif  am  hyn  yn  barod,  ac  y  mae  y  ífaith  mai 
at  eglwysi  Asia  Leiaf  ei  hysgrifenwyd,  yn  brawf  pur  gryf  mai  yn  y 
Roeg  yr  ysgrifenwyd  y  gwreiddiol,  gan  mai  yn  yr  iaith  hono  y  gall- 
asai  fod  yn  ddefnyddiol  i'r  rhai  a'i  derbynient.  Mae  un  cwestiwn 
a  ystyrir  yn  bwysig  gan  feirniaid,  sef,  Pa  un  ai  y  Beibl  Hebraeg 
neu  gyfieithad  y  Deg  a  Thriugain  a  ddefnyddid  gan  Ioan.  Mac 
yn  anhawdd,  os  nad  yn  anmhosibl,  penderfynu,  gan  nad  oes  un 
darn  cyfan  wedi  ei  ddifynu  ganddo,  er  ei  fod  yn  cyfeirio  at  yr  Hen 
Destament  yn  amlach  na'r  un  ysgrifenydd  arall  yn  y  Testament 
Newydd.  Ymddengys  y  cyfan  fel  yn  cael  eu  difynu  oddiar  y  cof. 
Pur  debyg  nad  oedd  gan  Ioan  un  Beibl  yn  Ynys  Patmos,  ac  mae 
yn  ddigon  posibl  fod  Paul  hefyd  yn  yr  un  sefyllfa  yn  aml.  Mae 
beirniaid  wrth  ymdrafod  â'r  pwnc  hwn,  fel  pe  byddent  bob  amser 
yn  anghofio  y  ffaith  mai  llefaru  fel  y  dysgid  hwy  gan  yr  Ysbryd 
Glan  yr  oedd  ysgrifenwyr  yr  ysgrythyrau,  ac  mewn  modd  nodedig 
yma  ;  nid  oedd  gan  Ioan  ddim  ond  ysgrifenu  i  lawr  yr  hyn  a  wel- 
odd  ac  a  gly  wodd,  heb  un  galwad  am  droi  i'r  Hebraeg  na'r  Groeg, 
ond  gosod  i  lawr  yr  hyn  a  roddid  iddo  ar  y  pryd.  Yr  oedd  llawer 
mwy  o  gyfle  gan  Ioan  i  weithio  allan  neillduolion  ei  feddwl  ei  hun 
nag  oedd  ganddo  yma,  er  ei  fod  bob  amser  dan  gyfarwyddyd  yr 
Ysbryd  Glan. 

Pa  le  a  pha  bryd  yr  ysgrifenwyd  y  Dadguddiad?  Gellidmedd- 
wl  fod  Ioan  ei  hun  yn  penderfynu  y  lle  pan  ddywed  ei  fod  yn 
yr  Ynys  a  elwir  Patmos.  Tybiai  Eichorn,  yn  1791,  nad  oedd  dim 
dadl  i  fod  ar  y  mater  hwn.  ' 'Mae  tystiolaeth  Tertulfian,  Origen,  Eu- 
sebius,  a  Jerome,  yn  eich  atal  i  amau  na  fu  Ioan  yn  Patmos,  oddi- 
gerth  i  chwi  roddi  fyny  bob  crediniaeth  yn  y  rhai  hyny  nad  ydynt 
gydoeswyr  â  ni,  er  mor  debygol  fyddo  y  pethau  a  ddywedant. 
Byddaihyn  yn  ddinystr  i  ffydd  yn  mhob  hanes."  Ond  yn  1810,  dy- 
wed  yr  un  awdwr, — "  Nid  yw  alltudiaeth  Ioan  i  Ynys  Patmos  ddim 
ond  ffrwyth  dychymyg ;  os  amgen  mae  yr  awdwr  wrth  roddi  o'n 
blaen  bethau  gwirioneddol  a  ffugiol  mewn  cymysgedd  annaturiol, 
yr  hyn  ni  fedr  chwaeth  feirniadol  ei  oddef.  Nid  oes  un  hanes  gwir- 
ioneddol  yn  dweud  fod  Ioan  wedi  ei  alltudio  i  Ynys  Patmos  ;  ac 
nid  oes  gan  draddodiad  eglwysig  ar  y  mater  un  sail,  ond  esboniad 
anfarddonol  o'r  Dadguddiad,  gan  osod  ffaith  yn  lle  ffug."  Pa  un 
o'r  haeriadau  hyn  o  eidilo  Eichorn  sydd  f wyaf  credadwy  ?  Mae  yn 
syndod  fod  amryw  o'r  ysgrifenwyr  Germanaidd  yn  colli  eu  hyder 
mewn  gwirionedd  hanesyddol  fel  y  maent  yn  heneiddio,  ac  felly 
mae  eu  gweithiau  boreuaf  yn  fwy  teilwng  o  ymddiried  na'r  rhai 
diweddaraf.  Nid  y w  Hengstenberg  yn  eithriad.  0  ran  hyny,  mae 
y  gwyrni  lleiaf  oddiwrth  y  gwirionedd  yn  arwain  dyn  bellach  bell- 
ach  o  hyd  tra  fyddo  byw. 

Pe  buasai  Ioan  yn  myned  i  ddewis  rhyw  le  dychymygol,  buasai 


166  LLYFR  Y   DABaUDDIM). 

yn  debyg  o  ddewis  llawer  lle  yn  hytrach  nag  Ynys  Patmos,  megis 
Sina  neu  Carmel,  Hermon  neu  Tabor.  Mae  pob  peth  o  gwmpas 
yr  hanes  yn  dwyn  profìon  o  wirionedd.  Dywed  Ioan  wrth  yr  eg- 
lwysi,  mai  eu  brawd  a'u  cydymaith  yn  nghystudd  ac  amynedd  ein 
Harglwydd  ydyw,  a'i  fod  yn  dyoddef  am  air  Duw  a  thystiolaeth 
Iesu  Grrist.  Mae  yn  dra  thebygol  mai  yno  yr  ysgrifenodd  Ioan  y 
llyfr,  gan  ei  fod  yn  dweud  (pen.  10:4)  iddo  gael  gorchymyn  i  beid- 
io  ysgrifenu  llefau  y  saith  daran,  yr  hyn  a  ddengys  ei  fod  yn  ys- 
grifenu  ar  y  pryd  feddyhwn. 

Y  pwnc  pwysicaf  o'r  cwbl  y w  yr  amser  yr  alltudiwyd  Ioan  i  Yyns 
Patmos.  Mae  y  cwestiwn  hwn  yn  bwysig,  oblegid  fod  cwestiwn 
arall  yn  oblygedig  ynddo,  sef,  Beth  yw  prif  amcan  y  Dadguddiad 
— pa  un  ai  rhagfynegu  yr  hyn  oedd  i  gael  ei  gyflawni  mewn  ychyd- 
ig  flynyddau  ar  ol  hyny,  neu  ynte  a  ydyw  ei  ragfynegiadau  yn  ym- 
estyn  dros  holl  hanes  yr  eglwys.  Mae  tri  amser  gwahanol  yn  cael 
eu  nodi : — Amser  Nero,  amser  Gallio,  ac  amser  Domitian.  Mae  y 
rhan  fwyaf  dros  amser  Domitian,  tua'r  flwyddyn  95  neu  96.  Y 
tyst  cyntaf  ar  y  pen  yma  yw  Irenaeus,  yr  hwn  oedd  yn  byw  ar  ddiw- 
edd  yr  ail  ganrif.  Dywed, — "Pe  buasai  yn  angenrheidiol  dweud 
enw  yr  hwn  a  ddynodir  gan  y  rhif  666  yn  bresenol,  buasai  yn  cael 
ei  wneud  gan  yr  hwn  a  welodd  y  Dadguddiad  ;  canys  gwelwyd  ef 
bron  yn  ein  hoes  ni  ar  ddiwedd  teyrnasiad  Domitian."  Dywed 
Jerome, — "  Yn  mhen  deugain  mlynedd  wedi  ail  erlidigaeth  Nero, 
darfu  i  Ioan  wedi  ei  alltudio  i  Patmos  gan  Domitian,  ysgrifenu  y 
Dadguddiad."  Mae  Clement  o  Alexandria,  ac  Origen,  yn  defhydd' 
io  ymadroddion  mor  gyffredinol  wrth  siarad  am  y  tyrant  a'r  brenin 
Ehufeinig  alltudiodd  Ioan  i  Patmos,  fel  nad  yw  yn  bosibl  pender- 
fjmu  pa  un  ai  at  Nero  neu  Domitian,  neu  rywun  arall,  maent  yn 
cyfeirio ;  ond  myn  Hengstenberg  fod  y  fTaith  nad  ydynt  yn  enwi 
yr  hwn  a'i  halltudiodd  yn  brawf  eu  bod  yn  cyduno  â'r  traddodiad 
cyrîredin  am  Domitian.  Dywed  Eusebius  fod  traddodiad  yn  dysgu 
i  Domitian  anfon  Ioan  i  Patmos,  ac  iddo  ar  ol  hyny  ddychwelyd  a 
myned  i  fyw  i  Ephesus.  Mae  Yictorinus,  awdwr  esboniad  Lladin 
ar  y  Dadguddiad,  yn  bendant  iawn  mai  yn  amser  Domitian  y  bu 
Ioan  yn  Patmos ;  ond  yr  oedd  efe  yn  rhy  ddiweddar  i  fod  o  bwys 
fel  tyst.  Yr  un  modd  y  gellid  dweud  am  Sulpicius  Seyerus,  Orosi- 
us,  Gregorius  Turonensis,  Isodorus  Hispabensis,  Marianus  Scotus, 
ac  ereill. 

Er  mor  gryf  yr  ymddengys  y  tystiolaethau  uchod  maent  yn  cael 
eu  hamau  gan  amryw  o  ddynion  dysgedig  yn  yr  oes  hon.  Dywed 
Stuart  fel  yma,  "  Pe  na  buasai  un  olwg  arall  ar  y  cwestiwn  buasai 
rhaid  i  ni  gredu  mai  yn  arnser  Domitian  yr  ysgrifenwyd  y  llyfr. 
Ond  nid  yw  llais  hynafiaeth  yn  uur-iirf."  Dywed  Epiphanius  i 
Ioan  gael  ei  alltudio,  ac  iddo  brofîwydo  yn  amser  Claudius.  Ond 
mae  Stuart  yn  gwrthod  tystiolaeth  Epiphanius,  ac  y  mae  Hengsten- 
berg  yn  ei  drin  yn  ddiseremoni  iawn,  fel  y  gwnaeth  Vitringa  o'i 
flaen.     Sylwa  Stuart  fod  gwell  sail  i  draddodiad  arall,   yr  hwn  a 


LLYFB  Y    LWDGÜDDIAD  167 

briodola  alltudiaeth  Ioan  i  Nero.  Ceir  y  sylw  cyntaf  am  hynmewn 
darn  o  ysgrif  Ladinaidd,  cyhoeddedig  gan  Muratori,  ac  a  briodolir 
gan  rai  heb  ddigon  o  sail  i'r  henadur  Caius.  Cynwysiad  y  dernyn 
hwn  yn  benaf  y w  cyfres  o  lyfrau  y  Testament  Newydd,  gyda  rhai 
sylwadau,  ac  yn  mhlith  pethau  ereill  dywed,  f*  Paul  yn  dylyn  ei 
ragflaenydd  Ioan  a  ysgrifenodd  mewn  trefn  at  y  saith  eglwys." 
Fel  hyn,  medd  Stuart,  yr  oedd  Ioan  yn  rhagflaenydd  Paul ;  ac  fel 
yr  oedd  Ioan  wedi  ysgrifenu  at  saith  eglwys  yn  y  Dadguddiad,  felly, 
gan  ddylyn  ei  esiampl  ysgrifenodd  Paul  at  yr  un  nifer.  Dyoddef- 
odd  Paul  ferthyrdod  yn  6$,  felly,  rhaid  yn  ol  y  dernyn  hwn  fod 
Ioan  wedi  ysgrifenu  y  Dadguddiad  cyn  yr  amser  hwnw.  Priodol 
iawn  y  gall  Stuart  ddweud  nad  oes  fawr  bwys  i'w  osod  ary  dernyn 
hwn,  oblegid  ymddengys  fel  ffrwyth  dychymyg  yn  unig  heb  un 
sail ;  ond  y  ffaith  mai  at  saith  eglwys  yn  unig  yr  ysgrifenodd  y 
ddau  apostol.  Tybia  Hengstenberg  fod  y  dyb  mai  Nero  alltudiodd 
Ioan  yn  codi  o'r  ffaith  mai  yn  ei  amser  ef  y  merthyrwyd  Pedr  a 
Phaul ;  a  dy wed  Tertullian  iddo  daflu  Ioan  i  bair  o  olew  berwedig. 
Yn  awr,  medd  Stuart,  pe  rhif  y  tystion  fyddai  yr  unig  beth  i  ddy- 
lanwadu  ar  ein  meddyliau,  byddai  rhaid  rhoddi  fyny  i  Domitian ; 
ond  tybia  Stuart  nad  oes  neb  ond  Iren?eus  fel  sail  i'r  farn  mai  yn 
amser  Domitian  y  bu  Ioan  yn  Patmos.  Barna  Hengstenberg  fod 
Eusebius  yn  pwyso  ar  ereill,  heblaw  Irenaeus.  Fodd  bynag,  mae 
yr  ochr  arall  heb  un  tyst  y  gellir  pwyso  dim  arno,  ac  o  ganlyniad, 
a  golygu  nad  oes  neb  ond  Iremeus  dros  Domitian,  mae  mwy  nag 
sydd  yn  erbyn  hyny.  Ond  mae  Stuart  yn  pwyso  yn  fwy  ar  dyst- 
iolaeth  fewnol  y  llyfr  ei  hun  nag  ar  dystiolaeth  allanol.  Barnai 
Hammond,  Grotius,  a  Storr,  mai  yn  amser  alltudiaeth  yr  Iuddew- 
on  o  Eufain  dan  Claudius,  Áct.  18 :  2,  yr  anfonwyd  Ioan  i  Patmos ; 
ond  mae  hyn  yn  annhebyg  iawn,  gan  mai  o  ddinas  Phufain  ynun- 
ig  yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  cael  eu  hanfon  y  pryd  hwnw. 

Cymer  Stuart  yn  ganiataol  mai  prif  amcan  y  llyfr  yw  rhagfynegu 
cosbedigaeth  yr  Iuddewon  yn  amser  dinysir  Jerusalem;  ac  felly 
rhaid  fod  y  llyfr  wedi  ei  ysgrifenu  cyn  yr  amser  hwnw.  A  chyda 
golwg  ar  yr  eglwys,  tybia  Stuart  mai  yr  unig  amcan  oedd  ei  chys- 
uro  yn  ngw^meb  erlidigaeth  ;  ac  felly  barna  fod  yr  eglwys  dan  er- 
lidigaeth  ar  y  pryd.  Yn  awr  ymddengys  i  ni  fod  Stuart  yn  hollol 
gamsyniol  am  amcan  y  llyfr.  Nid  oes  yma  ddim  drwy  yr  holl  lyfr 
yn  cefnogi  y  dybiaeth  iddo  gael  eiysgrifenu  cyn  dinystr  Jerusalem, 
tra  mae  sefyllfa  lygredig  amry w  o'r  eglwysi  yn  profi  yn  amlwg  iawn 
eu  bod  wedi  eu  planu  flynyddau  lawer  cyn  i'r  llythyrau  gael  eu 
hysgrifenu  atynt.  Barna  Stuart  fod  wyth  neu  ddeg  mlynedd  yn 
ddigon,  ond  tybiwn  y  byddai  yn  fwy  dyogel  caniatau  deg  ar  ugain 
neu  ddeugain  mlynedd.  Peth  araÜ,  nid  oes  dim  yn  debyg  i  eg- 
lwysi  dan  erlidigaeth  yn  cael  cyfeirio  atynt  yn  y  llythyrau,  ond  yn 
hollol  i'r  gwrthwyneb — eglwysi  tawel,  digyffro,  yn  llwyddo  yn  y 
byd,  sydd  yma.  Bhai  o  honynt  wedi  bod  dan  erlidigaeth  ac  mewn 
perygl  eto,  ond  ar  y  pryd  yn  bur  ddidaro,  yn  neälduol  Laodicea,  a 


168  LLYFR  Y  DU>GüB»IJlB. 


Sardis,  a'r  lleill  o  ran  hyny,  ond  nior  bell  ag  yr  oeddyntyn  eaeleu 
blino  gan  gristionogion  llygredig  neu  Iudddwon  cythreulig ;  ac  nid 
tebyg  y  buasai  y  naill  na'r  llall  yn  dangos  eu  hunain  mewn  adeg  o 
erlidigaeth.  Drachefn,  mae  y  Uyfr  wedi  ei  amcanu  yn  llawn  cy- 
maint,  os  nad  mwy,  i  osod  yr  eglwysi  ar  eu  gwiliadwriaeth  rhag 
ymlygru,  na'u  cysuro  yn  ngwyneb  erlidigaethau.  Fel  hyn,  ym- 
ddengys  i  ni  fod  rhesymau  mewnol  Stuart,  yn  gystal  a'r  German- 
iaid  mae  yn  ddylyn — Lucke,  Herder,  Eichorn,  a  Hemricks,  yn 
methu  yn  lan  a  phrofì  dim  am  amseriad  llyfr  y  Dadguddiad.  Ni 
wnai  penderfynu  y  pwnc  yn  foddhaol  roddi  fawr  cymorth  i  esbonio 
y  llyfr;  ond  can  belled  ag  y  byddai  profì  iddo  gael  ei  ysgrifenu  ar 
ol  dinystr  Jerusalem  yn  ein  rhyddhau  oddiwrthyr  angenrheidrwydd 
o'i  gyfyngu  at  ddinystr  Jerusalem,  neu  hanes  yr  Iuddewon  fel  cen- 
edl  yn  ystod  ychydig  flynyddau ;  ac  y  mae  yr  olwg  gyntaf  ar  lyfr  y 
Dadguddiad  yn  dangos  na  oddef  gael  ei  gyfyngu  felly.  Mae  esbon- 
iad  Stuart  o  hono  yn  rhy  gyfyng  o  ran  amser,  ac  fel  y  rhan  fwyaf 
o  esbonwyr  yn  llawer  rhy  faterol.  Ond  ni  pherthyn  esboniadaeth 
i  ni  ar  hyn  o  bryd. 

Cyfyd  y  cwestiwn  ían  yma  yn  naturiol,  Beth  yw  y  Dadguddiad  ? 
Yn  ol  Stuart,  ac  ereill,  nid  y w  ond  rhagfynegiad  o'r  hyn  oedd  i  gy- 
meryd  lle  yn  ystod  parhad  y  genedl  Iuddewig,  neu  o  bellaf  parhad 
yr  ymerodraeth  Bufeinig.  "Nid  oes  un  synwyr,"  medd  efe,  "yn 
y  geiriau,  É  Dyfod  i  ben  ar  fyrder,'  '  Wele,  yr  wyf  yn  dyfod  ar  frys,' 
os  nad  oes  yma  gyfeiriad  at  ddinystr  Judea,  a  chwymp  Rhufain  er- 
lidigaethus ;  ac  os  oes,  rhaid  fod  y  llyfr  wedi  ei  ysgrifenu  cyn  hyny." 
Tybia  ereill,  megis  Brightman,  Mede,  Newton,  Paber,  Frese,  a  llaw- 
er  heblaw  hyny,  fod  ynddo  hanes  maith  a  manwl  o  hanes  yr  eglwys, 
ac  yn  neillduol  teyrnasoedd  y  byd  oeddynt  mewn  rhyw  gysylltiad 
â'r  eglwys.  Ond  mae  lle  cryf  i  farnu  fod  y  golygiad  hwn  wedi  codi 
o'r  farn  sydd  wedi  bod  yn  y  byd  am  oesau,  ac  eto  yn  parhau,  fod 
rhyw  fantais  neillduol  i  grefydd  oddiwrth  ei  chysylltiad  â  llywod- 
raethau  y  ddaiar,  tra  mae  profìad  yr  oesau  yn  dysgu  yn  wahanol, 
ac  yr  oedd  Ioan  hefyd  wedi  rhagddweud  yn  amlwg  iawn. 

Mae  Cunningham  a  Woodhouse  yn  cyfyngu  y  llyfr  at  hanes  yr 
eglwys  yn  unig;  ac  mor  bell  a  hyny  yn  ddiau  maent  yn  iawn, 
oblegid  nid  yw  yn  debygol  y  buasai  yr  hwn  nad  yw  ei  deyrnas  o'r 
byd  hwn  yn  myned  i  ddangos  llawer  i'w  wasanaethwr  Ioan  am 
deyrnasoedd  y  byd  hwn,  ond  yr  hyn  oedd  anhebgorol  angenrheid- 
iol  er  egluro  hanes  yr  eglwys.  Ond  y  mae  yn  amheus  a  ellir  galw 
llyfr  y  Dadguddiad  yn  broffwydoliaeth  am  hanes  yr  eglwys ;  oble- 
gid  mewn  hanes  yr  ydym  yn  dysgwyl  canfod  personau  ac  amser- 
iadau.  Gwir  fod  amry w  yn  cymeryd  arnynt  weled  Cystenyn  Fawr, 
Pabau  Rhufain,  Charlemagne,  Luther,  y  Waldensiaid,  Napoleon, 
ac  ereill.  Ond  pe  gofynid  iddynt,  Pa  brawf  sydd  genych  mai  y 
personau  yna  ydynt,  ac  nid  rhywrai  ereill  ?  nid  oes  ganddynt  un 
atebiad,  oblegid  mae  canoedd  a  gystal  hawl  i  fod  mewn  a'r  rhai  yna. 

Hefyd,  gyda  golwg  ar  amseriad ;  ymddengys  mai  gwaith  hollol 


LLYlB  Y  DADGUDDIAÎ).  169 

ofer  yw  ceisio  penderfynu  amseriad  y  llyfr.  Bu  Bengel  ugain 
mlynedd  yn  gwnoud  ei  gyfrifon,  a  methodd  yn  y  diwodd,  ac  folly 
yr  ugeiniau  ydynt  wedi  cynyg  ar  ei  ol.  Dengys  hyn  fod  rliyw  ddiff- 
yg  gwreiddiol  yn  yr  egwyddorion  ar  ba  rai  y  mae  dynion  yn  cynyg 
at  esbonio  y  llyír. 

Ymddengys  fod  y  llyfr  wedi  ei  fwriadu  i'r  eglwys  trwy  yr  holl 
oesau,  ac  fod  ynddo  rywbeth  neillduol  yn  perthyn  i  bob  oes.  Er 
hyny,  nid  hanes  un  oos  neu  oesau  ydyw,  ond  yn  hytrach  y  cynllun 
wrth  ba  un  mao  yr  hanes  i  gael  ei  gweithio  allan.  Cynwysiad  y 
llyfr  seliedig  welodd  Ioan  yn  cael  ei  roddi  i'r  Oen  ydoedd  cynllun 
wrth  ba  un  i  adeiladu  y  Jerusalem  Newydd,  neu  eglwys  Dduw  yn 
y  byd.  Mewn  plan  mae  yr  holl  fanylion  o'r  golwg,  ac  y  mao  y  peth- 
au  mwyaf  yn  cael  eu  cyfyngu  i  le  bychan  iawn.  Felly,  yn  llyfr  y 
Dadguddiad  mae  y  raddfa  (scale)  mor  fach,  fel  nad  y w  ond  ofer  i  ni 
edrych  ynddo  am  fanylion  pethau  na  phersonau,  tra  mae  pethau  a 
ymddangosant  yn  y  Dadguddiad  yn  cael  eu  cyfìawni  mewn  byr  am- 
ser  yn  cymeryd  canrifoëdd  i  ddyfod  oddiamgylch  ar  faes  hanesydd- 
iaeth.  0  ran  hyny,  mae  yr  un  egwyddor  yn  yr  holl  broífwydol- 
iaethau ;  ond  nodwn  un  yn  neillduol  i  daflu  goleu  ar  y  pwnc  yma. 
Yn  Esay  53,  cawn  gynllun  o  ddyoddefiadau  y  Cyfryngwr,  heb  nodi 
dim  personau,  ond  yr  Arglwydd  yn  dryllio,  a'r  Gwaredwr  yn  dy- 
oddef.  Ond  yn  y '  pedair  Efengyl  cawn  hanes  gweithiad  allan  y 
cynllun,  ac  yno  mae  canoedd  o  bersonau  yn  gystal  a'r  amseriad  yn 
dyfod  i'r  golwg.  [  Cynorthwy  mawr  iawn  er  deall  yn  gywir  trefn 
gweithiad  allan  y  cynllun  hwnw  yw,  Cysondeb  y  Peclair  Efengyl,  ar 
werth  gan  John  M.  Jones,  am  ddolar  a  haner  yn  rhydd  gyda'r  mail.] 

Mae  un  peth  eto  mewn  cynllun,  sef  fod  yn  rhaid  iddo  gael  ei 
dynu  yn  wahanol  ddarnau,  er  gwneud  un  darlun  cyflawn.  Felly, 
camsynied  mawr  yw  meddwl  fod  llyfr  y  Dadguddiad  yn  rhedeg  yn 
mlaen  yn  barhaus  o  ddechreu  i  ddiwedd.  Gwelodd  Mede  fod  yr  un 
pethau  yn  cael  eu  haildrin  a'u  hegluro  ynddo.  Dylynwyd  ef  gan 
Whittaker  a  Cunningham,  ond  gwahaniaethant  i  raddau  yn  eu 
rhaniadau.  Gorchwyl  pur  anhawdd  yw  ei  ranu  yn  deg,  fel  ag  i 
osod  yn  gyfochrog  y  pethau  ydynt  wedi  eu-bwriadu  i  egluro  eu 
gilydd.  Cyfeirir  y  darllenydd  at  yr  Esboniwe,  tud.  64  &c,  am  daflen 
yn  dangos  y  rhaniadau  hyn,  yn  gystal  a  sylwadau  helaeth  ary  pwnc 

Gofyniad  eithaf  naturiol  y w,  Pa  un  ai  ar  unwaith  ai  ynte  ar  wa- 
hanol  amserau  yr  ysgrifenodd  Ioan  y  Dadguddiad?  Tybia  Groti- 
us  fod  yn  bosibl  cysoni  y  gwahanol  draddodiadau  am  alltudiaeth 
Ioan  dan  Nero,  Claudius,  a  Domitian,  yn  gystal  a'r  gwahanol  le- 
oedd  y  dywedir  ei  fod  wedi  ei  ysgrifenu,  sef  Patmos  ac  Ephesus, 
trwy  ddweud  iddo  ysgrifenu  darnau  o  hono  ar  wahanol  amserau,  a'i 
fod  wedi  ei  alltudio  fwy  nag  unwaith.  Hefyd,  tybia  efe  ei  fod  yn 
canfod  arwydd  rhaniad  mewn  gwahanol  fanau  o  hono.  Barnai  fod 
y  rhan  gyntaf  hyd  pen.  11,  wedi  ei  hysgrifenu  cyn  dinystr  Jerusa» 
lem,  a'r  darn  olaf  yn  amser  Vespasian,  Titus,  a  Domitian.  Mae  yn 
rhanu  y  llyfr  yn  ddeg  darn.     Nid  oes  neb  a  feddylia  fod  y  llyfr 


170 

oll  wedi  ei  ysgrifenu  mewn  un  diwrnocl ;  er  hyny,  mae  ynddo  y  fath 
unoliaeth  ag  sydd  yn  hollol  anghyson  â'r  dyb  ei  fod  wedi  ei  wneud 
i  fyny  o  wahanol  weledigaethau  ar  wahanol  amserau.     Mae  yn  am- 
lwg  fod  y  cyfan  yma  yn  perthyn  yn  agos  iawn  i'w  gilydd,  a'r  naill 
ran  wedi  ei  fwriadu  i  egluro  y  llall.     Aeth  Vogel  yn  mhellach  na 
Grotius.     Tybia  ef  fod  gwahanol  awdwyr  wedi  bod  a  llaw  yn  nghy- 
fansoddiad  y  llyfr.     Gan  fod  cymaint  o  son  yn  ngweithiau  Colenso 
am  ranu  gweithiau  Moses,  byddai  yn  eithaf  priodol  i  ni  edrych  sut 
yr  oedd  Vogel  yn  darnio  y  Dadguddiad.     Barnai  fod  y  llythyrau 
aty  saith  eglwys  wedi  eu  hysgrifenu  ar  ol  pen.  4 — 11,  ac  yn  debygol 
gan  yr  un  llaw;  er,  medd  efe,  fod  Groeg  yr  epistolau  yn  burach. 
Barnai  hefyd  mai  Ioan  yr  apostol  ysgrifenodd  y  darnau  hyn,  ond 
fod  pen.  1 :  1 — 8,  a  12 — 22,    wedi  eu  hysgrifenu  gryn  lawer  yn 
ddiweddarach  gan  ryw  berson  arall — Ioan  yr  henadur  fe  ddichon. 
Bu  yn  go  lew  adael  ar  ddau,  ond  diau  y  buasai  yn  nes  i'w  le  wrth 
briodoli  y  gwaith  i  un.     Mae  yma  unoliaeth  meddwl  ac  amcan  iV 
ganfoá  trwy  yr  holl  lyfr — y  fath  na  allasai  dau  feddwj.  byth  ei 
ddyogelu.     Tybia  Bleek  mai  math  o  welliant  ar  y  rhan  gyntaf  yw 
y  rhan  ddiwedd^f.     Teimlai  yr  awdwr   fod  ei  ragfynegiadau  yn 
rhy  bendant,  ac  nad  oedd  teyrnas  Crist  wedi  dyfod  yn  union  ar  ol 
dinystr  Jerusalem,  fel  yr  oedd  efe  wedi  arwain  ei  ddarllenwyr  i 
ddysgwyl  am  hyny ;  mae  yn  ail  agor  y  pwnc   mewn  modd  mwy 
cyfrredinol,  fel  ag  i  ddyogelu  ei  gymeriad  fel  profTwyd,  yn  debyg. 
Beth  arall  ?    Ehaid  fod  dynion  a  feirniadant  fel  hyn  yn  anaddas 
iawn  i  wneud  chwareu  teg  â  Uyfr  y  Dadguddiad.     Credwn  nad  gor- 
moddweud  fod  esboniadaeth  mewn  eyflwr  tra  isel,  a  lluaws  o'r 
prif  feirniaid  yn  gwneud  mwy  i  dywyllu  nag  i  egluro  y   pwnc. 
Parodd  y  gwahanol  ymosodiadau  a  wnaed  arno  yn  Germany  i  lyfr 
y  Dadguddiad  gael  eiesgeuluso  braiddynllwyr.     0  ran  hyny,  mae 
y  llyfr  wedi  bod  dan  erlidigaeth  ar  wahanol  adegau  yn  yr  eglwys. 
Yr  ydym  eisoes  wedi  son  am  yr  Alogi,  Caius,  a  Dionysius.     Yr 
oedd  Eusebius  hefyd,  yr  hanesydd  eglwysig,  yn  sigledig;  a  thua'r 
pëdwerydd  canrif  daeth  yn  arferiad  i  adael  allan  lyfr  y  Dadguddiad 
o'r  copiau  a  ddarllenid  yn  yr  eglwysi.     Ystyrid  ef  gan  Gregory  Na- 
siensen,  Gregory  o  Nyssa,  a  Philastrius,  fel  un  o'r  llyfrau  ddylent 
gael  eu  darllen  gan  y  rhai  perfTaith,  ond  nid  gan  bawb.     Ymddeng- 
ys  nad  oedd  eglwysi  Syria  yn  defnyddio  llyfr  y  Dadguddiad,  gan 
nad  yw  yn  y  copiau  sydd  ar  gael  o'r  Peshito,  neu'r  cyfìeithad  Syr- 
iaidd.     Bu  Luther  am  gryn  dymor  yn  erbyn  y  Dadguddiad,  ond  ar 
ol  hyny  cyhoeddodd  esboniad  byr  arno.     Gwrthododd  Calfìn  ys- 
grifenu  arno  o  gwbl,  a  dywedai  Joseph  Scaliger,  un  o'r  dynion  dysg- 
edicaf  yn  ei  oes  :  ^Calyinus  sapit  quod  in  Apocalypsin  nen  scrip- 
sit."     Gwnaeth  Calfìn  yn  ddoeth  beidio  ysgrifenu  ar  y  Dadguddiad 
Wedi  i'r  Dadguddiad  gael  ei  drin  yn  arw  a'i  droi  heibio  bron  fel 
peth  diwerth  gan  Temler-Carrodi  ac  (Eder,  cyfododd  Herder  ac 
Eichorn  i'w  amddifTyn  ;  yr  oedd  y  blaenaf  yn  meddu  ar  chwaeth 
farddonol  uchel,  ac  yn  medru  cydymdeimlo  â'r  darluniadau  mawr- 


LLTFR  T  D  ADG U I) I) I  \  1 1 .  17/1 

eddog  yn  llyfr  y  Dadguddiad;  tra  yr  oodd  yr  olaf  yn  llawei  mwy 
dysgedig,  a  galluocach  fel  esboniwr.     Yr  oeddjm  wedi  meddwl 
rhoddi  hanes  esboniadaoth  y  llyfr,  ond  mae  rhostr  yresbonwyr  mor 
faith  fol  y  rhaid  gadaol  hyny  hyd  erthygl  arall.     Gan  hyny,  ter- 
fynwn  gyda  darn  o  amdcliffyniad  Ilerder  i'r  Dadguddiad,  yr  liwii 
sydd  yn  nododig  ar  gyfrif  oi  ddawn,  yn  gystal  a'r  dylanwad  a  gaf- 
odd  i  godi  y  Dadguddiad  i  sylw  a  pharch  yn  Gormany  : — "  Mae 
rhagfarn  wedi  bod  yn  orbyn  y  llyfr  fel  pcth  annoalladwy.     Dywed- 
ir  fod  yr  allwedd  wedi  ei  cholli,  ac  o  ganlyniad  fod  pob  esboniad  yn 
seiliedig  ar  fympwy.     Ymddengys  i  mi  y  gellir  gwrthbroíi  yr  haer- 
iadau  hyn.     Mae  yr  holl  ffigyrauaddefnyddiryn  llefaru — mae  idd- 
ynt  ystyr.     Chwecll  hen  wrach  y  w  dweud  fod  allwedd  yn  perthyn 
i'r  lìyfr,  a'i  bod  wedi  ei  cholli.     Pwy  sydd  yn  ysgrifenu  llyfr  hel  > 
allwedd?     A  ddododd  Ioan  allwedd  wrtho  pan  ei  hanfonodd  at  y 
saith  eglwys  ?     Pa  fodd  yr  oedd  yn  edrych?     Pwy  a'i  gwolodd? 
Ac  yn  mha  le  y  collwyd  hi?     Yn  y  môr,  ger  Patnios,  neu  yn  y 
Meander?     Ysgrifenodd  Ioan  lyfr  i  ereill,  llyfr  i  lawer,  a  llyfr  ar 
gynwysiad  yr  hwn  yr  oedd  yn  gosod  y  pwys  mwyaf ;  mao  yn  cy- 
hoeddi  melldithion  ar  ben  yr  hwn  a  dyno  oddiwrtho,  a  benclith  i'r 
hwn  a'i  darlleno.     Er  hyny,  dywedir  fod  y  llyfr  yn  annealladwy  ; 
rhywbeth  hob  ystyr  iddo,  wedi  ei  selio  i  fyny  fel  nad  oes  neb  oncl 
yr  awdwr  fedr  ei  cldeall.     A  oes  dim  yn  fwy  afresymol?     Os  oedd 
yn  ddealladwy  i  gristionogion  y  dyddiau  hyny,  paham  nad  y w  felly 
i  ni,  y  rhai  sydd  ag  ysgrifeniadau  yr  Hen  Destament,  tystiolaeth 
Iesu,  a'r  hanes  at  ba  un  y  cyfeiria  y  llyfr  o'n  blaen?     Yr  oeddynt 
hwy  yn  byw  mewn  amser  o  gyfyngder,  rhaid  oedd  iddynt  aros  am 
gyflawniad  o'r  addewidion  ;  nis  gallent  gan  hyny  ganfod  cynwysiad 
y  llyfr,  ond  drwy  y  niwl  sydd  yn  crogi  ar  y  dyfodoL     Yr  yclym  ni 
wedi  byw  1700  o  flynyddoedd  ar  eu  holhwy  o'r  tymor  ogluraf  mewn 
hanes.     A  ydy w  y  llyfr  wedi  ei  gyflawni  ?  yna  mae  hanes  yn  rhoddi 
yr  agoriad  idclo.     A  gyflawnwyd  ef  yn  nghylch  Ioan  yn  Judea, 
neu  yn  yr  holl  fyd  cristionogol  ?     Purion ;  nid  yw  hanes  un  o  hon- 
ynt  mewn  caddug  o  dywyllwch.     Am  yr  amgylchiadau  yn  Judea 
mae  genym  dystiolaeth  llygaid-dystion  a  haneswyr  anmhleicliol 
ddigon  i'w  gwneud  yn  hollol  sicr  ;  ac  nid  yw  cristionogaeth  yn  am- 
ddifad  o  haneswyr.     Os  yw  y  llyfr  wedi  ei  gwblhau,  mae  wedi  ei 
gwblhau  yn  eglurach  na'r  un  broffwydoliaeth  yn  yr  Hen  Destament, 
pa  rai  a  lefarwyd  mewn  amseroedd  lawer  mwy  ty wyll.     A  pha  fatlí 
broffwydoliaeth  raid  fod  hono  sydd  ar  ol  ei  chyflawniad  yn  hollol 
annealladwy  ?     Nid  un  felly  yw  y  llyfr  yma,  ac  y  mao  yn  syndod  i 
neb  feddwl  hyny.     Nid  wyf  yn  gofyn  gan  neb  fy  nghredu  I,  ond 
creded  ei  lygaid  ei  hun.     Pa  bryd  bynag  yr  wyfynymrodcli  igael 
fy  arwain  gan  syuwyr  eyffredin — gan  dystiolaeth  dragywyddol  y 
gwirionedd,  yr  wyf  yn  teimlo  yn  dawel  am  fy  esboniaclaeth.     Yma 
a  thraw  yr  wyf  yn  gorfod  gwahaniaethu  oddiwrth  esbonwyr  gall- 
uog,  megis  Grotius,  Wetstein,  Abausit,  a  Herenberg.     Yn  gyíîred- 
in,  yr  wyf  yn  eu  gollwng  i'w  ífordd,  a  minau  yn  mynecl  yn  fy  ffordd 


172  ESBONI.lD.iETH  Y  DADGÜDDIAD. 

fy  lnm.  Byddecl  i'r  darllenydd  fy  nylyn,  neu  yn  hytracli  dylyned 
ei  hun  ag  addysgiadau  syml  y  gwirionedd.  Lle  byddo  hwn  yn  llef- 
aru  wrtho  bydded  iddo  gymeiyd  fy  ngair,  lle  na  byddo  gwnaed  fy 
nghyfarwyddo  a  gwella  fy  nghamsyniadau.  Ni  threuliaf  foment  i 
ofyn  clod  na  chydsyniad  ereill.  Ehaid  i'ra  hesboniad  siarad  drosto 
ei  hun."  Er  i  ni  fethu  yn  yr  esboniad,  maey  Dadguddiad  yn  llyfr 
i  bob  calon  a  phob  oes.  Cynwysa  hanfod  Cristionogaeth ;  ei  ar- 
wyddair  ydyw,  "Wele,  mae  yr  Arglwydd  yn  agos."  Cadarnheir 
y  dybiaeth  fod  y  Crist  a  fu  farw  yn  awr  yn  fyw,  ac  yn  teyrnasu  trwy 
ei  ymddangosiad  mewn  gogoniant,  a'i  wyneb  fel  yr  haul,  ac  all- 
weddau  uffern  a  marwolaeth  gandclo. 

AlT.  2.    EsBO^IADAETTI  Y  DADGUDDIAD. 

Ein  hamean  yn  yr  erthyglhon  fydd  rhoddi  byr  hanes  o'r  prif  es- 
bonwyr  ydynt  wecli  ysgrifenu  ar  y  Dadguddiad,  a  nodiadau  ar  eu 
gweithiau.  Cyfyngwn  ein  sylwadau  yn  benaf  at  y  rhai  hyny  ydynt 
wedi  cyhoeddi  cyfrolau  ar  y  llyfr  ar  ei  ben  ei  hun ;  a  diau  y  teimla 
y  darllenydd  fod  hyny  yn  ddigon,  heb  i  ni  gynyg  manyki  ar  y  rhai 
ydynt  wedi  esbonio  y  Dadguddiad  yr  un  ffordd  a  llyfrau  ereill  yr 
ysgrythyrau,  megis  Clarlie,  Henry,  Scott,  &c.  Ar  yr  un  pryd,  nid 
ydym  yn  ymrwymo  cau  y  rhai  hyn  oll  allan,  mwy  nag  yr  ydyni  yn 
ymrwymo  gosod  y  lleill  oll  i  mewn. 

Mae  yn  clcliddadl  fod  llawer  yn  y  saith  eglwys  at  ba  rai  ei  hys- 
grifenid,  yn  alluog  i  ddeall  llyfr  y  Dadguddiad,  ac  i  dynu  o  hono 
y  gwersi  amcenid  ddysgu  iddynt ;  ac  o  ran  hyny,  mae  y  rhan  fwyaf 
o  hono  yn  ddigon  ŵglur  eto  i  ddyn  o  synwyr  a  gwybodaeth  gyffred- 
in,  pan  yn  boddloni  cael  ei  arwain  gan  synwyr  cyffredin  yn  ngoleu 
rhanau  ereill  gair  Duw.  Mae  yn  ddigon  amlwg  ei  fod  yn  dysgu 
rhinweddau  Cristionogol,  ac  yn  arwain  i  gariad  a  fîyddlondeb  neül- 
duol.  Cynwysa  acldewidion  mawr  iawn  a  gwerthfawr  i'r  rhai  hyny 
ydynt  yn  caru  Crist  yn  fwy  na  dim  arall,  acyn  ei  ddylyn  drwy  bob 
rhwystrau.  Mae  hyn  yn  cael  ei  ddeall  gan  ddarllenw^T?  yn  gyiî- 
redin ;  ond  yn  aml  iawn  mae  dynion  yn  cael  eu  synu  gan  wychder 
y  wisg,  fel  ag  i  anghofìo  enaid  y  llyfr,  ac  yn  treulio  lìawer  mwy  o 
amser  gyda'i  allanolion  na  chyda'r  mewnol  a'r  ysbrydol  ynddo.  Ie, 
mae  llawer  wedi  myned  i  feddwl  nad  yw  ddim  ond  gwisg.  Ym- 
ddengys  fod  allanolion  y  llyfr  wedi  tynu  sylw  yn  forau  iawn.  Trwy 
esbonio  ei  weledigaethau  yn  llythyrenol,  yr  oedd  yn  rhwydd  iawn 
cysoni  cristionogaeth  â  dymuniadau  calon  lygredig,  a'i  gwneud  i 
ymddangos  o  flaen  y  byd  yn  fwy  boddhaol  pan  yn  addaw  cyfoeth  a 
theyrnas,  na  phan  yn  gofyn  hunanymwadiad,  fíyddlondeb,  a  char- 
iad.  Mae  yn  fwy  na  thebyg  fod  gwrthwynebiad  y  byd  i  symledd 
crefydd  wedi  dylanwadu  ar  rai  dynion  da  i  geisio  ei  osod  allan  yn 
fwy  cydweddol  â  dull  y  byd  o  feddwl;  ac  yr  oeddllyfr  y  Dadgudd- 
iad  yn  rhodcli  gwell  cyîle  i  h^my  na'r  un  llyfr  arall  yn  y  Testament 
JSTewycld.     Mae  y  clull  cyffrcdin  o  esbonio  y  Dadguddiad  yr  un  peth 


BSBONIADAETH  Y  DÀDGTTDDIA.I>.  173 

0  ran  ogwyddor  a'r  dull  Babbinaidd  o  esbonio  y  proflfwydoliaethau 
ani  Grist.  Darfu  iddynt  liwy  esbonio  y  cydinariaothau  trwy  ba  rai 
y  gosodai  y  proífwydi  allan  doyrnas  ysbrydol  Crist  mewn  modd 
llythyrenol,  daiarol,  a  clmawdol,  nes  peri  i'w  holynwyr  yn  amser 
Crist  fethu  ei  adnabod  pan  ddaetli.  Dylasai  y  methiant  hwn  o  eiddo 
y  Rabbiniaid  Iuddowig  fod  yn  wers  i  csbonwyr  cristionogol,  yn  noill- 
duol  wrth  esbonio  gwaith  Ioan,  y  mwyaf  ysbrydol  o  holl  ddysgybl 
ion  Crist  ac  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd.  Ond  fel  arall  y  bu ; 
dechreuwyd  yn  forau  iawn  edrych  am  gyflawniad  llj  thyrenol,  dai- 
arol,  a  chnawdol  o'i  ragfynegiadau  ffrgyrol  a  chydmariaethol—  yn 
enwedig  gyda  golwg  ar  y  mil  blynyddau,  yr  adgyfodiad  cyntaf,  a 
theyrnasiad  Crist  ar  y  ddaiar ;  ac  y  mac  yr  un  peth  wedi  parhau 
fel  rheol  yn  mhlith  y  rhan  fwyaf  o  esbonwyr  o  hyny  hyd  yn  bresen- 
ol.  Ymddengys  i  ni  y  gellid  cymeryd  dau  beth  yn  ganiataol  wrth 
esbonio  y  Dadguddiad.  Gan  na  chyflawnwyd  proffwydoliaethau  yr 
Hen  Destament  am  Grist  mewn  modd  llythyrenol  a  daiarol,  na  ddyl- 
id  dysgwyl  cyflawniad  llythyrenol  a  daiarol  o  broffwydoliaetliiiu  y 
Testament  Newydd,  pa  rai  ydynt  wedi  eu  rhoddi  dan  amgylchiad- 
au  mwy  ysbrydol  a  nefol.  Peth  arall,  gan  mai  prif  amcan  loan  yn 
ei  efengyl  a'i  epistolau  yw  arddangos  yr  hyn  sydd  ysbrydol  a  dwyf  - 

01  yn  hanes  Crist,  yn  gystal  ag  yn  ei  grefydd,  tebygol  mai  ei  am- 
can  yn  y  Dadguddiad'hefyd  yw  arddangos  dadblygiad  yr  ysbrydol 
a'r  dwyfol  yn  amgylchiadau  dyfodol  yr  eglwys.  Pe  buasid  yn  am- 
canu  rhodcli  hanes  llywodraethau  y  ddaiar,  neu  arddangos  crefydd 
mewn  modd  daiarol,  buasai  yn  fwy  naturiol  rhoddi  dadguddiad  i 
Matthew  neu  Pedr  nag  i  Ioan ;  ond  gan  mai  i  Ioan  ei  rhoddwyd, 
dylai  gael  ei  esbonio  yn  gyson  â  duìl  cyfîredin  loan  o  ysgrifenu. 
Ond  nid  ein  hamcan  wrth  gychwyn  oedd  rhoddi  rheolau  deonglaeth 
y  Dadguddiad,  eithr  adrodd  hanes  y  modd  mae  weçii  arfer  cael 
©i  ddeongli. 

Y  cyntaf  ag  y  mae  sylwadau  o'u  heiddo  ar  gael  yw,  Papias,  Just- 
in  Martyr,  Ireneeus,  a  Tertullian.  '  Nid  oes  hanes  i  un  o  honynt 
hwy  ysgrifenu  esboniad  ar  y  llyfr,  ond  gwnaethant  sylwadau  ar  ran- 
au  o  hono,  yn  neillduol  pennod  20.  Deallent  hono  yn  llythyrenol. 
Dysgwylient  i  Grist  deyrnasu  yn  bersonol  ar  y  ddaiar  am  fil  o  flyn- 
yddoedd,  y  saint  i  gael  eu  cyfodi  yn  yr  adgyfodiad  cyntaf,  a  Jeru- 
salem  newydd  i  wneud  ei  hymddangosiad  ar  y  ddaiar.  Pa  fodd  y 
deallent  ranau  ereill  o'r  llyfr,  nid  yw  yn  hysbys. — Gwel  Justin  Dial 
cum  Tryplwne,  c.  8.J  ;  Irenceus  Contra  Ilaeres,  v.  c.  25 — 36 ;  Tertuìlian 
De  Cultu  Fem,  12  ;  Contra  Jlarcion,  iii.  14,  24  ;  De  Corona  JIil,  c.  15 ; 
De  Resurrect.  Camis,  c.  26.  Mae  prif  waith  Tertullian  ar  y  pwnc, 
De  Spe  lidslium,  at  yr  hwn  yr  apeliai  am  eglurhad  cyflawn  ar  ei  ol- 
ygiadau,  wedi  ei  golli. 

Tua  deahreu  y  trydydd  canrif,  ysgrifenodd  Hippolytus,  osgob 
Partus  Eomanus,  a  dysgybl  Irenaeus,  esboniad  ar  y  Dadguddiad ; 
ond  y  mae  yn  awr  wedi  ei  golli,  felnas  g  wy ddys  dim  am  dano,  ond 
drwj  ddarnau  ydynt  wedì  eu  cadw  gan  Andreas  ac   Arethas,  yn 


174  ESBONIADAETU  Y  DADGUDDIAD. 

nghyd  a'i  waith  ef  ei  hun  ar  Anghrist.  Yn  ol  ei  farn  ef,  Anghrist 
yw  yr  allwedd  er  esbonioprif  anhawsderauDaniel  a'r  Dadguddiad. 
Ystyriai  bedwerydd  bwystfìl  Daniel  a  bwystfìl  cyntaf  y  Dadgudd- 
iad  fel  un,  yn  cyfateb  eill  dau  i'r  Anghrist.  Dyma  ei  esboniad  ar 
pen.  12:  1  : — "Y  wraig  yw  yr  eglwys;  yr  haul  oedd  yn  ei  chylch- 
ynu  y w  gair  Duw ;  y  lleuad  dan  ei  thraed  a  arwydda  ei  gogoniant 
nefol ;  y  goron  o  ddeuddeg  seren  a  ddynoda  y  deuddeg  apostol;  deng- 
ys  y  gwewyr  esgor  fod  yr  eglwys  bob  amser  yn  dwyn  allan  airDuw, 
yr  hwn  sydd  yn  dyoddef  erlidigaeth  gan  y  byd.  Hefyd,  wrth  y  ddwy 
aden  eryr  a  roddwyd  i'r  wraig,  y  deallwn  fîydd  yn  Nghrist,  yr  hwn 
ar  y^groes  a  ledodd  ei  ddwylaw  fel  dwy  aden  er  dyogelu  ei  ganlyn- 
wyr."  Dengys  yr  uchod  nad  oedd  colli  yr  esboniad  yn  golled  mawr 
i  neb  sydd  yn  amcanu  deall  y  Dadguddiad,  os  nad  oedd  ynddo  ryw- 
beth  gwell  na'r  dernyn  hwn.  Ymddengys  nad  oedd  yr  hen  dadau 
,yn  meddwl  am  un  cynllun  wrth  esbonio,  ond  gosod  i  lawr  rywbeth 
ddeuai  i'r  meddwl.  Dywe'dir  fod  Origen  wedi  meddwl  ysgrifenu 
esboniad  ar  y  llyfr.  Trueni  na  wnaethai— buasai  yma  yn  ei  elfen; 
ond  ni  adawodd  ddim  ar  ei  ol  i  egluro  ei  farn  arno. 

Yr  ydym  yn  bresenol  yn  dyfod  at  esboniad  cyflawn  ar  y  Dad- 
guddiad,  a'r  henaf  yn  debyg  sydd  ar  gael.  Yictorinus,  esgob  Pet- 
arium,  yr  hwn  a  fu  farw  tua  0.  0.  303,  oedd  awdwr  yr  esboniad. 
Ysgrifenodd  yn  Lladin.  Mae  cryn  ddadl  yn  nghylch  y  gwaith 
sydd  ar  gael  yn  bresenol,  pa  un  ai  eiddo  Yictorinus  ydyw  ai  peidio. 
Dywed  Jeronie  fod  Yictorinus  yn  Filfiwyddiad  mawr,  ond  mae  ei 
esboniad  yn  hollol  groes.  Dywed,  "  Ni  ddylid  gwrandaw  ar  y  rhai 
a  haerant  fod  Orist  i  deyrnasu  ar  y  ddaiar  am  fìl  o  flynyddoedd." 
Heblaw  hyn,  mae  yn  y  llyfr  gyfeiriad  at  hanes  yr  eglwys  gan  The- 
odorus,  yr  hwn  a  ysgrifenwyd  yn  y  chweched  canrif.  Fel  hyn,  y 
mae  yn  amlwg  fod  llaw  arall  wedi  bod  wrth  y  llyfr ;  ond  mae  lle 
cryf  i  gredu  mai  gwaith  Yictorinus  yw  y  rhan  fwyaf  o  hono,  er 
wedi  ei  gyfnewid  gan  Jerome,  ac  ereill  fe  ddichon.  Nid  yw  y 
gwaith  ond  byr  iawn,  ac  wedi  ei  ysgrifenu  heb  un  cynllun  neilldu- 
ol.  Mae  y  cydmariaeẂau  yn  cael  eu  hesbonio  yn  bur  ddireol,  yn 
ol  dychymyg  yr  ysgrifenydd.  Prif  werth  y  gwaithyw  dangos  mor 
ddifedr  oeddynt  gydag  esbonio  yn  y  dyddiau  hyny.  Er  hyny,  mae 
ambell  sylw  tarawiadol  iawn  i'w  gael  yn  y  llyfr.  Ymddengys  i 
gyfaill  Jerome,  o'r  enw  Anatolius,  geisio  ganddo  arolygu  gwaith 
Yictorinus.  Mewn  llythr  ato,  dywed  Jerome  :  "  Yn  gymaint  ag  i 
chwi  geisio  genyf  arolygu  y  gwaith,  yr  oeddwn  yn  anfoddlon  ei  droi 
o'r  neilldu ;  ond  rhag  i  mi  ymddangos  yn  rhy  ddisylw  o'ch  cais, 
edrychais  dros  lyfrau  amry w  hen  ysgrifenwyr,  a  pha  beth  a  gefais 
o  werth  ynddynt  rhoddais  ef  i  mewn.  O'r  ddegfed  bennod  yn  mlaen, 
yr  hyn  a  ystyriai  ef  yn  llythyrenol,  a'r  hyn  a  osodwyd  i  mewn  gan 
ysgrifenwyr  anfedrus,  a  gywirais.  Bydded  i  chwi  yn  awr  farnu 
fy  ngwaith,  a'i  gymeradwyo  os  yw  yn  eich  boddloni/' 

Ymddengys  ei  fod  ef  yn  y  niwl  gyda  golwg  ar  y  ddau  dyst. 
"Llawer,"  medd  efe,  ÍCa  dybiant  mai  Elias,  neu  Eliseus,  a  Moses 


ESBO^IADAETII  Y  DADGUDDIAD. 


175 


ydynt ;  ond  y  niao  y  rliai  hyny  wedi  marw ;  oithr  nid  oos  genym 
hanes  am  farwolaoth  Jeremiah,  am  hyny,  daoth  traddodiad  i  ni 
oddiwrth  yr  henafìaid  mai  Jeremiah  ydyw.  Ac  y  mao  genym  oi 
dystiolaeth  ef  ei  hun,  '  Cyn  i  mi  dy  lunio  di  yn  y  groth  mi  a'th  ad- 
nabum,  a  chyn  dy  ddyfod  o'r  groth  y  santeiddiais  di,  a  mi  a'th  rodd- 
ais  yn  brofîwyd  i'r  eonedloedd.'  Ond  nid  oedd  ef  yn  proffwydo  i'r 
cenedloedd,  a  diau  y  rhaid  cyflawni  y  gair  hwn  a  ddywedwyd,  y 
byddai  iddo  broíîwydo  i'r  cenedloedd."  Peth  rhyfedd  fod  esbon- 
wyr  wedi  parhau  oddiar  hyny  hyd  heddyw  i  chwilio  am  ryw  ber- 
sonau  neillduol  yn  cyfateb  i'r  ddau  dyst, 

Mae  yn  gymysglyd  iawn  am  y  bwystfìl  sydd  yn  codi  o'r  môr,  a'i 
saith  pen,  a'i  ddeg  corn.  Y  saith  pen,  medd  efe,  ydynt  saith  0  ym- 
herawdwyr  Ehufain.  Nero  yw  yr  wythfed,  er  ei  fod  yn  un  o'r 
saith.  Mae  yn  hynod  gymysglyd  a  diamcan  hefyd  am  enw  y  bwyst- 
fil.  Ond  beth  dal  siarad,  nid  yw  esbonwyr  oddiar  hyny  hyd  heddyw 
wedi  rhoddi  fawr  0  gamrau  yn  mlaen  er  taflu  goleu  ar  y  pwnc 
hwn ;  o  ran  hyny,  gellir  dweud  nad  y w  y  rhan  fwyaf  o  esboniad- 
au  ddim  ond  aralleiriad  0  ddychymyg  Yictorinus  ar  y  rhan  hon. 

Y  nesaf  mae  hanes  am  dano  yw  Andreas,  esgob  Ceesarea,  yn 
Cappadocia.  Ysgrifenodd  ef  ei  esboniad  yn  yr^iaith  Eoeg.  Mae 
gryn  lawer  yn  helaethach  na  gwaith  Yictorinus,  ond  heb  fawr  fwy 
0  drefn.  Mae  yn  cyfeirio  at  amry w  ydynt  wedi  ysgrifenu  ar  lyfr  y 
Dadguddiad  ;  ond  ni  ymddengys  ei  fod  wedi  gweled  un  esboniad 
cyflawn  ar  y  llyfr.  Wrth  y  deml  yn  pen.  11 :  1,  deallai  deml  yr 
eglwys  gristionogol.  Tybiai  fod  cyflawniad  11 :  13,  yn  mhell  iawn 
yn  mlaen,  a  thybiai  fod  12  yn  rhan  o'r  seithfed  udgorn.  Ni  ddys- 
gwyliai  eglurhad  ar  rhif  666  hyd  amser  Anghrist.  Yn  17 :  10, 
gwelai  Eufain  baganaidd;  y  saith  pen,  saith  ymerawdwr  Ehufein- 
ig  ydynt ;  y  saith  mynydd,  saith  lly wodraeth  y  byd  ;  Ehufain  oedd 
y  chweched,  fel  y  bodolai  yn  amser  Ioan ;  a'r  seithfed  oedd  yr  un  a 
ddechreuwyd  gan  Cystenyn  Fawr.  Ymddengys  ei  fod  yn  deall 
wrth  y  mil  blynyddoedd,  y  mil  cyntaf  0  oed  Crist,  ar  ddiwedd  yr 
hwn  y  byddai  gwybodaeth  0  Dduw  wedi  llenwi  y  byd. 

Arethas,  olynydd  Andreas  yn  yr  esgobaeth,  oedd  y  nesaf.  Ys- 
grifenodd  ef  yn  helaethach  nag  Andreas,  ond  yn  debyg  yn  yr  un 
dull.  Ond  dengys  arwyddion  o  feddwl  annibynol.  Barnai  fod 
pen.  4 — 11  yn  cyfeirio  at  yr  Iuddewon  yn  Jerusalem,  er  nad  oedd 
yn  amau  nad  oedd  yno  gyfeiriad  at  Anghrist.  Mae  ganddo  hefyd 
ambell  sylw  gramadegol  pur  dda. 

Ysgrifenodd  Ticonius,  cydoeswr  Jerome  ac  Augustin,  esboniad 
ar  y  Dadguddiad,  ond  y  mae  y  llyfr  wedi  ei  goLLi ;  eithr  mae  am- 
ry  w  ereill  wedi  dylyn  ei  lwybrau,  megis  Cassiodorus,  Primasius,  es  ■ 
gob  Utica,  Beda,  Ambrosius,  Ausbertus.  Gwrthodent  oll  bob  cy- 
feiriad  hanesyddol,  ac  edrychent  am  rywbeth  cysgodol  a  chuddied- 
ig.  Barnai  Primasius  fod  pen.  9  a'r  17  yn  ddarluniad  0  sefyllfa  y 
byd  yn  gyflì*edin,  dan  y  gydmariaeth  0  Jerusalem  a  Ehufain.    Sylw- 


176  ESBONIADAETH  Y  DADGÜDDIAD. 

odd  Ausbertus  fod  'ailadroddiad  yn  y  Beibl,  ond  ni  wnaeth  fawr 
ddefnydd  o  byny. 

Er  lleied  a  wnaed  cyn  diwedd  yr  wythfed  canrif  tuag  at  esbonio 
y  Dadguddiad,  gwnaed  llai  yn  ystod  y  pum  cant  a  ddylynodd.  Yn 
ystod  yr  oesoedd  tywyll  treuliodd  y  duwinyddion  eu  harnser  i  ddadl- 
eu  gwahanol  bynciau,  heb  ymholi  llawer  beth  a  ddywed  y  BeibL 
Tua'r  trydydd  canrif  ar  ddeg  dechreuodd  esbonwyr  ystyried  y  Dad- 
guddiad  fel  byr  hanes  o'r  eglwys.  Ystyrid  saith  eglwys  Asia  fel 
arwyddlun  o  wahanol  gyflyrau  yr  eglwys  ar  wahanol  adegau. 
Bernid  mai  Mahomet  oedd  yr  Anghrist;  a  bod  y  rhif  666  yn  dy- 
nodi  amser  parhad  y  gallu  Mahometaidd.  Trwy  yr  esboniad  hwn, 
galluogwyd  y  Pab  Innocent  III.  i  listio  holl  Ewrop  i  ymladd  rhy- 
feloedd  y  groes.  Byddai  ysgrifenwyr  Ehufeinig  yn  dynodi  yr  holl 
farnau  croes  i'r  Babaeth,  neu  heresiau  fel  eu  galwent;  dan  yr  enw 
gau-broffwyd.  Ehoddwyd  fírwyn  i'r  dychymyg  ;  ac  ystyrid  yr  hwn 
a  welai  fwyaf  o  bethau  yn  llyfr  y  Dadguddiad  fel  yr  esboniwr  gor- 
au.  Er  fod  cyfeiriad  amryw  o'r  mgyrau  wedi  eu  cyfnewid  gan  ys- 
grifenwyr  Protestanaidd,  eto,  mae  yr  un  egwyddor  wedi  ei  chadw ; 
ac  y  mae  lluaws  o  esbonwyr  galluog  yn  proffesugallu  darllenhan- 
es  yr  eglwys  ar  amserau  neillduol  yn  llyfr  y  Dadguddiad. 

Darfu  i  rai  esbonwyr  Pabaidd  ganfod  cyfeiriad  nt  lygredigaeth- 
au  yr  eglwys  yn  llyfr  y  Dadguddiad ;  un  o'r  cyfryw  ydoedd  Joach- 
im  yr  Abbat.  Ehanai  ef  y  byd  yn  dri  chyfnod,  sef  cyfnod  y  Tad, 
cyfnod  y  Mab,  a  chyfnod  yr  Ysbryd  Glan.  Ystyriai  yr  adeg  o 
ddechreu  Cristionogaeth  hyd  y  mil  blynyddau  fel  cyfnod  y  Mab, 
a^r  mil  blynyddau  fel  Sabbath  y  byd,  neu  gyfnod  yr  Ysbryd  Glan. 
Tebygol  mai  efe  oedd  y  cyntaf  i  dybied  fod  y  1260  o  ddyddiau  yn 
dynodi  nifer  y  blynyddau.  Yr  oedd  cyfnod  y  Mab  i  barhau  hyd 
ddechreu  y  mil  blynyddau.  Dysgwyliai  fod  hyn  ar  gymeryd  lle 
yn  ei  amser  ef,  tua  diwedd  y  deuddegfed  canrif ;  ac  anogai  yr  eg- 
lwysi  yn  y  modd  mwyaf  difrifol  i  ddiwygio.  Pan  gwerylodd  y 
Ffrancisciaida'r  Pab,?rhoisant  ddarnauimewnyn  ngwaith  Joachim, 
ar  ei  wneud  yn  fwy  llym  yn  erbyn  y  Babaeth. 

Wedi  i  Eufain  ymdrechu  esbonio  y  Dadguddiad,  fel  ag  i  roddi 
lawr  y  Mahometiaid,  a  hereticiaid  ereill,  daeth  ei  thro  hithau, 
trwy  i  ysgrifenwyr  Protestanaidd  droi  yr  ymresymiad  yn  erbyn 
Ehufain,  a'r  Babaeth  ei  hun.  Yr  oedd  y  diwygwyr  cyntaf  yn  dra 
disylw  o'r  Dadguddiad.  Ysgrifenodd  Erasmus  a  Laurentius  Valla 
ychydig  sylwadau  arno,  gan  esbonio  geiriau ;  ond  heb  gynyg  myn- 
ed  i  mewn  i  amcan  y  llyfr.  Yn  1528,  ail  gyhoeddodd  Luther  waith 
oedd  wedi  cael  ei  gyhoeddi  yn  ddienw  tua  chan  mlynedd  cyn  hyny, 
ac  yn  cyfeirio  profîwydoliaethau  y  llyfr  yn  erbyn  y  Pab.  Ar  y 
cyntaf,  yr  oedd  Luther  yn  amheus  iawn  o  lyfr  y  Dadguddiad ;  ond 
yn  1534,  cyhoeddodd  esboniad  o'i  eiddo  ei  hun  arno.  Edrychai 
arno  fel  byr  hanes  o'r  eglwys  ;  a  chwiliai  am  amgylchiadau  yma  a  * 
thraw  yn  cyfateb  i'w  ragfynegiadau.  Tybiai  fod  y  llyfr  bychan,  10  : 
10,  yr  hwn  oedd  yn  felus  a  chwerw  i  Ioan,  yn  dynodiyBabaeth  a'i 


ESBONIADÀETH  Y  DADOÜDDIAD.  177 

honiadauysbrydol.  Barnai  fod  y  mil  blynyddau  yn  doclirou  gyda'r 
amser  yr  ysgrifonwyd  y  Dadguddiad,  ac  yn  diweddu  yn  amserGreg- 
ory  VII.;  ar  ol  hyny,  gosodai  y  rhif  6G6  i  ddynodi  hyd  yr  arasor  y 
parhai  y  Babaeth  anghristaidd.  Dynoda  Gog  a  Magog,  y  Tyrc- 
iaid  a'r  Iuddewon  cochion  ;  a  dysgwyliai  y  farn  yn  fuan  ar  ol  ym- 
ddangosiad  y  rhai  hyn.  Yn  ddiwoddaf  dywedai  y  gellid  dofnydd- 
io  y  Dadguddiad  i  gysuro  yr  eglwys  mown  adog  o  erlidigaeth,  yn 
gystal  ag  i'w  gosod  ar  oi  gocheliad  rhag  cyfeiliornadau  peryglus. 

Dy lynwyd  Luther  i  raddau  mwy  neu  lai  gan  yr  holl  ysgrifenwyr 
Protestanaidd  uniawngred.  Beia  Stuart  hwy  yn  fawr  am  na  wel- 
ent  fod  rhy  w  allu  paganaidd  ac  eilunaddolgar  yn  cael  son  am  dano 
yn  12 — 19.  Maent  i'w  beio  yn  ddiau,  os  ydynt  mor  ddall  a  hyny ; 
oad  dylasai  Stuart  hofyd  sylwi  fod  yma  ddau  allu,meu  ddau  fwysjt- 
fil,  yn  cael  son  am  danynt  yn  y  pennodau  hyny.  Ycyntaf,  y  bwyst- 
fìl  gododd  o'r  môr,  ac  a  ddynodai  ymerodraeth  Ehufain  ;  a'r  llall, 
y  bwystfìl  o'r  ddaiar,  a  osododd  i  fyny  ddelw  y  bwystfìl  cyntaf,  neu 
fîurflywodraeth  debyg  i  ymerodraeth  Rhufain.  Mae  yn  deilwng 
o  sylw  fod  camsyniadau  esbonwyr  yn  gyfîredin  yn  codi  o'r  ffaith  eu 
bod  yn  cymeryd  y  gwirionodd  yn  rhanol,ac  yn  g®sod  y  rhan  amyr  oll. 

Yr  oedd  Besa  a  Camerarius  yn  bur  ochelgar,  ac  yn  cyfyngu  eu 
hunain  at  esbonio  geiriau.  Yr  oedd  amcan  y  llyfr  yn  fwy  eglur  i 
esbonwyr  na'r  ystyr  gyfTredinol.  Cysur  mewn  profedigaethau, 
gocheliad,  cerydd,  gwrthodiad  o  hawliau  y  Bab,  a  gobaith  gwyn- 
fydedig  am  ogoniant  dyfodol,  a  dynid  yn  rhwydd  o'r  Dadguddiad, 
ac  a  gyhoeddid  o'r  pulpudau  fel  ei  gynwysiad.  Darfu  i  barhad  y 
ddadl  yn  erbyn  y  Pab  wneuthur  y  duwinyddion  Lutheraidd  yn  fwy 
fîafriol  i'r  llyfr,  oblegid  eu  bod  yn  cael  ynddo  offerynau  pwrpasol 
i  daro  y  Babaeth,  ac  amddiffyn  eu  hunain.  Yr  oedd  y  dull  yma  o 
esbonio  yn  agoryd  y  drws  i  lawer  o  wahanol  feddyliau.  Tybiai 
rhai  fod  y  mil  blynyddau  yn  dechreu  gyda  genedigaeth  Crist,  ereill 
gyda'i  farwolaeth,  ereill  gyda  sefydliad  yr  eglwys  Gristionogol,  ac 
ereill  gydag  amser  Cystenyn.  Ystyrient  fod  y  mil  blynyddoedd 
wedi  eu  gorphen,  ond  mewn  ystyr  ysbrydol ;  tra  yr  oedd  ambell  un 
yn  edrych  yn  mlaen  am  deyrnasiad  personol  Crist  ary  ddaiar.  Ys- 
tyrid  fod  y  nefoedd  newydd  a'r  ddaiar  newydd  yn  dynodi  sefyllfa 
ddedwydd  y  saint  mewn  byd  arall.  Yr  oedd  y  rhai  a  gymerent  13 
— 19,  fel  darluniad  o'r  Babaeth,  yn  rhwymo  edrych  am y  mil blyn- 
yddoedd  yn  y  dyfodol.  Tra  yr  oedd  y  Protestaniaid  fel  hyn  yn 
curo  y  Babaeth  ag  arfau  o'r  Dadguddiad,  nid  oedd  y  Pabyddion  yn 
segur.  Ysgrifenodd  Cardinal  Bellamuir  i  brofì  fod  Anghrist  i  ddy- 
fod  eto.  Gwrthwynebwyd  ef  yn  egniol  gan  Brightman,  yr  hwn  a 
ysgrifenodd  esboniad  helaeth  iawn  ar  y  Dadguddiad,  ac  a  roddodd 
ddarn  helaeth  iawn  ynddo  i  brofì  mai  yr  un  yw  yr  Anghrist  a'r  Pab. 
Mae  gwaith  Brightman  yn  faith  iawn,  dros  naw  cant  o  dudalenau, 
a  rhai  sylwadau  ardderchog  ynddo.  Mae  ei  ragymadrodd  ^mtaflu 
goleu  ar  y  dyn  a'i  waith,  fel  y  rhaid  i  ni  gyfìeithu  ychydig  cldarnau 
o  hono.     Mae  wedi  ei  gyfeirio  at  eglwysi  Prydain,  Ffrainc,  a  Ger- 


178  ESDO^IADAETH  Y  DADGTIDDIAD. 

many.  Teirnlai  yr  awclwr  ei  fod  wedi  clerbyn  rhyw  oleu,  ac  y  bu- 
asai  yn  bechod  icldo  ei  gadw  oddiwrth  yr  eglwys. 

"  Felly,  wedi  i  mi  ddysgu  allan  o  lyfr  y  Dadguddiad  fod  tywydd 
garw  iawn  i  ddyfod  ar  yr  holl  fyd  Cristionogol,  a  bod  cleddyf  yr 
Arglwydd  i  gael  ei  feddwi  â  gwaed  yn  y  nefoecíd,  a'u  holl  luoedcl  i 
gael  eu  hysgwyd,  a'ch  bod  chwithau  yr  eglwysi  Cristionogol  yn 
Germany,  Ffrainc,  a  Phrydain,  wedi  cael  hysbysrwydd  am  yr  ys- 
torm  hon ;  gan  fy  mod  I  trwy  ragluniaeth  Duw  wedi  cael  y  llyth- 
yrau  hyn,  a  deall  wrth  yr  arysgrifen  at  ba  eglwysi  yr  oeddynt  wedi 
eu  cyfeirio,  ni  allwn  lai  na'u  rhoddi  i  chwi,  rhag  i  mi  trwy  eu  cadw 
beryglu  eich  dyogelwch  chwi,  a  phechu  yn  erbyn  Duw.  Mae  yn 
amlwg  i  feddwl  pob  dyn  duwiol  wrth  edrych  ar  annuwioldeb  yr  oes, 
fod  rhyw  farn  ofnadwy  ar  ddisgyn.  Ond  nid  yw  y  llythyrau  hyn 
yn  gaclael  lle  i  amheuaeth,  eithr  dysgant yn  bendantfod  rhyw  byd- 
ew  rnawr  yn  llawn  o  drueni,  a'n  bod  ni  sydd  yn  byw  yn  yr  oes  hon 
yn  ei  ymyl.  Er  hyny,  na  feddyliwch  mai  newyddion  galarus  yn 
unig  sydd  genyf.  Mae  genyf  aehos  llawenydd  mawr.  Pa  beth  all 
fod  yn  fwy  dymunol  i  wraig  rinweddol,  yr  hon  sydd  wedi  ei  throi 
dros  y  drws  gan  butain  Pufeinig,  (yr  hon  sydd  yn  ymffrostio  mai 
hi  yw  gwraig  yr  Oen,)  a'r  hon  sydd  wedi  cael  ei  blino  am  oesau,  na 
gweled  y  butain  ddigywilydd  hon  a'i  ffroenau  wedi  eu  hollti,  wedi 
ei  dyosg  o'i  gwisgoedd,  a'i  haddurniadau  wedi  eu  baeddu  â  llaid  ac 
wyau  clwc,  ac  yn  y  diwedd  ei  llosgi  a  thân.  Gweli  yn  amlwg  wrth 
y  brofTwydoliaeth  fod  dy  briod  ar  godi  i  ddial  dy  gam,  ac  y  bydd 
iddo  roddi  y  butain  hon  i'th  law,  i  dywallt  arni  angerdd  dy  eiddig- 
edd.  Ac  er  chwanegu  dy  lawenycld,  deall  fod  y  Tyrciaid  i  syrthio 
yn  fuan  ar  ol  darostwng  Ehufain.  Canys  rhaid  iddi  hi  yn  gyntaf 
syrthio,  yr  hon  sydd  yn  rhoddi  defnydd  a  thanwydd  i'w  gorthrwm 
barbaraidd.  Ar  ol  hyny  purir  y  byd  Cristionogol  o  lygredigaethau 
Ehufain,  trwy  laddiad  cyffredinol,  fel  y  dywedir  yn  y  Dadguddiad. 
Ac  fel  na  byddai  dim  yn  ddiffygiol  o'th  lawenydd,  mae  galwedig- 
aeth  a  dychweliad  yr  Iuddewon  yn  cael  ei  gysylltu  â  dedwyddwch 
cyfrredinol  o  hyny  hyd  ddiwedd  y  byd." 

Dyma  ni  wedi  aros  tua  thri  chant  a  haner  o  üynyddau,  ac  er 
hyny  heb  weled  cyüawniad  y  pethau  y  tybiai  Brightman  eu  bod  yn 
ymyl  y  pryd  hwnw.  Dengys  y  dernyn  canlynol  deimlad  Bright- 
man  at  y  Babaeth. 

M  Heblaw  yr  hyn  a  berthynai  i  chwi  er  achosi  cyhoeddiad  y  llyfr 
hwn,  yr  oedcl  tosturi  ac  adgasrwydd  at  yr  Eglwys  Babaidd  yn  fy 
nghynhyrfu.  Tosturi  wrth  weled  cynifer  mewn  anwybodaeth  o  air 
Duw  yn  addoli  Anghrist  yn  lle  Duw.  Am  hyny  yr  ydym  yn  dal  y 
goleu  fel  y  gallont,  os  mynant,  weled  mai  y  Pab  oEufainyw  y  dyn 
pechod,  ac  os  bydcí  iddynt  lynu  wrtho  nas  gallantfod  yn  gadwedig. 
Heblaw  hyn,  teimlwn  yn  cldigofus  yn  erbyn  y.  Jesuitiaid.  Dy~ 
gwyddais  weled  gwaith  Eibera,  yr  hwn  a  ysgriienodd  esboniad  ar 
y  Dadguddiad.  A  ydy w  felly  ?  ebe  fl.  A  yw  y  Pabyddion  yn  cy- 
meryd  calon  fel  ag  i  gynyg  esbonio  llyfr  na  oddefent  er  ys  ychydig 


i:si;oniada>:tu  y  dadgüddiad.  170 

yn  ol  i  neb  odrych  arno?  a  beiddiant  ddwond  niaiaiu  rywun  arall, 
ac  nid  y  Pab,  mao  yn  siarad." 

Collod  fawr  Brightinan  fcl  csboniwr  yw  ei  fod  ani  gyfyngu  am- 
ryw  o  weledigacthau  y  Dadguddiad  at  ryw  amgylchiadau  bychain 
yn  ei  arnser  ef  ei  hun.  Er  engrhaiíft,  wrth  dy walltiad  y  phiol  gyn- 
taf,  deallai  esgyniad  Elizaboth  i'r  orsodd ;  wrth  dywalltiad  yr  ail 
phiol,  deallai  waith  Martin  Chemnicius  yn  ysgrifenu  yn  erbyn  cyng- 
horfa  Trent ;  ac  felly  chwyddai  ryw  amgylchiadau  bychain  dibwys 
i  gyfateb  i'r  gwahanol  weledigaethau  ;  a'r  hyn  syddyn  dra  rhyfedd, 
nad  y w  esbonwyr  wedi  dysgu  yn  amgen  yn  ystod  mwy  na  thri  chan 
mlynedd  er  gweled  cynifer  yn  methu.  Nid  oes  fawr  amser  er  pan 
oedd  gwaith  Fleming  yn  annhraethol  boblogaidd,  o  herwydd  ei  fod 
yn  cymeryd  arno  ddangos  pa  bryd  i'r  flwyddyn  a'r  diwrnod  yr  oedd 
y  rhagfynegiadau  profîwydoliaethol  i  gael  eu  cyüawni. 

Ysgrifenodd  Bibera,  at  yr  hwn  y  cyfeiria  Brightman,  yn  1591 ; 
ei  brif  amcan  y w  egluro  ystyr  ramadegol  a  hanesyddol  y  llyfr.  Mae 
yn  fwy  anmhleidiol  nag  esboniadau  yr  oes  hono  yn  gyffredin. 

Tua  dechreu  yr  eilfed  canrif  ar  bymtheg,  cyhoeddodd  Ludovieus 
ab  Alcassar,  esboniad.  Hynodid  y  gwaith  hwn  a'r  dybiaeth  fod  y 
llyfr  yn  myned  rhagddo  o  ddechreu  i  ddiwedd  Eelly,  tynodd  gyn- 
llun  sydd  wedi  cael  ei  ddylyn  gan  lawer  o  esbonwyr.  Cyfeiria  5 
— 11,  at  elynion  Iuddewaidd  yr  eglwys  Gristionogol ;  11 — 19,  at 
Pufain  baganaidd  a  galluoedd  bydol ;  20 — 22,  at  fuddugoliaethau 
yr  eglwys,  ei  gorphwysfa,  a'i  gogoneddiad.  Yr  oedd  Hentenius 
wedi  rhoddi  awgrym  am  raniad  cyffelyb  yn  ei  ragymadrodd  i'w 
gyfieithad  Lladin  o  Arethas,  yn  15-17.  Er  mor  gamsyniolyw  y  rhan- 
iad  hwn,  mae  wedi  cael  ei  ddylyn  gan  lawer  o  ddynion  dysgedig. 
Dy  wed  Stuart :  "  Gellir  dweud  fod  y  lìyfr  yn  cyfeirio  at  yr  Iudd- 
ewon  erlidgar,  Rhufain  baganaidd,  a  Gog  a  Magog — gelynion  yd- 
ynt  eto  yn  anadnabyddus  ;  ac  wrth  bob  tebyg,  nid  y w  yn  cyfeirio  at 
neb  ond  y  rhai  hyn." 

Yn  gymaint  a  bod  Alcasser  wedi  llwyddo  i  droi  draw  saethau  y 
Protestaniaid,  daeth  yn  boblogaidd  iawn  yn  mhlith  y  Pabyddion. 
Yn  1618,  cyhoeddodd  y  dysgedig  David  Perreus  esboniad,  gyda'r 
amcan  o  ateb  Alcassar,  a  phrofì  fod  pen.  13 — 19  yn  cyfeirio  at  y 
Babaeth.  Ni  esgeulusodd  ymchwiliadau  hynafìaethol  a  gramadeg- 
ol.  Efe  oedd  y  cyntaf  i  gyhoeddi  y  syniad  mai  math  o  ddrama  yw 
llyfr  y  Dadguddiad ;  gwnaeth  Eichorn  ei  orau  i  amddiffyn  y  dyb 
hon.  Bu  hyn  yn  foddion  i  dynu  sylw  at  gyfansoddiad  mewnol  y  llyfr. 

Aeth  Hoe  Von  Honegg  i  eithafion  yn  ei  ymosodiad  ar  y  Babaeth, 
nes  anfoddloni  rhai  o  dymher  fwy  tawel  a  heddychol,  ond  boddloni 
yn  fawr  rai  o  dymher  boethach,  a  mwy  eithafol.  Yr  oedd  y  cyf- 
nod  yma  yn  nodedig  am  wahanol  farnau  ar  amseriad  y  Dadgudd- 
iad.  Tybiai  llawer  fod  y  dyddiau  yn  dynodi  blynyddau ;  a  gwahan- 
iaethid  rhwng  dyddiau,  misoedd,  a  blynyddau  proffwydoliaethol,  a 
dyddiau  cyfîredin.  Dygw}Td  Daniel,  Ezeciel,  a'r  Caniadau  i  mewn 
er  esbonio  y  Dadguddiad. 


180  BSBONIADAETH  Y  DADGTJDDIAD. 

Yn  1627,  cyhoeddodd  Joseph  Mede  ei  esboniad,  yr  hwn  sydd 
wedi  cyraedd  enwogrwydd  neillduol  yn  Lloegr.  Un  o  hynodion  ei 
gynllun  ef  yw,  y  golygai  fod  prif  amgylchiadau  y  Dadguddiad  jm 
gyfamserol.  Cynierodd  y  drychfeddwl  hwn  oddiwrth  y  fîaith  fod 
dau  fis  a  deugain  yn  cael  eu  nodi  yn  pen.  11  a'r  13.  "Wedi  pen- 
derfynu  fod  yr  amgylchiadau  yn  pen.  6 — 11  a  13 — 19  yn  gŷfainser- 
ol,  yr  oedd  yn  rhaid  esbonio  i  gyfateb  hyny.  Coll  ruawr  Mede  oedd 
iddo  gyfeirio  y  cyfan  braidd  at  bethau  allanol,  ac  amgylchiadau 
teyrnasoedd.  Yr  oedd  y  saith  sel  yn  dynodi  cynifer  o  wahanol  ag- 
weddau  ar  ymerodraeth  Ehufain  o  amser  Yespasian.  Nid  yw  y 
saith  udgyrn  ond  eglurhad  ar  y  saith  sel ;  ac  yr  oedd  yn  canfod  cyf- 
atebiad  i'r  rhai  hyn  hefyd  yn  yr  ymerodraeth  Eufeinig.  Dywedai 
Hurd  yn  ei  ddegfed  pregeth  ar  y  profîwydoliaethau,  mai  efe  oedd  y 
cyntaf  i  gynyg  esboniad  rhesymol  ar  y  Dadguddiad.  Ymddengys 
nad  oedd  ei  olygiadau  yn  gymeradwy  gan  lawer  o'i  gydoeswyr,  yn 
neillduol  Yitringa,  yr  hwn,  medd  Stuart,  a  lwyr  ddymchwelodd  ei 
holl  gyfundraeth,  er  na  lwyddodd  i  osod  ei  gwell  yn  ei  lle.  Dyma 
esboniad  Mede  o'r  seliau.  Y  march  gwyn  yw  yr  ymerodraeth  Euf- 
einig  yn  heddychol,  llwyddianus,  a  phawb  yn  ei  hofni,  ar  ol  din- 
ystrio  yr  Iuddewon  gan  Yespasian.  Y  march  coch  yw  yr  un  ym- 
erodraeth  dan  Aurelian.  Y  march  du  a'r  glorian  a  ddynoda  lym- 
der  barnol  y  ddau  Sefyr,  a  Septimius,  ac  Alexander.  Dynoda  y 
march  gwelwlas  newyn,  haint,  a  llawer  o  ddrygau  ereill,  yn  amser 
Decius  Grallus  a  Yalerian.  Arwyclda  yr  eneidiau  dan  yr  allor  er- 
lidigaeth  Dioclesian.  Ac  yn  agoriad  y  chweched  sel  dynodir  y  cyf- 
newidiadau  a  gymerasant  le  yn  amser  Cystenyn,  pan  orfodwyd  pa- 
ganiaeth  i  roddi  ffordd  i  Gristionogaeth. 

Diau  y  bydd  yn  fwy  dyddorol  gan  bob  darllenycld  meddylgar 
gael  cynlluniau  rhai  o'r  prif  ysgrifenwyr  yn  ymyl  eu  gilydd,  na 
rhestr  fywgrafíyddol  o  honynt.  Ehoddwn  yma  g^mllun  Yitringa, 
gwrthwynebydd  Mede. 

"Y  march  gwyn  a  ddynoda-sefyllfa  heddychol  a  blodeuog  yreg- 
lwys  o  amser  Nerya  hyd  Decius.  Arwydda  y  march  coch  yr  erlid- 
igaethau  yn  nghanol  y  trydydd  canrif.  Dynoda  y  march  du  yr  eg- 
lwys  o  amser  Cystenyn  hyd  y  nawfed  canrif,  wedi  ei  rhwygo  gan 
heresiau  a'i  gwasgu  gan  amgylchiadau  gwladol.  Dynoda  y  march 
gwelwlas  anrheithiau  y  Tyrciaid  a'r  Saraceniaid.  Dengys  y  bum- 
ed  sel  ddyoddefìadau  yr  Albigensiaid  a'r  Brodyr  Bohemaidd.  Ar- 
wydda  y  chweched  sel  ddinystr  y  llywodraeth  luddewig,  neu  y  cyf- 
newidiadau  yn  amser  Cystenyn,  neu  y  cynhyrfiadau  yn  arnser  y  Di- 
wygiad  Protestanaidd;  ond  gwell  yw  ei  chyfeirio  at  ddinystr  Ang- 
hrist ;  ac  felly  mae  y  rhan  ddiweddaf  o'r  bennod  yn  ddarluniad  o'r 
mil  blynyddoedd." 

Yr  ocdd  Vitringa  yn  un  o'r  dysgedicaf  a  ysgrifenodd  erioed  ar  y 
Dadguddiad;  ac  y  mae  ei  waith  yn  rhyw  ystordy  anhysbydd  o  ẁy- 
bodaeth;  ond  dengys  yr  uchod  maíicymysglyd  iawn  ydyw. 

Dyma  gynllun  AYetstein  : — 


BSBOHIAAJDSTH  Y  DADGl'DDIAJ).  181 

:' Y  llyfr  wedi  ciysgrifenu  oddifewn  ac  oddiallan,  a'i  selio  à  saith 
fecl^  ydoedd  y  llythyr  ysgar  ocdd  Duw  yn  myned  i'w  anfon  iŷr  gen- 
cdl  íuddcwig.  Y  gorchfygwr  wedi  ci  goroni  a'i  arfogi  â  bwa,  yẃ 
Artabanus  brenin  y  Parthiaid,  yr  hwn  a  darawodd  yr  Iuddewoji 
yn  Babilon  â  lladdfa  fawr.  Dynoda  y  march  coch  y  mwrddwyr  a'r 
ìladron  a  ílinent  Judea  yn  amser  Felix  a  Festus.  Dynoda  y  niarch 
du  y  newyn  dan  Claudius.  Dynoda  y  march  gwelwlas  yr  haint  a 
ddylynodd  y  newyn  a'r  dinystr.  Eneidiau  y  merthyron  a  ddynod- 
ant  Gristionogion  Judea,  pa  rai  oeddynt  dari  erlidigaeth  ac  ar  gael 
eu  gwaredu." 

Dyma  gynllun  Herder,  y  mwyaf  doniol  a  barddonol  yn  debyg  a 
ysgrifenodd  ar  lyfr  y  Dadguddiad  erioed. 

"  Y  gorchfygwr  a'r  bwa  yw  Aretas,  brenin  Arabia,  yr  hwn  a.orch- 
fygodd  Herod.  Y  march  coch  a  ddynoda  y  cwerylon,  cyffroadau, 
a'r  ty wallt  gwaed  yn  mhlith  yr  Iudde won  yn  mhob  gwlad.  Y  march 
du  newyn  yn  amser  Claudius,  yn  cael  ei  ganlyn  gan  y  march  gwelw, 
sef  clefydau  a  marwolaeth.  0  !  Judea  druenus,  (medd  efe,)  fel  hyn 
yr  egyr  llyfr  dy  dynged  di.  Mae  y  bumed  sel  yn  arwyddo  cri  y 
saint  dan  erlidigaethau." 

Yn  1690,  cyhoeddodd  Bassuel,  y  Pabydd,  esboniad  pur  nodedig 
ar  y  Dadguddiad.      Dyma  ei  gynllun : — 

"Mae  hanes  yr  eglwys  yn  cael  ei  ranu  yn  dri  chyfnod.  Ehana 
y  cyfhod  cyntaf  (5 — 19)  rhwng  y  gelynion  Iuddewig  (5 — 11)  a'r 
Bhufeiniaid  Paganaidd  (12 — 19.)  Merthyron  Cristionogol  yw  y 
ddau  dyst  yn  11.  Cyfynga  yr  holl  erlidigaeth  i  amser  Dioclesian, 
yn  enw  yr  hwn  mae  yn  canfod  y  rhif  666." 

Yr  oedd  talent,  dysgeidiaeth,  a  mwyneidd-dra  yr  awdwr  y  fath, 
fel  yr  enillodd  ei  waith  sylw  a  phoblogrwydd  neillduol  yn  mhlith  y 
Pabyddion. 

Yn  1706,  cymerodd  William  Whiston  mewn  llaw  y  gorchwyl  o 
benderfynu  amseryddiaeth  y  Dadguddiad,  ac  wedi  cyfrif  yn  fanwl 
penododd  ar  y  flwyddyn  1715,  fel  yr  hon  yn  mha  un  yr  oedd  Oriât 
i  ddyfod.  Pan  aeth  yr  adeg  hono  heibio  heb  un  arwydd  am  gyf- 
lawniad  o'i  ragfynegiad,  aeth  ati  i  ail  gyfrif,  ac  yna  penododd  ar 
1766 ;  ond  gan  iddo  farw  yn  1752,  ni  chafodd  gyfle  i  wneud  tryd- 
ydd  cyfrifìad,  eithr  y  mae  llawer  wedi  neidio  i'r  adwy  yn  ei  le,  ac 
wedi  gwneud  lluaws  o  gynygiadau  hynod  o  aflwyddianus.  Yn  eu 
plith  mae  yr  enwog  J.  ALbert  Bengel  yn  deilwng  o  sylw.  Ei  brif 
amcan  ef  oedd  amseryddiaeth.  Yr  oedd  yn  un  o'r  beirniaid  mwy- 
af  dysgedig,  pwyllog,  a  gofalus  yn  ei  oes.  Treuliodd  ugain  mlyn- 
edd  uwchben  y  Dadguddiad.  Yr  allwedd  ganddo  yw  666.  Tybia 
fod  y  ddau  fìs  a  deugain  yr  un  hyd ;  felly  mae  mis  proffwydoliaeth- 
olyn  15  6-7  o  flynyddoedd,  a  diwrnod  proffwydoliaethol  yn  haner 
blwyddjTi.  Yn  ol  ei  gyfrif  ef  yr  oedd  y  diwedd  i  fod  yn  1836,  a 
dy wed  wrth  y  darllenydd,  os  na  ddaw  pethau  i  ben  yr  amser  hwnw, 
fod  yn  rhaid  iddo  chwilio  pa  le  y  mae  y  camsynied  wedi  dygwydd. 
Mae  yn  amlwg  erbyn  hyn  fod  camsynied  wedi  dygwydd,  oblegid  y 


182  ESBOXIADAEXH\Y  DADGTJDDIAD. 

mae  1836  wedi  ruyned  heibio  heb  fawr  arwydd  gwelliant  yn  y  byd 
na'r  eglwys.  Nis  gallwn  lai  na  synu  wrth  gyfarfod  â  chymaint  o 
ddysgeidiaeth,  pryder,  a  difrifoldeb,  wedi  eu  cydgymysgu  â  chy- 
maint  o  gamsyniadau.  Prif  les  gwaith  Bengel  yw  profi  fod  y  cyn- 
llun  oedd  ef  yn  ddylyn  heb  ddim  modd  i V  arnddifTyn,  yn  gymaint 
a'i  fod  ef  wedi  methu. 

Cafodd  Bengel  amryw  wrthwynebwyr  a,j  amryw  bleidwyr.  O'r 
diwedd  blinodd  dynion  ar  y  dadleuon  diben  Iraw  a  ddygid  yn  mlaen, 
yr  hyn  a  barotodd  y  ffordd  i  Abausit  gyfyn^u  y  cyfan  at  ddinystr 
Judea  a  Jerusalem.  Ei  reswm  dros  y  dÿbiaeth  lîono  oedd,  fod  y 
llyfr  ei  hun  yn  dysgu  mai  pethau  i  ddyfod  i  ben  ar  fyrder  oedd  ei 
gynwysiad. 

Darfu  i  Wolfius  gasglu  a  beirniadu  yn  bur  fanwl  olygiadau  rhai 
ereill ;  ond  ataliodd  ei  farn  ei  hun  ar  bob  adnod  ddyrys. 

Darfu  i  Harenburg  ddylyn  Abausit,  a  chyfyngu  y  rhan  fwyaf  o'r 
llyfr  at  Jerusalem  ;  ond  tybiai  ei  fod  o'r  1  ù  yn  myned  yn  mlaen 
hyd  ddiwedd  amser.  Amcanai  ef  nno  yr  esbonwyr  henaf  a'r  rhai 
diweddaraf ;  ond  y  mae  yn  cymeryd  cynifor  o  bethau  yn  ganiataol, 
fel  mae  yn  bur  anhawdd  cytuno  ag  ef 

Edrychai  Semler  ar  y  llyfr  yn  nn  mor  ddyryslyd,  yn  arwyddo 
cyfnewidiadau,  gofìdiau,  yn  gystal  a  llwyddiant  mawr  i'r  eglwys, 
íel  na  theimlai  fawr  awydd  am  wneud  ymdrech  i'w  esbonio.  Er 
mwyn  ei  ateb  ef  yr  ysgrifenodd  Herder ;  ond  yr  ydym  eisoes  wedi 
rhoddi  ei  gynllun  ef  o  esbonio.  Dylynwyd  ef  gan  Hartwig,  yr  hwn 
a  ysgrifenodd  waith  dysgedig  iawn  ar  y  llyfr.  Yr  oedd  yr  un  farn  a 
Para3us,fod  y  llyfr  yn  ddrama.  Yn  mhob  peth  arall  dylynodd  Herder. 

Canfyddai  Herrenschneider  gwymp  Iuddewaeth  a  Phaganiaeth 
jn  y  llyfr,  ac  amddinynodd  ei  olygiadau  mor  alluog  a  medrus,  fel 
ag  i  beri  i  Eichorn  fabwysiadu  ei  gynllun.  Bhoddodd  gwaith 
Eichorn  fywyd  newydd  i  fyf^dodau  ar  lyfr  y  Dadguddiad,  ac  ys- 
tyrid  ef  yn  safon  yn  Germany  am  ryw  ddeng  mlynedd  ar  ugain. 
Dyma  y  galluocaf  o  holl  weithiau  Eichorn ;  er  nad  y  w  mor  llawn  o 
wres  a  bywyd  a  gwaith  Herder,  mae  yn  fwy  llawn  o  esboniäd  ar 
eiriau  a  brawddegau.  Ymddengys  mai  efe  oedd  y  cyntaf  i  sylwi 
fod  y  llyfr  hwn  i  gael  ei  esbonio  yr  un  fath  a  llyfrau  ereill  o'r  un 
natur  yn  yr  Hen  Destament.  Edrychai  Eichorn  ar  y  llyfr  yn  fwy 
fel  dernyn  o  farddoniaeth  nag  fel  llyfr  ysbrydoledig ;  am  hyny, 
yehydig  o  wir  esboniad  ellir  ddysgwyl  ganddo. 

Yn  1828,  cyhoeddodd  Ewald  lyfr  bychan  llawn  o  feddwl  ac  eg- 
lurhad.  Gwnaeth  ddefnydd  o'i  holl  ddysgeidiaeth  Hebreaidd  er 
ei  egluro.     Mae  ei  gynllun  fel  y  canlyn: — 

1.  "Dydd  dial  ar  elynion  yr  eglwys  neu  ddyfodiad  Crist,  9 — 7. 
Dialedd  yn  dechreu  ac  yn  myned  yn  mlaen,  8,  1 — 9,  14.  Dialedd 
yn  cael  ei  orphen,  8,  15 — 22,  5." 

Dywed  fod  yr  awdwr  yn  arbed  Jerusalen  o  gariad  at  ei  gydgen- 
edl.  Wrth  gwrs,  yr  oedd  anffyddiaeth  Ewald  yn  ei  rwystro  igan- 
fod  un  math  o  ragfynegiad  yn  y  llyfr.     Mae  lluaws  mawr  heblaw 


i;m$oniàdaetii  y  dadgiîddiai;.  Í8o 

hyn  wedî  ysgrifonu  yn  Gcrmany,  ond  hcb  dynu  llawer  o  sylw ;  mog- 
is  Lango,  Hagen,  Lindoinann,  Matthai,  M.  P.  Somler,  Jung  Stiìl- 
ing,  Typho,  Gorken,  Opitz,  Leutwoin,  Bander,  a  Sullig.  Tynodd 
yr  olaf  gryn  sylw  yn  Germany. 

Ni  bu  y  Seison  yn  ddilafur  ar  y  pwnc  yma  yn  y  canrif  hwn.  Yn 
1802,  cyhooddodd  y  Parch.  E.  W.  Whittakcr  esboniad  pur  alluog. 
Gwnaoth  ddcfnydd  mawr  o  waith  Gibbon  yr  anffyddiwr,  i  brofi 
cyflawniad  y  proífwydoliaethau,  a  gwnaeth  ymosodiad  chwerw  ar 
draethawd  G.  S.  Faber,  ar  y  1200  o  ddyddiau.  Atebwyd  of  gan 
Fabor,  yr  hwn  oedd  un  o'r  dynion  mwyaf  dysgedig  yn  ei  oes,  ac  yn 
alluog  iawn  fel  meddyliwr,  ond  ei  fod  yn  nlnwyddiad  i'r  pen.  Yr 
oedd  Whittaker  yn  gweled  y  Babaeth  yn  mhob  man  yn  llyfr  y  Dad- 
guddiad,  ac  yn  oi  farn  ef  y  Pab  y w  yr  Anghrist ;  tra  y  dysgwyliai 
Faber  ryw  berson  unigol  i  wisgo  y  cymeriad  hwnw ;  ac  yn  ol  ei  farn 
ef  un  o'r  Buonapartes,  ymerawdwr  Ffrainc,  fyddai  yr  Anghrist  neu 
deyrnas  inífldelaidd  Ffrainc. 

Yn  1806,  cyhoeddodd  J.  0.  Woodhouse,  D.  D.  esboniad  da  iawn 
ar  y  Dadguddiad ;  y  gorau  o'r  cyfan,  meddai  esgob  Hurd,  oedd  ef 
wedi  weled.  Mae  yn  rhagori  mewn  dau  beth,  sef  fod  yr  awdwr  yn 
esbonio  y  cydmariaethau  mewn  modd  ysbrydol,  ac  nid  naturiol. 
Peth  arall,  cymerodd  drafîerth  neillcluol  i  geisio  cael  allan  wir  ystyr 
y  cydmariaethau  yn  ol  y  defnydd  oedd  ysgrifenwyr  ereill  o'r  ys- 
grythyrau  wedi  wneud  o  honynt.  ArgrafTodd  Mr.  Woodhouse  y 
Groeg  yn  ol  Griesbach  mewn  un  golofn,  ei  gyfleithad  ei  hun  mewn 
colofn  arall,  a'r  cyfìeithad  cyfrredin  yn  y  drydedd.  Yn  1828,  cy- 
hoeddodd  argrafhad  llai,  wedi  ei  ddiwygio,  gan  adael  allan  y  Groeg 
a'i  gyfieithad  ei  hun.  Mae  ganddo  amddiffyniad  galluog  iawn  i 
ysbrydolrwydd  y  llyfr  yn  erbyn  yniosodiaclau  J.  D.  Miohaelis.  Mae 
yr  holl  waith  yn  dangos  dysgeicliaeth  a  manylrwÿdd  mawr. 

Dylynwyd  ef  ar  yr  egwyddor  ysbrydol  gan  J.  P.  Park,  M.  D., 
1823,  a  George  Pearson,  B.  D.,  1835.  Mae  pob  un  o'r  ddau  yn  fyr, 
ond  yn  dra  defnyddiol  i  roddi  golygiadau  Woodhouse  a  Yitringa 
mewn  lle  bach. 

Cyhoeddodd  William  Cunninghame,  Ysw.,  dri  o  weithiau  gwa- 
hanol,  ac  amryw  argraffiadau,  ar  y  Dadguddiad,  rhwng  1813  ac 
1838 — Traethawd  ar  y  Seliau  a'r  Udgyrn,  Amseryddiaeth  y  Seith- 
fed  Udgorn,  ac  Attodiad  i'r  Traethawd  ar  yr  Udgyrn  a'r  Seliau. 
Yr  oedd  ef  yn  ystyried  fod  amryw'  o  broífwydoliaethauyDadgudd- 
iad  yn  gydamserol ;  ond  tybiai  focl  un  dosbarth  yn  rhoddi  hanes  yr 
eglwys,  a'r  llall  hanes  yr  egrwys  a'r  wladwriaeth.  Heblaw  hyn, 
cymerai  arno  benderfynu  yr  amser  i'r  dim.  Yr  oedd  y  sel  gyntaf 
yn  cyraedd  dros  y  tri  canrif  cyntaf,  yr  ail  sel  dros  y  pedwerydd  a'r 
pumed  canrif,  y  drydedd  dros  dynior  maith,  yn.  dechreu  yn  y  pum 
ed  caririf,  y  bedwaredd  sel  yn  cyraedd  o'r  trydydd  ar  ddeg  hyd  yr 
eilfecl  canrif  ar  bymtheg.  Dechreuai  y  chweched  sel  Awst  lOfed, 
1792,  a  chyraedda  hyd  y  mil  blynyddoecld.  Mae  hyn  yn  ddigon 
pendant  yn  ddiau  i  bob  darllenydd.    Mae  tipyn  o  wahaniaeth  rhwng 


184 


ESBONIADAEM  Y  DADGUDDIAD; 


cyfriflad  G.  S.  Faber  ag  yntau.  Tybiai  Faber  fod  y  chwech  sëí 
gyntaf  drosodd^cyn  0.  C.  323.  Dechreuodd  y  seithfed  sel  yn  ol 
Faber  yn  323,  a  dybena  1941.  Mae  Jaraes  Hatley  Frere,  yr  hwn 
sydd  niewn  rhan  yn  dylyn  y  ddau,  yn  gwahaniaethu  oddiwrthynt 
am  yr  amseriad.  Yn  ol  ei  farn  ef,  dechreua  y  sel  gyntaf  330,  a 
dybena  363  ;  yr  ail  387,  a  dybena  yn  394  ;  y  drydedd  408,  yn  cíy- 
benu  476  ;  y  bedwaredd  536,  dybenu  556  ;  y  bumed  yn  dechreu  a 
dybenu  606;  y  chweched  1789,  dybenu  Awst  lOfed,  1792.  Er 
dangos  i'r  darllenydd  mor  anobeithiol  yw  cael  allan  amseryddiaeth 
y  Dadguddiad,  rhoddwn  ddyddiad  y  tri  hyn  ydynt  yn  proffesu  bod 
wedi  treulio  blynyddoedd  uwchben  y  pwnc  o'r  udgyrn. 


FABEE. 

c 

UN 

SISGBMlE 

FRERE. 

ystawrwydd  am  haner  awr 
Dechreu                     323 
Dybenu                      395 

Daìargryn. 
313 

üdgorn  1. 

Dechreu 
Dybenu 

395 
453 

376 

Dechreu 
Dybenu  Hydref  3 

:376 
382 

2  Udgorn. 
Dechreu 
Dybenu 

455 
476 

395 

Dechreu 
Dybenu 

396 
397 

3   TJdgorn. 
Dechreu  a  dybenu 

476 

441 

Dechreu  a  dybenu 

429 

4  TJdgorn. 
Dechreu                     476 
Dybenu            Anhysbys 

455 

Dechreu  a  dybenu 

602 

5   TJdgorn. 

Dechreu 
DyT>enu 

6  TJdgorn. 
Dechreu 
Dybenu    Awst  10, 

612 
762 

12S1 
1792 

61r2 

1281 

Dechreu 
Dybenu 

Dechreu 
Dybenu  Mai  29, 

632 

7S2 

1062 
1453 

7   TJdgorn. 
Dechreu   Awst  12, 
Dybenu 

1792 
1941 

Dechreu 
Dybenu 

Awst  10,    1792 
Milflwyddiant 

Dechreu 
Dybenu 

1792 
1823 

Gyda  golwg  ar  dywalltiad  y  phiolau,  maent  yn  gwahaniaethu  yn 
agos  yr  un  fath.  Yn  ol  Faber,  dechreuantyn  1792,  Awst26,  ady- 
benant  yn  1941,  pryd  y  dechreua  y  mil  blynyddoedd.  Mae  Cun- 
ninghame  yn  eu  dechreu  yr  un  flwyddyn,  1792,  ac  yn  eu  parhau 
hyd  y  mil  blynyddoedd  ;  ond  nid  yw  yn  nodi  blwyddyn  eu  terfyn- 
iad.  Mae  Frere  yn  eu  dechreu  hefyd  Awst  26,  1792,  ac  yn  eu  dy- 
benu  1823 ;  yn  argyhoeddi  y  Mahometiaid  yn  1847,  a'r  Paganiaid 
oll  yn  1867,  ac  yna  y  milflwyddiant.  Mae  yn  deilwng  o  sylw  eu 
bod  eill  tri  yn  cyduno  i  wneud  y  seithfed  udgorn  a'r  saith  phiol  yn 
gydamserol ;  ac  y  mae  Faber  a  Frere  yn  gosod  y  ddau  dan  y  seith- 
fed  sel,  tra  mae  Cunninghame  yn  eu  gosod  dan  y  chweched  sel. 
lJa  beth  mae  yn  wneud  a'r  seithfed  sel,  nis  mecírwn  gael   allan. 


ESBONIADAETII  Y  DAD0UDDIAD.  185 

Mae  yr  arddangosiad  uchod  yn  ein  cryfhau  yn  y  dybiaoth  nad  oes 
modd  penderfynu  amseryddiaeth  y  llyfr,  a  bod  yn  rhaid  edrych  am 
ryw  fíbrdd  arall  i'w  esbonio. 

Ehaid  i  ni  fyned  heibio  i  luaws  o  fân  esbonwyr  y  bu  eu  gweith- 
iau,  fel  cicaion  Jonah,  farw  cyn  gynted  ag  y  gwnaethant  eu  hym- 
ddangosiad,  a  digon  tebyg  y  gadawn  erelll  mwy  pwysig  ar  ol  o 
ddiffyg  gwybod  am  danynt, 

Yn  1845,  cyhoeddodd  Moses  Stuart  esboniad  ar  lyfr  y  Dadgudd- 
iad.  Yn  1850,  cyhoeddwyd  argraffiad  newydd  yn  Llundain,  un 
gyfrol  dros  wyth  cant  o  dudalenau.  Mae  ei  ragymadrodd  i'r  llyfr 
dros  bedwar  cant  o  dudalenau,  ac  yn  llawn  iawn  o  addysg  ar  len- 
yddiaeth  y  llyfr.  Dyma  yn  ein  barn  ni  y  rhan  orau  o  hono.  Fel 
esboniad  nid  yw  ond  ychydig  o  werth.  Yn  ol  ei  farn  ef,  anican  y 
llyfr  yw  cysuro  yr  eglwys  yn  ngwyneb  profedigaethau.  Tybiai 
mai  math  o  gân  yw  y  llyfr,  wedi  ei  chyfansoddi  yn  ddegau,  seithau, 
ac  yn  benaf  trioedd.  Mae  yn  gweled  y  rhif  tri  yn  mhob  adnod,  ac 
yn  ei  ystyried  yn  bwysig  iawn  er  deall  y  llyfr.  Yn  y  gân  darlunir 
dinystr  yr  erlidwyr  Iuddewig,  Rhufain  Baganaidd,  a  rhyw  elyn  an- 
adnabyddus  o'r  enw  Gog  a  Magog.  Ar  ol  hyn  bydd  i'r  eglwys 
fwynhau  cyfnod  hir  o  lwyddiant.  Tybia  fod  y  llyfr  wedi  ei  ysgrif- 
enu  yn  amser  Nero,  ac  wedi  ei  amcanu  yn  benaf  i  Gristionogion  yr 
oes  hono,  ond  ei  fod  yn  cynwys  addysg  i  ninau ;  ond  dim  rhagfyn- 
egiadau  neillduol  am  yr  oesoedd  hyn.  Mae  gweithiau  Stuart  yn 
ddiau  wedi  gwneud  llawer  o  les  ar  gyfrif  ei  ddysgeidiaeth,  ei  onest- 
rwydd,  a'i  dduwioldeb,  yn  fwy  na'i  allu  fel  esboniwr.  Nid  oedd 
dim  cydymdeimlad  rhyngddo  â  meddwl  Ioan  na  Phaul.  Yr  oedd 
yn  dda  iawn  gyda'r  geiryddol  a'r  allanol,  ond  yn  ddiffygiol  gyda'r 
mewnol  a'r  athronyddol. 

Gwaith  arail  ag  yr  oedd  cryn  ddysgwyliad  am  dano  yn  y  wlad 
hon  oedd  esboniad  Hengstenhgrg  ar  y  Dadguddiad.  Adwaenid  ef 
íel  awdwr  y  Cristologi,  a  duwmydd  hynod  ddysgedig  ac  uniawn- 
gred  yn  Germany.  Ond  pan  ddaeth  ei  esboniad,  cafodd  y  rhan 
fwyaf  eu  siomi.  Mae  yn  arddangos  llawer  o  feddwl  ac  ymchwiliad, 
ond  yn  rhy  gyfíredinol  a  diamcan  fel  esboniad.  Un  o'i  brif  hyn- 
odion  y  w  y  drafferth  gymerodd  i  chwilio  am  y  manau  yn  yr  Hen 
Destament  o  ba  rai  y  tynodd  Ioan  ei  ddrychfeddyliau.  Mae  yn  ys- 
grifenu  yn  faith,  ac  fel  pe  byddai  ganddo  rywbeth  mewn  golwg, 
ond  }m  methu  a  dyfod  yn  ddigon  agos  ato,  fel  ag  i'n  hysbysu  ni 
beth  ydyw.  Tybia  ef  mai  yn  amser  Domitian  yr  ysgrífenwyd  y 
llyfr ;  ond  barna  yr  un  fath  a  Stuart  mai  cysuro  yr  eglwys  yn 
ngwyneb  erlidigaethau  yw  prif  amcan  y  llyfr,  ac  felly  fod  ei  rag- 
fynegiadau  yn  gyfyngedig  i'r  oes  hono,  er  y  gall  oesau  dyfodol  dynu 
addysg  o  hono  mewn  amgylchiadau  cyfíelyb. 

Mae  dau  ddosbarth  o  esbonwyr  ar  hyn  o  bryd  yn  Lloegr  yn  dadl- 
eu  a'u  gilydd  am  y  cynllun  gorau  i  esbonio  y  Dadguddiad.  Un  y 
dosbarth  hanesyddol,  pa  rai  a  ddysgwyliant  ganfod  yn  hanes  Ew- 
rop  gyfatebiaeth  hollol  i  i\agfynegiadau  y  Dadguddiad.     Y  blaenaf 


186  RHIFEDI  LLTFR  Y  DAîDGUDDIAD. 

yn  mhlith  y  rhai  hyn  yw  y  Parch.  E.  B.  Elliott,  yr  hwn  sydd  yn 
ystyried  troedigaeth  Cystemyn  fel  un  o'r  prif  amgylchiadau  y  cy- 
feirir  atynt  yn  y  llyfr.  Dylynir  ef  gan  Dr.  Oumming.  Dyma  yn 
eu  barn  hwy  yw  cynwysiad  y  chweched  sel.  Mae  gwaith  Elliott 
yn  alluog  iawn,  ac  yn  bur  faith. 

Dosbarth  arall  yw  y  milflwyddiaid,  pa  rai  a  esboniant  bob  peth 
yn  llythyrenol.  Mae  un  T.  L.  Strange  wedi  ysgrifenu  yn  helaeth 
iawn  ar  yr  egwyddor  hon.  Mae  yn  caiio  y  llythyrenol  i  raddau  tra 
annymunol.  Dysgwylia  amser  pan  fydd  cythreuliaid  ar  ddull  lo- 
custiaid  a  meirch,  yn  gwneud  eu  hymddangosiad  yn  ol  darluniad  y 
pumed  a'r  chweched  udgorn. 

Mae  B.  W.  Newton  yn  fwy  athronyddol  na  Strange  ;  ond  dys- 
gwylia  ef  weled  Jerusalem  wedi  ei  hail  adeiladu  a'i  phreswylio  gan 
Iuddewon  anghrediniol.  Mae  Babilon  hefyd  i  gael  ei  gwneud  yn 
ganolbwynt  y  byd,  a'i  brenin  hi  fydd  yr  Anghrist.  Mae  gan  Mr. 
Newton  rai  sylwadau  ardderchog  yn  eilyfr,  ond  esbonir  y  rhan  fwy- 
af  o  hono  fel  pethau  i  gymeryd  lle  yn  y  dyfodol.  Nid  yw  yn  can- 
fod  ynddo  un  cyfeiriad  at  ein  hoes  ni  ;  o  ran  hyny,  mae  yn  dweud 
yn  bendant  nad  oes  a  fyno  a'r  oes  hon.  Tra  mae  Elliott  ac  ereill 
yn  ystyried  uniad  crefydd  a'r  lly wodraeth  dan  Cystenyn  fel  bendith 
neillduol,  mae  Newton  yn  ei  ystyried  yn  un  o'r  amgylchiadau  mwy- 
af  galarus,  ac  yn  teimlo  yn  hollol  anobeithiol  amlwyddiant  crefydd 
bur,  hyd  oni  ddatodir  y  cysylltiad. 

Att.  3.  Rhifedi  Llyfr  t  dadgttddiad. 

Mae  y  derbyniad  croesawus  a  gafodd  "  Esboniwr  y  Dadguddiad  " 
wedi  cynhyrfu  ynom  deimladau  cymysglyd.  Ar  un  llaw  yr  ydym 
yn  ddiolchgar  am  i  ni  gael  bod  o  ry w  wasanaeth  i  eglwys  Cristtrwy 
alw  ei  sylw  at  lyfr  oedd  wedi  cael  ei  esgeuluso  yn  ormodol,  er  ei  íod 
wedi  ei  fwriadu  i  fod  yn  addysgiadol  iddi.  Ar  y  llaw  arall  yr  ydym 
yn  dwys  ofìdio  na  fuasem  wedi  medru  gwneud  gwell  chwareu  teg 
a'r  llyfr  rhyfedd  a  gogoneddus  y  buom  yn  cynyg  ei  esbonio. 

Yr  yclym  yn  parhau  i  deimlo  y  fath  ddyddordeb  yn  y  llyfr,  fel 
nas  gallwn  lai  na  sylwi  ar  bob  peth  a  dueddo  i  daüu  goleu  ychwan- 
egol  arno  ;  ac  wedi  dechreu  ei  esbonio  barnwn  ei  bod  yn  ddyled- 
swydd  arnom  osod  mewn  fFurf  weledig  bob  goleu  fedrwn  gael  ar  y 
llyfr.  Diau  y  gwol  pob  darllenydd  meddylgar  fod  rhywbeth  yn 
bur  hynod  yn  y  rhifedi  a  ddefnyddia  Ioan  yn  barhaus  yn  llyfr  y 
Dadguddiad,  sef  y  rhif  Dau,  Tri,  Pedwar,  Chwech,  Saith,  Deg, 
Deuddeg,  Dau  fìs  a  deugain,  a  Mil  dau  cant  a  thriugain  o  ddyddiau. 

Yr  oeddym  pan  yn  ysgrifenu  ein  hesboniad  yn  teimlo  y  dylasai 
y  rhifedi  liyn  gael  mwy  o  sylw,  ondnid  oeddym  yn  teimlo  yn  ddig- 
onol  i'r  gorcliwyl;  a  cliyda  llaw  dysgwyliem  y  buasai  rhai  o'r  ad- 
olygwyi  yn  dwcud  rhywbeth  a  fuasai  yn  tueddu  i  daflu  goleu  ary 
pwnc,  neu  y  buasem  yn  cyfarfod  â  rhyw  awdwr  yn  trin  y  pwnc. 
( )nd  wrth  weled  nad  oedd  dim  goleu  yn  dyfod  o  un  cyfeiriad,ni  chaws- 


RHIFEDI  LLYFR  Y   DADGUDDIA».  187 

om  lonydd  yn  oin  hysbryd  hob  ymchwilio  yn  fanylach  ar  y  pwnc 
yma.  Teimlem  fod  y  gymeradwyaeth  a  roddodd  yr  adolygwyr  yn 
ddieithriad,  a'r  derbyniad  croesawus  a  roddodd  y  cyhoodd  yn  gyff- 
redinol  i  "Esboniwr  y  Dadguddiad,"  yn  ein  rhwymo  i  wneud  ein 
gorau  i'w  borffoithio,  a'i  wneud  yn  fwy  teilwng  o'r  gymeradwyaeth 
uchel  a  gafodd.  Mae  jr  hawdd  gollwng  fírwyn  i'r  dychymyg  wrth 
ymdrafod  a'r  rhifedi  yma,  a  gwoled  ynddynt  bethau  na  feddyliodd 
yr  Ysbryd  Glan  erioed  ddysgu  drwyddynt ;  ond  er  hyn,  mae  yn  sicr 
fod  ynddynt  wersi  ag  y  mae  yn  bwysig  i  ni  eu  cael  allan  ;  a  chred- 
wn  nad  anmhosibl  cael  allan  y  gwersi  hyny  hob  fyned  dros  derfyn- 
au  gwirionedd  a  sobrwydd. 

Dechreuwn  gyda'r  rhifedi  yma  yn  eu  trefn  naturiol,  ac  nid  yn  y 
drefn  eu  defnyddir  yn  llyfr  y  Dadguddiad.  Nid  anhawdd  fyddai 
dangos  fod  y  rhif  Un  yn  bwysig  yn  y  Dadguddiad ;  ac  ymddengys 
mai  ei  amcan  yw  dynodi  Hollaeth  (Absoluteness).  Gwelai  Ioan  un 
yn  eistedd  ar  yr  orseddfainc  yn  y  nef,  nid  yn  unig  heb  ail  iddo,  ond 
y  fath  nas  gallai  ei  ddarlunio  ond  trwy  gydmariaeth  wanaidd. 
"  Yr  olwg  arno  yn  debyg  i  faen  Jaspis  a  Sardin."  Yr  oedd  yn  gyf- 
lawn  yn  ei  holl  ogoniant,  heb  ddim  na  neb  yn  gallu  ychwanegu  at 
ei  ogoniant  ef.  Drachefn,  un  Oen  welodd  Ioan  yn  nghanol  yr  or- 
seddfainc ;  er  profi  y  gosodiad  nad  oedd  ond  efe  yn  unig  a  fedrai  gy- 
meryd  y  llyfr  a  datod  y  seliau.  Ac  un  llyfr  seliedig  oedd  yno  ;  er 
dangos  mai  un  cynllun  ac  un  meddwl  oedd  yn  llywyddu.  Cawn  y 
cynllun  wrth  ba  un  yr  oedd  yr  eglwys  i  gael  ei  hadeiladu  wedi  ei 
dynu  gan  un  meddwl,  ac  yn  cael  ei  gymeryd  i  fyny  i'w  weithio  allan 
gan  un  meddwl  hefyd.  Felly  bydd  y  ddinas — y  Jerusalem  Newydd, 
yn  gwbl  un  fTurf  pan  orphener  hi,  er  cynifer  o  gyfnewidiadau  ydynt 
3*1  cymeryd  lle  yn  ystod  amser  yr  adeiladaeth  yn  yr  isadeiladwyr. 

Eilwaith,  cawn  y  meirch  a'r  marchogion  bob  yn  un\  er  dangos 
pa  mor  llwyr  yr  oedd  yr  holl  eglwys  yn  myned  i  ysbryd  pob  un  yn 
ei  dro.  Pan  gychwynodd  y  march  gwyn,  ac  un  yn  eistedd  arno, 
arwyddair  yr  eglwys  oedd  heddwch ;  nid  ai  un  Cristion  yn  fìlwr ; 
nid  oedd  dim  a  fynent  â  rhyfel.  Ond  aeth  yr  eglwys  ar  ol  hyny 
mor  rhyfelgar,  fel  yr  oedd  yn  briodol  ei  darlunio  drwy  farch  coch. 

Ond  y  rhif  cyntaf  i  alw  am  sylw  *eillduol  yn  y  Dadguddiad  yw 
Dau.  Anaml  y  cyfarfyddir  ag  ef.  Myn  rhai  ei  fod  yn  dynodi  cyf- 
eillgarwch  a  chadarnhad,  megis  gwr  a  gwraig,  a  dau  dyst — y  naill 
yn  cefnogi  y  llall.  Ond  ymddengys  i  ni  mai  ei  brif  amcan  yw  dy- 
nodi  gwendid  neu  fychander.  Dyma  y  rhif  lluosog  lleiaf.  Cyfar- 
fyddwn  a'r  rhif  dau  yn  pen.  11:3,  lle  ei  harferir  i  osod  allan  íych- 
ander  rhif  y  wir  eglwys  ar  y  pryd — Dau  di/st.  Dy wed  Ioan  i'r  ang- 
el  roddi  iddo  gorsen  tebyg  i  wialen,  gycla  gorchymyn  i  fesur  teml 
Duw  a'r  addolwyr  oedd  ynddi ;  ond  dywedodd  wrtho  am  beidio 
mesur  y  cyntedd  nesaf  allan,  gan  mai  y  cenedloedd  oedd  yn  medd- 
ianu  hwnw  ;  yr  hyn  a  arwydda  nad  oedd  i  farnu  maintioli  yr  eglwys 
wrth  yr  hyn  oedd  weledig — nad  oedd  yn  agos  cymaint  ag  yr  ym- 
ddangosai.     Ac  er  rhoddi  ar  ddeall  i  Ioan  pa  mor  fach  oedcl  yr  eg- 


188  HHIFEDI  LLYJFE  Y   DADGTTDDIAD. 

lwys,  dywedoddTyr  angel,  "Mi  a  roddaf  allu  i'm  dau  dyst."  Fel 
pe  dy  wedasai,  Mae  y  gwir  addolwyr  yn  yr  eglwys  wedi  myned  mor 
ychydig,  fel  nad  ydynt  ond  megis  dau.  Maent  mor  lleied  ag  y  gall- 
ant  fod  a  bod  yn  eglwys  o  gwbl.  Ond  er  mor  fach  yw  rhif  yr  eg- 
lwys  wirioneddol,  cedwir  digon  o  hyd  i  ddwyn  tystiolaeth  i'r  gwir- 
ionedd ;  nid  ant  byth  yn  llai  na  dau ;  oblegid  rhoddaf  iddynt  allu. 
Pan  fydd  yr  eglwys  wedi  myned  yn  ychydig  niewn  rhif,  gwna  Duw 
hi  yn  gryf  iawn  mewn  fîydd.  Dyna  fel  yr  oedd  yn  nydcüau  Moses 
ac  Elias,  at  y  rhai  yn  ddiau  y  cyfeirir  yn  y  gydmariaeth  "cau  y 
nefoedd  a  throi  y  dwfr  yn  waed."  A  dyma  fel  yr  oedd  yn  amser 
Luther  a  Chalfìn,  ac  amryw  adegau  ereÙl ;  yr  oedd  y  gwir  addoì- 
wyr  yn  ychydig  iawn  mewn  rhifedi,  ond  yn  enwog  iawn  am  gryf- 
der  eu  ffydd.  Oawn  yr  un  peth  yn  y  ddwy  olewydden  a'r  ddau 
ganwyllbren  pa  rai  yn  Zech.  4,  a  ddynodant  wendid  y  genedl  Iudd- 
ewig  pan  yn  ceisio  adeiladu  y  deml  ar  ol  y  caethiwed.  Ond  er  eu 
bod  yn  fychain  iawn  a  gweiniaid  yn  ngolwg  y  byd,  yr  oeddynt  yn 
nerthol  trwy  Dduw  i  gyflawni  yr  hyn  a  ddechreuasent. 

Yn  pen.  13  :  11,  cawn  fwystfìl  a  dau  gorn  tebyg  i  oen.  Nid  oedd 
y  bwystfìl  hwnw  ond  gwan  a  diniwed  iawn  mewn  cydmariaeth  i'r 
bwystfìl  oedd  wedi  codi  o'i  flaen  a  saith  ben  a  deg  corn.  Dynodai 
y  bwystfìl  cyntaf  yr  ymerodraeth  Eufeinig  yn  mawredd  ei  nerth  yn 
llywodraethu  ar  yr  holl  ddaiar.  Ond  dynoda  yr  ail  fwystfìl  yr  eg- 
lwys  wedi  ymlygru  trwy  ymgysylltu  â  llywodraethau  gẅladol  Nid 
oedd  ganddi  ddim  gallu  yn  annibynol  ar  y  llywodraeth  sydd  yn  ei 
chynal.  Arwyddir  yr  un  peth  trwy  ei  dangos  fel  gwraig  yn  eistedd 
ar  fwystfìl  o  liw  ysgarlad.  Gwehr  yn  amlwg  wendid  Eglwys  Sef- 
ydledig  yn  Lloegr  y  dyddiau  hyn.  Mae  mor  wan  fel  nas  gall  ei 
chynadleddau  benderfynu  dim.  Ni  fedr  newid  gair  yn  y  Llyfr 
Gweddi  Cyffredin.  Ni  fedr  ddysgyblu  unrhy w  hereticiaid,  na  throi 
allan  o'i  chymundeb  ddynion  a  wadant  ei  hegwyddorion  sylfaenol. 
Ni  fedr  wrthod  cydnabod  fel  brawd  yr  adyn  gwaethaf  y  byddai  ei 
hoffeiriaid  yn  darllen  gwasanaeth  y  claddedigaeth  uwch  ei  ben. 
Mewn  gair,  nid  y  w  eglwys  mewn  cysylltiad  a'r  llywodraeth  yn  ddim 
ond  gwendid ;  ni  all  wneuthur  na  da  na  drwg.  Creadur  y  lly wodr- 
aeth  ydyw  yn  gwbl;  y  Uywodraeth  sydd  yn  dewis  ei  phrif  swydd- 
ogion,  yn  penderfynu  erthyglau  ei  chredo,  yn  talu  ei  holl  dreuliau. 
Ni  fedr  hi  wneuthur  dim  o  honi  ei  hun.  Gwir  i  Eglwys  Rhufain 
ddyfod  yn  gryf  ar  ol  dyfod  i  gysylltiad  â'r  llywodraeth  wladol ;  ond 
daeth  felly  trwy  osod  i  fyny  ddelw  y  bwystfil  cyntaf,  neu  fîurflyw- 
odraeth  ddaiarol,tebyg  mewn  fTurf  i  ymerodraeth  Rhufain  pan  yn  ei 
gogoniant.  Pur  dèbyg  i  hyn  oedd  dau  gorn  yr  hwrdd  a  welodd 
Daniel,  pen.  8 :  3,  yn  wan  mewn  cydmariaeth  i'r  brenin  oedd  wedi 
bod  o'u  blaen  ac  i'r  hwn  ydoedd  yn  dyfod  ar  eu  hol;  Gwnai  Nebu- 
chodonosor  fel  y  mynai;  oblegid  yr  oedd  Duw  y  nefoedd  wedi 
rhoddi  iddo  awdurdod  mwy  na  fu  gan  neb  o'i  flaen.  Yr  oedd  Alex- 
ander  hefyd  yn  lly wodraethu  wrth  ddeddf^fìlwrol ;  am  hyny,  gwnai 
yn   ol  ei  ewyllys  ei  hun.     Ond  am  freninoedd  Bersia,  yr  oeddynt 


EÜIFEPI  LLYFIi  Y    DADGUDDIAD.  180 

hwy  fel  ereill  yn  ddarostyngedig  i  ddeddf  y  Mediaid  a'r  Persiaid, 
yr  hon  nid  oedd  bosibl  oi  newid. 

Yn  pen.  19:  20,  dywedir,  "  A  daliwyd  y  bwystfil  a'r  gau  bro- 
fTwyd.  Yn  fyw  y  bwriwyd  hwy  ill  dau  i'r  llyn  o  dan."  Darllenwn 
cyn  hyn  am  bedwar  angel  yn  rhwym  wrth  yr  afon  Euphrates,  a 
rhifedi  eu  gwyr  moirch  yn  ddwy  fyrddiwn  o  fyrddiynau ;  dau  fwyst- 
fil — un  yn  codi  o'r  môr  a'r  llall  o'r  ddaiar ;  gwraig  yn  eistedd  ar 
fwystfil  o  liw  ysgarlad ;  breninoedd  y  ddaiar  a'u  byddinoedd  oll 
wedi  ymgynghreirio  i  ryfela  yn  erbyn  yr  Oeu.  Ond  yma  maent 
wedi  cael  eu  gorchfygu  y  naill  ar  ol  y  llall,  nes  dyfod  i  lawr  i  ddau. 
Nid  oes  gan  y  rhai  hyny  allu  i  wrthsefyll,  am  hyny  y  maent  yn 
cael  eu  dal  yn  fy w  a'u  bwrw  i'r  llyn  o  dân.  Mae  yn  deilwng  o  sylw 
fod  yma  gyferbyniad  pur  nodedig.  Gwasgodd  y  gelynion  ar  yr  eg- 
lwys  nes  ei  gwneud  mor  ychydig,  fel  nad  oedd  ond  megis  dau ; 
ac  am  dymor  byr  ymddangosai  y  ddau  wedi  eu  gorchfygu,  pan  wedi 
eu  lladd  yn  heolydd  y  ddinas  fawr,  yr  hon  yn  ysbrydol  a  elwir  So- 
dom  a'r  Aifft.  Ond  ar  ol  adgyfodiad  y  ddau  dyst,  gwasgwyd  y  gel- 
ynion,  a  gorchfygwyd  y  naill  ar  ol  y  llall,  nes  nad  oeddynt  ond 
megis  dau.  A  phan  orchfygwyd  hwy  fel  na  byddai  gobaith  adgy- 
fodiad,  bwriwyd  hwy  ar  unwaith  i'r  llyn  o  dân. 

Tri  yw  y  rhif  nesaf.  Mae  Stuartyn  gweled  y  rhif  yma  yn  mhob 
man  yn  llyfr  y  Dadguddiad.  Tybiwn  ei  fod  yn  gwneuthur  ar  y 
mwyaf  o  ymdrech  i  gael  allan  y  rhif  Tri,  mewn  manau  Ue  byddai 
mor  hawdd  cael  Pedwar.  Ond  nid  yw  yn  cynyg  esbonio  i  ni  beth 
oedd  yr  amcan  wrth  ddefnyddio  y  rhif  yma  mwy  na  rhyw  rif  arall. 
Dywed  Trench, — "Nid  oes  angen  profi  mai  rhif  Duw  yw  Tri,  sef  y 
Drindod  fendigaid."  Tybia  ef  fod  athrawiaeth  y  Drindod  yn  cael 
ei  dysgu  yn  yr  Hen  Destament.  Credwn  fod  y  rhif  Tri  yn  dal 
perthynas  neillduol  â  Duw ;  ac  y  mae  yn  amlwg  fod  y  rhif  yn  cael 
ei  ddefnyddio  yn  bur  aml  yn  yr  ysgrythyrau,  er  nad  mor  eglur  a 
rhifedi  ereill  yn  y  Dadguddiad.  Ond  y  cwestiwn  yw,  beth  a  ddysg- 
ir  am  Dduw  gan  y  rhif  Tri.  Ai  fod  tri  person  yn  y  Drindod  ? 
Nage,  yn  ddiau.  Dadguddiad  uniongyrchol  yn  unig  a  allai  ddysgu 
i  ni  athrawiaeth  y  Drindod.  A  thrwy  yr  un  modd  yn  unig  y  gall- 
wn  wybod  mai  un  Duw  sydd.  Bu  Duw  yn  hir  cyn  gweled  yram- 
ser  priodol  i  hysbysu  y  byd  mai  un  ydoedd,  trwy  ddweud  wrth  Ab- 
raham  mai  efe  oedd  Duw  Hollalluog.  Ond  ni  ddaeth  yr  amser  pri- 
odol  i  hysbysu  y  byd  am  Drindod,  nes  i  Fab  Duw  ddyfod  yma  i 
egluro  i  ni  y  Tad — profi  ei  fod  ef  yn  ogyfuwch  a'r  Tad,  ac  anfen  yr 
Ysbryd  Glan  wedi  ei  esgyniad  i'r  nef.  Felly,  rhaid  i  ni  edrych  am 
ryw  ystyr  arall  i'r  rhif,  heblaw  Trindod.  Beth  ynte  mae  Tri  yn 
arwyddocau,  pan  ei  defnyddir  yn  ei  berthynas  â  Duwr  ?  Ymddeng- 
ys  i  ni  ei  fod  yn  dynodi  Duw  fel  Creawdwr  yn  unig.  Yr  hwn  sydd, 
yr  hwn  oedd,  a'r  hwn  sydd  i  ddyfod.  Neu,  yr  hwn  feddyliodd 
gyntaf  am  greu  pob  peth,  yr  hwn  sydd  yn  cynal  pob  peth  wedi  ei 
greu,  a'r  hwn  sydd  i  dderbyn  yr  holl  «goniant  oddiwrth  bob  peth 
crëedíg.     Cawn  yma  dri  drychfeddwl  gwahanol  am  Dduw,  a  BÍiai 


190  EHIFEDI  LLYFE  Y  DADGUDDIÀD. 

nad  oeddynt  yn  hollol  uwchlaw  cyrhaedd  y  meddwl  dynol,  fel  y 
prawf  hanes  athrawiaeth.au  yr  oesau  gynt. 

Mae  y  sylwadau  canlynol  gan  Moses  Stuart  yn  bur  bwrpasol :— 
11  Mae  bodolaeth  Uh  digrëedig,  hunanfodol,  a  ffynonell  bodolaeth 
pob  creadur,  wrth  wraidd  holl  grefyddau  y  Dwyrain.  Yn  India 
ceir  Para  Brahma,  yr  un  galluog.  Yn  mhlith  y  Mediaid  a'r  Per~ 
siaid  ceir  Servane  Akerane,  amser  digrëedig.  Galwai  yr  Aifftiaid 
ef  Athau,  neu  Athyr — tywyllwch  henafol,  neu  dir  cuddiedig.  Gal- 
wai  y  Chineaid  ef  Tao,  y  Tri-un.  Nid  oeddynt  hwy  yn  edrych  ar 
yr  un  yma  fel  Bod,  ond  fel  egwyddor  Unoliaeth — yr  un  peth  a 
Monad  yr  athronwyr  Groegaidd.  Wrth  esbonio  hyn,  dywed  Mac- 
robius,  '  Gelwir  ef  Uh,  nid  mewn  rhif,  ond  fel  fTynonell  rhifedi.  Y 
Monad  yma  yw  dechreu  a  diwedd  y  cyfan — y  goruchel  Dduw.' 
Yma  cawn  fTynonell  wreiddiol  bodolaeth  pan  heb  ddadblygu  ei  hun 
yn  cael  ei  arddangos  gan  Undod,  tad  pob  rhifedi,  a  fîynonell  mewn 
ystyr  yr  holl  greadigaeth  rifyddol.  Gan  mai  Monad,  neu  Undod 
yn  ol  y  Groegiaid,  yw  fTynonell  pob  rhifedi,  ac  nad  y w  yn  üh  (mewn 
dull  o  ddweud,  egwyddor  Un,  ac  nid  person  Un,  sydd  yma) ;  a 
chan  fod  fTynonell  pob  peth  tra  yn  aros  heb  ei  ddadblygu,  yn  cael 
ei  ystyried  fel  yn  anmhersonol,  pa  arwydd  mwy  tarawiadol  allasent 
gael  o'r  Duwdod  gwreiddiol  na'r  Monad  yma?  Prin  y  gall  un 
meddwl  a  fedr  amgyfTred  angenion  yr  enaid  yn  ei  gysylltiad  â  iaith, 
lai  na  chanfod  priodoldeb  neillduol  yn  y  gydmariaeth. 

"  Ond  mae  Duw,  fTynonell  pob  peth,  wedi  dadblygu  ei  hun.  Mae 
y  greadigaeth  yn  bodoli.  Felly  mae  personoliaeth  y  Duwdod  wedi 
dyfod  yn  hysbys  i'w  greaduriaid ;  ac  y  mae  yn  beth  tra  hynod  fod 
braidd  bob  cenedl  yn  cyduno  i  ddarlunio  y  dadblygiad  yma  dan  y 
gydmariaeth  o  Dri.  Mewn  geiriau  ereill,  mae  athrawiaeth  y  Drin- 
clod  mewn  rhyw  fTurf  neu  gilydd  wrth  wraidd  pob  crefydd.  Mae 
Para  Brahma  yr  Indiaid,  yn  Brahma,  y  Creawdwr ;  Vishnu,  y  Cyn- 
aliwr  ;  a  Sina,  y  Dinystrydd  a'r  Adnewyddwr. 

"  Ceir  hefyd  Budda — y  Dadguddiwr,  Dharmas — y  Dadguddiedig, 
a  Sanghas — y  lluoedd  ydynt  yn  ufuddhau  i'r  Dadguddiad.  Gan  y 
Chineaid,  Tao  sydd  un  wrth  natur.  Ond  mae  y  cyntaf  wedi  cyn- 
yrchu  ail,  a'r  ail  y  trydydd  ;  a'r  Tri  hyn  a  roisant  fodolaeth  i  bob 
j)oth.  Dywed  yr  Oraclau  Caldeaidd, — Mae  Undod  wedi  cynyrchu 
ail,  yr  hwn  sydd  yn  preswylio  gydag  ef,  ac  yn  dysgleirio  ger  ei 
fron  mewn  goleuni  deallol.  0  hwn  y  deillia  trydydd,  yr  hwn  sydd 
yn  dysgleirio  trwy  yr  holl  fyd.  Dywedai  yr  Aifîtiaid  fod  Athyr^ 
nos  wreiddiol,  wedi  cynyrchu  Kusp — goleuni ;  Pthos,  tân,  ac  Osiris, 
yr  haul.  Yr  un  modd  yr  oedd  holl  hen  genedloedd  Ewrop.  Gal- 
wai  yr  hen  Brwsf  irtîd  eu  Trindod,  Perkunos,  Pikollos,  a  Patrimpos. 
Addolai  yr  hcn  Swedes  Odin,  Thor,  a  Friggo ;  a'r  Scandinafiaid 
Othin,  Vile,  a  Ve  ;  a'r  hen  Wyddelod  Kriasan,  Brosena,  a  Sina. 

1 '  Pa  beth  sydd  yn  y  rhif  Tri  yn  ei  addasu  i  .cldynodi  Duw  ?  Tyb? 
ia  Bahr  fodTri  wedi  cael  ei  ddewis  am  mai  dyma  y  rhif  cyntaf  sydd 
yn  rhoddi  unoliaeth  cyfansawdd  (concrete  unitý),     Mae  y  rhif  Un 


ItlIIFEDI  I>LYFK  Y    DADGUDDIAD.  101 

yn  rhoddi  unoliaeth  syml.  Mao  Dau  yn  arwyddo  gwahaniad  ncu 
gyferbyniad.  Ond  y  rhif  Tri,  gan  ei  fod  yn  meddu  dcchrou,  canol, 
a  diwedd,  a  arddengys  unoliaeth  gyfansawdd.  Mae  Bahr  yn  di- 
fynu  amryw  ddarnau  i  broíi  fod  y  Groegiaid  yn  ymresymu  yn  y 
modd  hyn  am  y  rhif  Tri ;  ond  tybiwyf  fod  rhy wbjeth  yn  rhy  arwyn- 
ebol  yn  hyn  i'w  wneud  yn  rheswm  digonol  dros  ei  ddefnyddio  i  ar- 
ddangos  y  Duwdod.  Ai  nid  y w  yn  bosibl  i  ni  gael  rhy w  reswm  mwy 
boddhaol  ?  Pan  yn  ceisio  íîurfìo  drychfeddwl  am  yr  Anfeidrol, 
rhaid  i'r  meddwl  dynol  ddefnyddio  ei  wybodaeth  am  bethau  tufewn 
i  gylch  ei  amgyfîredion,  a'u  priodoli  i'r  Anfeidrol.  Felhyn  yr  oedd 
y  greadigaeth  yn  rhanedig  i  nefoedd,  daiar,  a  môr.  Hefyd,  haul, 
lleuad,  a  ser  ;  a  rhenid  amser — yr  arddangosiad  gorau  o'r  Anfeid- 
rol — i'r  hyn  aeth  heibio,  y  presenol,  a'r  dyfodol.  Dywed  Aristotle 
fod  y  Pythagoriaid  yn  mesur  yr  holl  greadigaeth  â'r  rhif  Tri.  Mor 
hawdd  ynte  oedd  gwneud  Tri  yn  arwyddlun  o'r  perfîaith  a'r  an- 
feidrol  Wn ;  yr  hwn  oedd,  a'r  hwn  sydd,  a'r  hwn  sydd  i  ddyfod." 
— Stuart  ar  y  Dadguddiad,  tud.  751.  Mae  Stuart  yn  helaeth  iawn, 
ac  yn  dwyn  i  mewn  luaws  o  engrheifîtiau  o  ddefnyddiad  y  rhif  Tri. 
Ond  ymddengys  ei  fod  yn  tybio  fod  yma  gyfeiriad,  neu  o  leiaf  ryw 
beth  yn  yr  oll,  i  barotoi  y  byd  i  dderbyn  athrawiaeth  y  Drindod  ; 
ond  nis  gallwn  ni  weled  yma  ddim  mwy  na'r  Oreawdwr. 

Mae  yn  deilwng  o'n  sylw  mai  fel  Creawdwr  yn  unig  y  mae  Duw 
yn  cael  ei  gydnabod  gan  y  pedwar  anifail  yn  niwedd  y  bedwaredd 
bennod.  "  Teilwng  wyt,  0  Arglwydd,  i  dderbyn  gogoniant,  ac  an- 
rhydedd,  a  gallu,  canys  ti  a  greaist  bob  peth,  ac  o  herwydd  dy  ew- 
yllys  di  y  maent,  ac  y  crewyd  hwynt."  Fel  Creawdwr  a  Chynal- 
iwr  yn  unig  yr  oedd  Duw  yn  adnabyddus  i'r  eglw^  cyn  i  Grist 
farw,  ac  nid  yw  yr  amgylchiad  hwnw  yn  dyfod  i'r  golwg  hyd  pen. 
5 :  8.  Yn  pen.  4,  yr  ydym  yn  cael  golwg  ar  yr  eglwys  cyn  Crist, 
a  Duw  fel  bod  anfeidrol  a  Chreawdwr  y  cyfan  yn  y  golwg.  Ond 
can  gynted  ag  y  gwelodd  Ioan  yr  Oen  wedi  ei  ladd,  mae  efe  yn  dy- 
fod  i'r  golwg  fel  y  prif  un,  ac  nid  ydym  yn  cael  golwg  mwy  ar  yr 
hwn  oedd  yn  eistedd  ar  yr  orseddfainc,  a'r  olwg  arno  yn  debyg  i 
faen  Jaspis  a  Sardin.  0  hyn  allan  yr  Oen  yw  testun  y  gân,  ac  yn 
ei  law  ef  y  mae  pob  awdurdod.  Felly  yr  ydym  yn  barnu  mai  fel 
Creawdwr  yn  unig  y  dynodir  Duw  gan  y  rhif  Tri.  Mae  athraw- 
iaeth  y  Drindod  yn  ddigon  eglur  yn  llyfr  y  Dadguddiad,  ond  y  mae 
yn  dyfod  i'r  golwg  mewn  fíurf  arall,  sef  trwy  briodoli  yr  un  gallu, 
awdurdod,  a  phob  perffeithrwydd,  i  bob  un  o'r  personau  dwyfol 
ar  wahan. 

Nid  ydym  yn  gallu  canfod  y  rhif  Tri  yn  bwysig  iawn  ar  ei  ben 
ei  hun  yn  llyfr  y  Dadguddiad.  Hyny  yw,  yn  anaml  y  ceir  y  rhif 
Tri  yn  yr  holl  lyfr,  er  fod  ynddo  lawer  o  drioedd,  megis  y  nefoeM, 
a'r  ddaiarj  a  than  y  ddaiar.  Nid  oedd  y  gwynt  i  chwythu  ar  y  ddai- 
ar,  na'r  mor,  nac  ar  un  ŷren.  Ond  cysylltiad  y  rhif  Tri  â'r  rhif  Ped- 
war  sydd  yn  ei  wneud  yn  fwyaf  pwysig  yn  y  llyfr  yma.  Mae  y 
gair  traian,  neu  drydedd  ran,  yn^cael  ei  ddefnyddio  yn  pen.  8,  am- 


192  HHIFEDI  LLYFR  Y  DADGTJDDIAD. 

ryw  weithiau.  Beth  a  olygir  wrth  fod  traian  y  prenau,  yn  cael  eu 
llosgi,  traian  y  môr  yn  niyned  yn  waed,  traian  y  creaduriaid  yn 
meirw  ?  &c.  Os  ydyni  yn  gywir  mai  Duw  a  olygir  yn  y  rliif  Tri, 
yna  diaù  mai  eglwys  Dduw  a  olygir  trwy  y  gwrthddrych.au  hyn, 
yr  hon  yr  edrychir  arni  fel  tair  rhan,  ac  y  mae  y  llygriad  neu  y  di- 
rywiad  mor  fawr  yn  amser  udganrad  yr  udgorn,  fel  yr  oedd  y  dryd- 
edd  ran  yn  myned  yn  ddiwerth.  Yn  pen.  11,  cawn  y  ddinas  fawr 
Babilon,  yr  hon  a  elwir  hefyd  yn  ysbrydol  Sodom  a'r  AifTt,  lle  hef- 
yd  y  croeshoeliwyd  ein  Harglwydd  ni,  dinas  y  cythraul,  yn  ddeg 
rhan,  a'r  ddegfed  ranyn  syrthio.  Cawn  sylwi  ar  hyn  dany  rhif  Deg. 

Mae  un  Trì  yma  yn  deilwng  o  sylw,  sef  tri  ysbryd  aflan,  tebyg  i 
lyfîaint,  yn  dyfod  allan  o  safn  y  ddraig,  allan  o  safn  y  bwystfìl,  ac 
allan  o  enau  y  gau  broffwyd.  Ymddengys  mai  yr  hyn  sydd  yma 
y w  y  diafol  yn  ceisio  efelychu  Duw,  a  rhyfela  ag  ef  ar  ei  dîr  ei  hun. 
Y  mae  wedi  treio  trwy  erlid,  trwy  lygru  yr  eglwys  ;  ond  er  hyny, 
yr  oedd  Duw  yn  enill  y  dydd.  Yn  awr,  y  mae  y  diafol  yn  gwneud 
cynyg  pellach,  trwy  gymorth  y  bwystfìl  a'r  gau  brofîwyd.  Hwyr- 
ach  mai  y  cynyg  yw  perswadio  y  byd  fod  pob  crefydd  -yn  ogystal, 
ac  mai  y  cyfan  sydd  yn  ofynol  yw  bod  dyn  yn  gydwybodol  yn  yr 
hyn  mae  yn  gredu.  Gallwn  fentro  dweud,  fod  rhyw  dybiaeth  fel 
hyn  yn  meddu  dylanwad  mawr,  ac  yn  enill  tir  yn  gyflym  yn  yr  oes 
bresenol.  Dywedir  wrthym  mai  yr  un  peth  ywcrefydd  Confucius, 
Mahomet,  a  Moses,  a  Christ ;  a  bod  pob  un  yn  ateb  y  wlad  lle  mae 
yn  ogystal,  neu  well,  nag  y  medrai  crefydd  Crist.  Dywedir  hefyd 
mai  yr  un  ysbryd  oedd  yn  cynhyrfu  y  proffwydi,  Crist,  a'r  apostol- 
ion,  ag  oedd  yn  c^mhyrfu  Socrates,  Plato,  a  Homer.  Gwelirhefyd 
duedd  yn  llywodraethau  y  byd  i  noddi  pob  crefydd  yr  un  fath. 
Mae  lly wodraeth  Prydain  yn  cynal  Esgobyddiaeth,  Presbyteriaeth, 
Pabyddiaeth,  Paganiaeth,  a  Mahometiaeth ;  a  thebyg  ygwnaentyr 
un  fath  â  phob  crefydd  pe  gallent  weled  eu  ffordd  yn  ghr. 

Pedwar.  Beth  am  y  rhif  yma  ?  Cyfarfyddwn  ag  ef  yn  bur  aml 
yn  llyfr  y  Dadguddiad  yn  gystal  a  llyfrau  profîwydoliaethol  ereill, 
yn  neillduol  Ezeciel,  Daniel,  a  Zechariah.  Ymddengys  i  ni  eifod 
yn  dynodi  gallu  anianyddol  y  greadigaeth.  Pedwar  gwynt  y  nef- 
oedd,  Pedair  congl  y  ddaiar,  &c.  Ond  bydd  yn  fwy  cydweddol  a'n 
cynllun  i  edrych  ar  yr  adnodau  lle  defnyddir  y  rhifedi  yma.  Pen. 
4  :  6,  "  Ac  yn  nghanol  yr  orseddfainc,  ac  yn  nghylch  yr  orsedd- 
fainc,  yr  oedd  pedwar  anifail  yn  Uawn  o  lygaid  o'r  tu  blaen  ac  o'r 
tu  ol."  Mac  yn  bur  amlwg  fod  y  gydmariaeth  yma  wedi  ei  ben- 
thyca  o  Ezeciel,  ac  am  hyny  rhaid  i  ni  fyned  yno  er  cael  dirnadaeth 
briodol  o  honi.  Hyd  amser  Ezeciel  yr  oedd  eglwys  y  Duw  byw 
wedi  arfer  bodoli  yn  nglyn  a'r  genedl  Iuddewig,  neu  lywodraeth 
Juda  ;  ac  o  fewn  cylch  yr  eglwys  yn  unig  yr  oedd  Duw  wedi  arfer 
rhoddi  dadguddiad  o'i  feddwl.  Ond  yr  oedd  brenin  Babilon  eisoes 
yn  dechreu  dinystrio  llywodraeth  Juda,  ac  yn  peryglu  bywyd  yr 
eglwys  mor  belled  ag  yr  oedd  afynai  ei  chysylltiad  a'rwladwriaeth. 
Ond  er  dysgu  Ezeciel  nad  oedd  yí*  eglwys  i  farw  rhoddodd  Duw 


ItHIFEDI  LLYFR  Y  DADGUDDIÀD.  193 

weledigaeth  iddo,  yn  arddangos  yr  eglwys  yn  ei  ffurf  nowydd. 
Gwelai  Ezeciel  yn  dyfod  o'r  gogledd  gorwynt  a  chwmwl  mawr,  a 
thûn  yn  ymgymeryd,  a  dysgleirdeb  o  amgylch  iddo.  Yr  oedd  yr 
eglwys  y  pryd  hwnw  ar  gael  ei  dinystrio  gan  genedl  o'r  gogledd ; 
ond  dychwel  eto  o  dir  y  gogledd.  Bydd  ynddyogel  er  yr  holl  dy  w- 
ydd.  A'r  olwrg  ar  yr  eglwys  yn  dychwelyd  yn  ol  o  dir  y  caethiwed 
oedd  gyílelyb  i  bedwar  peth  byw.  Er  cael  prawf  mai  yr  eglwys  a 
olygir,  rhaid  i  ni  edrych  i  fan  arall.  Yn  y  nawfed  a'r  ddegfed  ben- 
nod  mae  Ezeciel  yn  adrodd  gweledigaeth  sydd  yn  cysylltu  y  ped- 
war  peth  by w  mewn  modd  neillduol  â'r  gweddill  achubedig  o'r  eg- 
lwys,  sef  yr  ychydig  oeddynt  yn  galaru  am  anwiredd  y  ddinas,  ac 
yn  arwain  bywyd  pur.  Clywodd  y  proffwyd  orchymyn  yn  cael  ei 
roddi  i  swyddogion  y  ddinas  neshau ;  a  phan  ddaethant,  wele  bob 
un  a'i  arf  dinystr  yn  ei  law.  Gorchymynwyd  i'r  pump  fyned  allan 
a  lladd  holl  drigolion  Jerusalem,  heb  arbed  neb.  Ond  cyn  iddynt 
gychwyn,  wele  wr  a  chorn  du  ysgrifenydd  wrth  ei  glun,  yn  cael 
gorchymyn  i  fyned  allan  o'u  blaen  a  gosod  nôd  ar  dalcenau  y  dyn- 
ion  aydd  yn  ocheneidio  ac  yn  gwaeddi  am  y  ffieidd-dra  oll  a  wneir 
yn  ei  chanol  hi ;  ac  wrth  y  lleill  dy  wedwyd,  Na  ddeuwch  yn  agos 
at  un  gwr  y  byddo  y  nôd  arno.  Ar  ol  hyn  gwelodd  y  proffwyd  ol- 
ygfa  o'r  un  fath  ag  y  mae  wedi  ddarlunio  yn  y  bennod  gyntaf,  ond 
ei  fod  yn  galw  y  pethau  by w  yn  gerubiaid.  Mae  cysylltiad  y  gwr 
a'r  corn  du  â  hwynt  yn  dangos  yn  amlwg  mai  yr  un  oeddynt  a'r 
rhai  oedd  ef  wedi  nodi,  neu  yr  eglwys  yn  ei  fîurf  newydd  yn  anni- 
bynol  ar  y  llywodraeth  Iuddewig.  Gwelai  Ezeciel  y  cerubiaid  yn 
dyfod  i'r  golwg  cyn  gynted  ag  y  dinystriwyd  y  ddinas,  a'r  gwr  a'r 
corn  du  yn  myned  i  gyrchu  tán  oddirhwng  y  cerubiaid.  Yn  awr 
gallwn  fyned  yn  ol  i'r  bennod  gyntaf  i  gael  golwg  ar  yr  eglwys  yn 
ol  y  darluniad  a  roddir  o  honi  yn  y  weledigaeth.  Mae  dwy  eglwys 
yn  y  byd  yn  mhob  oes.  Un  fel  yr  ymddengys  i  ddyn,  ac  un  fel  yr 
ymddengys  i  Dduw.  Nid  Israel  y w  pawb  a'r  sydd  o  Israel ;  ac 
nid  ydynt  oblegid  eu  bod  yn  hâd  Abraham  i  gyd  yn  blant,  Ar  ol 
y  caethiwed  i  Babilon  yr  oedd  eglwys  Dduw  i  fod  yn  fwy  annibyn- 
ol  ar  allanolion,  a  chyfîredin  i'r  holl  fyd.  Yr  oedd  i  ymadael  o 
Jerusalem,  ac  i  gymeryd  ei  safle  briodol  fel  eglwys  yr  holl  fyd. 

Pedwar  peth  byw  yn  dynodi  perthynas  yr  eglwys  a'r  ddaiar,  neu 
ddangos  mai  daiarol  ydoedd  o  ran  ei  defnydd.  Bernid  gynt  mai 
pedair  elfen  oedd  yn  cyfansoddi  y  byd.  Felly  defnyddiau  daiarol, 
sef  dynion,  yn  unig  sydd  yn  cyfansoddi  yr  eglwys. 

Didl  dyn  oedd  iddynt.  Ymddengys  fod  yma  ofal  i  wasgu  ar  fedd- 
wl  y  darllenydd  mai  rhy  wbeth  dynol,  oedd  y  weledigaeth.  Ni  fu 
un  angel  erioed  yn  aelod  o'r  eglwys  dim  ond  dyn.  Eelly,  dyn  oedd 
yma.  Wyneb  dyn,  dwylaw  dyn,  a  dull  dyn.  Yr  oedd  wynebau  y 
pedwar  anif ail  yn  amry wio,  er  dangos  fod  holl  ragoriaethau  y  ddai- 
ar  yn  cydgyfarfod  yn  yr  eglwys.  Deall  y  dyn,  gwroldeb  y  llew, 
defnyddioldeb  yr  ych,  a  chyflym  symudiadau  yr  eryr.  Yr  oedd 
hefyd  bedŵar  wyneb  i  bob  un  ;  yn  dynodi  fod  yr  eglwys  o  hyn  all- 

Q 


194  EHIFEDI  LLŶFR  Ỳ  DADGUDDTAD* 

an  i  flodeuo  yn  niliob  cwr  o'r  ddaiar  yr  un  fath.  Nid  eglwys  i  un 
wlad,  ond  eglwys  i'r  holl  fyd  yw  eglwys  Dduw.  Gan  mai  dynion 
claiarol  sycld  yn  gwneud  i  fyny  yr  eglwys,  rnae  yn  naturiol  gofyn 
pa  wahaniaeth  sydd  rhyngddi  a  chymdeithasau  ereill  o  ddynion? 
I  hyn  eawn  atebiad  yn  y  ff'aith  fod  yr  Ysbryd  yn  preswylio  ynddi. 
Dyma  sydd  yn  ei  gwahaniaethu  oddiwrth  bob  cymdeithas  arall  ar 
wyneb  y  ddaiar.  Heb  yr  Ysbryd  nid  yw  ond  cyrAdeithas  o  ddyn- 
ion  ar  y  ddaiar  ;  ond  pan  yn  llaw7n  o'r  Ysbrycl,  mae  yn  deyrnas  ys- 
brydol,  yn  genedl  etholedig,  yn  had  santaidd.  Mae  llwyddiant  yr 
eglwys  yn  ymddybynu  yn  hollol  ar  arweiniad  yr  Ysbryd  ;  ac  o'r  tu 
arall,  mae  y  wir  eglwys  yn  dylyn  yr  Ysbryd,  heb  ofalu  am  amgylch- 
iadau  na  chanlyniadau,  nac  ychwaith  cael  ei  hatal  gan  un  math  o 
rwystrau.  Oawn  gan  Ezeciel  hefyd  bedair  olwyn,  a  phedwar  wyn- 
eb  i  bob  olwyn.  Tybia  Gill  mai  yr  un  peth  y w  yr  olwynion  yn  Ez- 
eciel  a'r  pedwar  henuriaid  ar  ugain  yn  y  Dadguddiad.  Os  felly, 
dynodant  weinidogaeth  yr  efengyl  yn  yr  eglwys.  Ond  ymddengys 
i  ni  yn  hytrach  mai  amgylchiadau  crefydd  yn  gyfîredinol  a  olygir ; 
y  weinidogaeth  yn  gystal  a'r  holl  wasanaeth  crefyddol.  Dengys 
hyn  eto  fod  crefydd  yn  ei  holl  seremoniau  a'i  gwasanaeth  i  fod  yn 
cyfateb  i'r  holl  fyd.  Mae  gwerth  y  gwasanaeth  yn  ymddybynu  yn 
hollol  ar  yr  eglwys  ;  pan  fyddo  yr  eglwysyn  ymgodimewnysbryd- 
olrwydd,  mae  yr  olwynion  yn  ymgodi  oddiar  y  ddaiar.  Nid  yw  y 
gwasanaeth  goreu  yn  gwneud  i  fyny  am  ddifíÿg  ysbrydolrwydd  yn 
yr  eglwys.  Gallem  sylwi  yma  fod  olwynion  yn  gydmariaeth  bur 
darawiadol  i  ddynodi  perfíeithrwydd  y  weinidogaeth  yn  mhob  oes. 
Tybia  rhai  fod  gweinidogion  yr  oesoedd  gynt  yn  rhagori  ar  rai  yr 
oes  hon.  Ond  dylai  y  cyfryw  gofìo  mai  olwyn  yn  troi  mewn  olwyn 
ydy w,  un  olwyn  yn  fechan  ac  un  arall  mor  fawr  fel  nas  gellir  gwel- 
ed  un  rhan  o  honi.  Tebyg  y  gellid  nodi  rhyw  un  yn  rhyw  oes  fel 
Paul,  na  dclaeth  un  gweinidog  i  fyny  ag  ef  ar  ol  hyny.  Ond  rhaid 
eofìo  mai  bach  oedd  cylch  y  weinidogaeth  y  pryd  hwnw,  eithr  er- 
byn  heddyw  mae  rhifedi  y  gweinidogion  yn  fìloedd  lawer  ;  ac  yr 
ydym  yn  sicr,  a  dodi  y  naill  gyda  y  llall,  fod  cynifer  o  ragoriaethau 
yn  y  weinidogaeth  yn  bresenol  ag  afu  erioed  ;  ond  mae  yn  anhawdd 
eu  canfod  oll  ar  unwaith,  fel  y  mae  yn  anhawcldach  canfod  holl 
ranau  olwyn  fawr  nag  olwyn  fach.  "  I  bob  un  o  honom,"  meddai 
Paul,  "  y  rhoed  gras,  yn  ol  mesur  dawn  Crist ;  eithr  ef  ei  hun  yn 
unig  sydd  berfîaith  ac  yn  cyflawni  oll  yn  oll."  Mae  y  weinidog- 
aeth  bob  amser  yn  gyflawn  o  bob  gras,  oncl  ei  fod  yn  fwy  gwasgar- 
edig,  yn  ol  helaethrwydd  y  cylch  a  rhif  y  gweinidogion.  Nid  y w 
loan  yn  rhoddi  desgrifiad  mor  fanwl  o'r  pedwar  aniíail  ag  Ezeciel ; 
oncl  y  mae  yn  dweud  un  peth  nad  yw  efe  yn  cldweud,  sef  eu  bod 
yn  llawn  llygaid.  Ond  tybiwn  mai  yr  un  peth  a  olygai  Ioan  wrth 
lygaid  ag  a  olygai  Ezeciel  wrth  yr  ysbryd.  Mae  yr  eglwys  yn  gar- 
tref  i  ysbryd  Crist,  yr  hwn  yn  ei  berthynas  a  Christ  a  dclynodir 
saith  lygad,  pen.  5 :  6.  Nid  yw  yr  eglwys  yn  ddim  ond  creadur 
tywyll  heb  yr  ysbrycl ;  ac  y  mae  yn  deilwng  o  sylw,  mai  oddifewn 


RHIFEDI  LLYTlt  Y  DADGUDDIA.D.  195 

y  Hiae  oi  gogoniant  hi.  Gwelai  Ioan  hefyd  ar  benau  y  pothau  by  w 
ddull  y  ffürfafen,  a'u  hadenydd  hwy  o  dan  y  ffurfafon  yn  eydio  y 
naill  wrth  y  llall,  er  dangos  mai  un  yw  yr  eglwys  er  ei  bod  yn  am- 
rywio ;  a  pha  uwchaf  y  byddo  mewn  ysbrydolrwydd,  pa  nosaf  i'r 
nefoedd  y  byddo,  amlycaf  oll  yw  ei  hundeb  ar  y  ddaiar ;  mae  y 
gwahaniaeth  i'w  ganfod.  "  Ac  oddiar  y  ffurfafen  }rr  hon  oedd  ar 
eu  penau  hwynt  yr  oedd  cyffelybrwydd  gorseddfainc."  Dyma  lle 
mae  Duw  wedi  cael  man  digon  santaidd,  pur,  a  sefydlog  i  osod  ei 
orsedd  i  lawr,  y w  yr  eglwys  ysbrydol.  Dyma  y  freniniaeth  drwy 
yr  hon  y  mae  yn  medru  egluro  ei  ogoniant.  Cynygiodd  Duw  beri 
i'w  ogoniant  ymsefydlu  mewn  amryw  fanau.  Bu  yn  Eden  am  ych- 
ydig ;  wedi  hyny  yn  y  Tabernacl  yn  yr  anialwch  ;  ar  ol  hyny  yn 
Silo  ;  ac  yn  ddiweddaf  oll  yn  y  Deml  yn  Jerusalem.  Pe  buasai 
amheuaeth  ar  ein  meddwl  am  gy  wirdeb  y  syniadau  hyn,  cawn  gad- 
arnhad  iddynt  yn  Esay  6  :  1 — 4.  "  Gwelais  yr  Arglwydd  yn  eis- 
tedd  ar  orseddfa  uchel  a  derchafedig,  a'i  odre  yn  llenwi'r  denil." 
Cawn  yma  y  cerubiaid  a  phob  pethyr  un  fath  ag  ynEzeciel.  Eithr 
gwelodd  Ezeciel  y  gogoniant  yn  symud  o'r  deml,  yn  gadael  y  ddin- 
as,  ac  yn  myned  dros  ben  y  bryn.  Nid  oedd  y  demlyn  ddigon  pur 
iddo  drigo  ynddi.  Ond  yn  yr  eglwys  mae  Duw  wedi  sefydlu  gor- 
sedd  ei  ogoniant,  ac  yma  y  cartrefa  mwyach  yn  frenin  yn  dragy  w- 
ydd.  Ac  fel  ein  sylw  diweddaf  fan  yma,  mae  yn  ddymunol  gallu 
dweud,  er  fod  gorsedd  Jehofah  aYddaiar  hyd  yma  yn  bur  wahan- 
ol  i'w  gilydd — y  naill  yn  berffaith  santaidd  a'r  llall  yn  llygredig — 
gwelodd  Ezeciel  a  Ioan  o  amgylch  yr  orseddfainc  rywbeth  cyffelyb 
i  fwa  y  cyfamod,  yn  arwydd  nad  oedd  dim  digofaint  mwyachrhwng 
Duw  a'r  ddaiar ;  ac  i  olwg  Ioan  yr  oedd  y  bwa  yn  ymddangòs  fel 
Smaragdus,  neu  Emerald,  y  lliw  gwyrdd-ìiw  trugaredd  wedi  llyncu 
yr  holl  liwiau  ereill  ynddo  ei  hun.  Sicrha  hyn  fod  y  ddaiar  yn 
berffaith  ddyogel  rhag  y  tân  oedd  yn  dyfod  allan  o'r  orseddfainc. 
Gwelodd  y  ddau  hefyd  olygfa  gysurlawn  iawn  i  ddynion.  Gwelai 
Ezeciel  ar  yr  orseddfainc  gyffelybrwydd  dyn,  a  gwelai  Ioan  yn 
nghanol  yr  orseddfainc  oen  megis  wedi  ei  ladd.  Fel  hyn,  yr  uwch- 
af  yn  llywodraeth  Jehofah  yw  dyn.  Mae  brawd  i  ni  wedi  cyrhaedd 
mor  uchel  a  bod  ar  orseddfainc  yr  Anfeidrol. 

Cawn  bedwariaid  yn  bur  aml  yn  llyfr  Daniel.  Yr  oedd  pedwar 
math  o  fetel  yn  cyfansoddi  delw  Nebuchodonosor,  ac  yn  arwyddo 
pedair  teyrnas  neu  ymerodraethau  gwahanol  oeddynt  i  godi  yn  y 
byd.  A  gwelai  Daniel  hwyntyn  eifreuddwyd  ef  fel  pedwar  bwyst- 
fil  yn  amrywio  yn  fawr  oddiwrth  eu  gilydd.  Holl  allu  y  ddaiar  y  w 
pedwar.  Wedi  i'r  byd  osod  i  fyny  bedair  ymerodraeth  mewn  enw 
i  lywodraethu  yr  holl  ddaiar,  ni  fedr  wneud  un  cynyg  chwanegol. 
Bydd  y  ffordd  yn  rhydd  ar  ol  hyny  i  Dduw  y  nefoedd  osod  i  fyny 
lywodraeth,  yr  hon  ni  ddystrywir  byth.  Gall  llywodraethauybyd 
amry wio  yn  null  eu  dygiad  yn  mlaen,  fel  ag  i  gyrhaedd  hyd  y  rhif 
saith,  a  hyd  y  nod  y  deg,  ond  nid  y w  gallu  y  ddaiar  yn  cyrhaedd 
yn  mhellach  na'r  pedwar. 


196  EHIFEDI  LLYFE  Y  DADGÜDDIAD, 

Yn  Zeeh.  1:  18 — 21,  cawn  bedair  llywodraeth  y  byd  a'r  egíwys 
wedi  en  gosod  mewn  gwrthgyferbyniad  iV  gilydd  dan  y  gydmar- 
iaeth  o  bedwar  corn  yn  gwasgaru  Jerusalen,  a  phedwar  saer  yn  eu 
tarfu  hwynt ;  yr  hyn  a  ddengys  tra  mae  llywodraethau  y  ddaiar  yn 
niweidio  ac  yn  gwasgaru,  mai  gwaith  yr  eglwys  y w  gwaredu  y  rhai 
a  niweidir.  Pedwar  saer,  neu  bedwar  crefftwr  o  ry w  fath,  gan  nad 
hawdd  penderfynu  pa  grefftwr  a  olygir.  Gwaith  yr  eglwys  yw 
crynhoi  yn  nghyd,  gwellhau  a  threfnu  yr  holl  fyd  ar  ol  y  gwasgar- 
iad  mawr  mae  pechod  wedi  wneud  arno.  Heblaw  hyn,  mae  yr  eg- 
lwys  yn  atalfa  fawr  ar  duedd  orthrymus  llywodraethau  y  ddaiar. 
Pa  le  bynag  mae  yr  eglwys  yn  bur,  gweithgar,  ac  ysbrydol,  yno 
mae  y  Üywodraeth  wladol  yn  gyfìawn  a  chywir.  Beth  sydd  yn 
peri  fod  llywodraeth  Prydain  gymaint  yn  well  na  llywodraethau  y 
Cyfandir  ?  Onid  o  herwydd  medrusrwydd  y  pedwar  saer  (yr  eg- 
lwys)  yn  y  wlad  yma  i  darfu  ?  Mae  llwyddiant  crefydd  a  rhyddid 
gwladol  bob  amser  yn  cydgynyddu  neu  leihau, 

Yn  pen.  7  :  1,  gwelodd  Ioan  bedwar  angel  yn  sefyll  ar  bedwar 
congl  y  ddaiar,  yn  dal  pedwar  gwynt  y  ddaiar.  Ymddengys  mai 
yr  ymerodraeth  Rufeinig  a  olygir  yma,  fel  arddangosiad  o  allu  dai- 
arol.  Yr  oedd  ei  gallu  yn  gymaint,  fel  yr  oedd  yn  awdurdod  ar 
bob  rhan  o'r  ddaiar.  Nid  oedd  dim  na  neb  yn  gallu  symud  heb 
ganiatad  yr  ymerodraeth  Eufeinig.  Ond  er  cymaint  oedd  ei  gallu 
ni  íedrai  ddinystrio  y  genedl  Iúddewig,  er  mor  wan  ydoedd,  hyd 
nes  i'r  efengyl  gael  chwareu  teg  a  llwyddo  i  achub  tyrfa  fawr  o  bob 
llwyth.  Nid  oedd  holl  allu  Bhufain  yn  ddim  ond  daiarol,  ac  ni 
fedrai  wneud  dim  heb  ganiatad  Duw',  rhoddwr  pob  gallu. 

Af  udganiad  y  chweched  angel  clywodd  Ioan  orchymyn  yn  cael 
ei  roddi  i  ollwng  yn  rhydd  y  pedwar  angel  oedd  yn  rhwym  wrth 
yr  afon  Euphrates  Tybiwn  fod  yr  afon  Euphrates  yn  ddiau  yn 
liyfr  y  Dadguddiad  yn  golygu  y  rhan  ddwyreiniol  o  ymerodraeth 
Rhufain ;  ac  wrth  y  pedwar  angel  yma  y  deallwn  y  galluoedd  Ma- 
hometaidd,  pa  rai  oeddynt  wedi  dyfod  yn  brif  allu  yn  yr  holl  wled- 
ydd  dwyreiniol  oeddynt  tuallan  i  gylch  ymerodraeth  Rhufain.  Ond 
er  eu  bod  hwy  yn  gryfìon  digyflelyb,  ac  ymerodraeth  y  dwyrain 
mor  wan,  ni  allent  ar  un  cyfrif  dori  dros  y  terfynau  a'u  darostwng 
heb  ganiatad  Duw.  Mae  hyn  yn  hynod  pan  glywom  fod  rhifedi 
eu  gwyr  meirch  yn  ddwy  fyrddiwn  o  fyrddiynau,  yn  llawer  mwy 
yn  ddiau  na  rhifedi  holl  fyddinoedd  yr  ymerodraeth.  Ond  y  mae 
y  rheswm  yn  eglur.  Gallu  daiarol  yn  unig  oedd  ganddynt  er  y 
proffesent  sel  grefyddol ;  ac  yr  oeddynt  yn  ddarostyngedig  i  awd- 
urdod  uwch,  yr  hwn  ni  oddefai  iddynt  symud  hyd  adeg  benodol — 
awr  a  diwrnod,  mis  a  blwyddyn — hyd  onid  oedd  y  gronyn  olaf  o 
ysbrydolrwydd  crefydd  wedi  ei  golli  o  eglwysi  Asia,  a  phroffeswyr 
Crist  wedi  myned  i  addoli  cythreuliaid.  Mae  yn  gysur  mawr  i  ni 
feddwl,  gan  nad  faint  o  allu  daiarol  fydd  yn  ein  herbyn,  ni  faidd 
byth  symud  hyd  nes  cael  caniatad  Duw. 

Chwech  yw  y  rhif  nesaf.     Ymddengys  hwn  fel  rhif  yn  dynodidyn 


lüIirEDI   CLIFB  r    DADGÜDBTAB.  197 

pan  yu  eeisio  bod  yu  anuibynol  arei  Ghreawdwr,  oeu  foallai  yu  hyt- 
rach  y  moddwldynolyn  coisio  cron  cyfundraeth  grnfyddol  i'w  fodd- 
io  ei  hun.  Un  engrhaiíFt  ydym  yn  gael  o'r  rhifodi  yma;  ond  or 
hyny  y  niao  yn  toilyngu  sylw  ar  gyfnf  y  ifaith  ei  fod  yn  eia  gaUtlr 

ogi  i  daílu  goleu  ar  bwnc  sydd  wodi  arfer  eael  oi  ystyrio  l  yn  dyw- 
yll  iawn.  Yn  pon.  Lä  :  18,  dywod  Ioan,  "  Yiua  y  mao  doethiunb. 
A'r  hwn  sydd  ganddo  ddoall,  bwriod  rifodi  y  bwystfil;  cauys  rhii' 
edi  dyn  ydyw  ;  a'i  rifodi  of  y w  chwo  ohant  chwech  deg  a  chwech." 
Mao  y  rhifedi  yma  wedi  blino  ysbryd  pob  esboniwr  sydd  wodi  cyn- 
yg  ar  y  Dadguddiad  er  dyddiau  Iremous.  Byddai  rhostr  o'r  gwa- 
hanol  farnau  am  eu  hystyr  yn  ddyddorol,  ond  yn  faitli  ao  liob  í'od 
yn  rhyw  adeiladol  iawn.  Ymddengys  i  ni  nad  yw  yn  bosibl  caol 
allan  enw  y  bwystfil  oddiwrth  y  rhifodi  yma.  Gwir  fod  llawor  onw 
wodi  ei  wneud  allan,  ond  mao  yr  un  rnor  bosibl  caol  alian  enwau 
oroill ;  ac  y  mao  cystal  sail  i'r  naill  a'r  llall.  Ilefyd,  nid  yw  Ioan 
yn  dwoud  wrthym  am  chwilio  allan  onw  y  bwystíil,  ond  rhifodi  oi 
enw ;  oblegid  mai  rhifedi  dyn  ydy w,  sef  y  rhifedi  chwecli.  iJim 
yn  uwch  na  chwech,  er  chwanegu  hyny  a  dog,  sef  rhifediy  diafol ; 
nid  oes  o  hyd  ond  chwech.  Chwoch  deg,  chwe  chant.  Er  gweled 
cywirdeb  y  syniad  yma  edrychAvn  ar  y  ddau  fwystíii  am  funud. 
Öwelai  Ioan  fwystfîl  yn  codi  o'r  môr,  neu  derfysgiadau  y  bobloedd, 
a  chanddo  saith  ben  a  deg  corn.  Mae  holl  ddesgrifiad  Ioan  o'r 
bwystfil  yma  yn  dangos  mai  yr  un  ydyw  a  phedwerydd  bwystfil 
Daniel,  neu  yr  ymerodraeth  îlufeinig.  ryelly,  ni  raid  manylu  arno 
yn  bresenol. 

Ar  ei  ol  ef  gwelodd  Ioan  fwystfìi  arall  yn  codi  o'r  ddaiar  a  dau 
gorn  tebyg  i  oen.  Yr  ydym  eisoes  we  li  dweud  fod  y  bwystfìl  yma 
yn  dynodi  yr  eglwys  mewn  cysylltiad  a'r  llywodraeth.  Ond  gwel- 
odd  Ioan  yr  ail  fwystfil  yma  yn  peri  gwneuthur  delw  o'r  bwystfìl 
cyntaf,  a  chaniatäwyd  iddo  roddi  anadl  i  ddelw  y  bwystfìi  cyntaf, 
fel  y  llefarai.  Yn  awr,  y  ddelw  yma  feddyliwn  y w  y  bwystfìl  mao 
Ioan  yn  siarad  am  dano,  er  nad  yw  ryw  lawer  o  bwys  i'n  golygiad 
pe  byddai  rhywrai  am  gadw  yr  ail  fwystfìl  i  mewn  ;  oblegid  yr  un 
y  w  yr  egwyddor.  Dyma  yr  hanes.  Yn  amser  Cystenyn  Fawr  aeth 
yr  eglwys  i  gysylltiad  â'r  lly  wodraeth  ;  collodd  drwy  hyny  ei  chym- 
eriad  Cristionogol,  ac  aeth  yn  ddaiarol.  Peidiodd  a  bod  yn  eglwys 
i  Grist,  ac  aeth  yr  un  anian  â'r  byd,  ac  i  gael  ei  hysbrydoli  gan  y 
ddraig.  Ond  syrthiodd  yr  ymerodraeth  Kufeinig  o  flaen  ei  gelyn- 
ion,  ac  yna  dechreuodd  Esgob  Ehufain  hawlio  awdurdod  ymerod- 
rol.  Trefnodd  ei  lys  fel  yr  hen  ymerawdwyr  Rhufeinig.  Hhodd- 
odd  enwau  ar  swyddogion  eglwysig  yn  cyfateb  i'r  swyddogion  a 
fodolent  yn  yr  hen  ymerodraeth.  Aeth  y  Pab  yn  mlaen  hyd  onid 
oedd  megis  Duw  yn  eistedd  yn  nhoml  Duw,  ac  yn  perswadio  y  byd 
i  gredu  mai  Duw  ydoedd.  Y  mae  y  Babaeth  yn  gwahaniaethu 
oddi wrth  yr  eglwys  a'r  lly wodraeth  wladol.  Nid  oedd  hyd  yn  ddiw- 
eddar  yn  meddu  tiriogaethau  fel  yr  hon  ymorodraeth,  tra  y  mae  yn 
rhy  ddaiarol  i  fod  yn  eglwys  i'r  hwn  a  ddywedâi,  u  Fy  nheyrnas  I 


198  RHIFEDI  LLYFR  Y  DADGUDDIAD. 

nid  yw  o'r  byd  hwn."  Tybiai  y  byd  fod  y  Babaeth  yn  wir  nerth- 
ol,  tra  nad  oedd  mewn  gwirionedd  yn  ddim  ond  llun  neu  ddelw. 
Tybiai  y  byd  ei  bod  yn  ddwyfol ;  ond  pwy  bynag  a  feddai  ddoeth- 
ineb,  neu  ysbrydolrwydd  meddwl,  gallasai  ganfodnad  oedd  yno  ddim 
ond  dyn.  Cyfundraeth  ddynol  oedd  y  Babaeth,  heb  ddim  dwyfol 
yn  perthyn  iddi.  Oyn  gynted  ag  yr  argyhoeddwyd  y  byd  o  hyn, 
syrthiodd  y  Babaeth  i  warth  a  dinodedd ;  a  dyma  fydd  diwedd  pob 
eglwys  sydd  wedi  bod  mor  anffodus  a  chysylltu  ei  hun  wrth  lywod- 
raethau  y  ddaiar ;  oblegid  nid  yw  y  fath  eglwys  yn  ddim  ond  eg- 
Iwys  y  dyn.  Ei  rhifedi  yw  chwech,  nad  beth  fyddo  y  parch  neu'r 
awdurdod  fyddo  ganddi  yn  y  byd.  Mae  hanes  pob  eglwys  wladol 
yn  profi  mai  eglwys  y  dyn  ydyw.  Dyn  sydd  yn  ei  chynal,  yn  ei 
ìlywodraethu,  yn  trefnu  ei  gwasanaeth,  yn  ordeinio  ei  gweddiau. 
Nid  oes  dim  sylw  yn  cael  ei  dalu  i  air  Duw  mewn  credo,  dysgybl- 
aeth,  na  dim  oll  a  berthyn  iddi.  Hhifedi  dyn  yw  ei  rhifedi  hi. 
Cawn  yr  un  drychfeddwl  mewn  cydmariaeth  arall.  öwelsai  Ioan 
unwaith  y  wraig  oedd  wedi  ei  gwisgo  â'r  haul  yn  ffoi  i'r  anialwch. 
Yn  pen.  17,  dygwyd  ef  i'r  anialwch  gan  yr  angel,  ac  yno  gwelai 
wraig  yn  eistedd  ar  fwystfìl  o  liw  ysgarlad.  Ond  yn  lle  bod  a'i 
haddurniadau  yn  nefol,  wele  yr  eglwys  a'i  haddurniadau  oll  yn 
ddaiarol.  Yr  oedd  wedi  ei  gwisgo  mewn  porphor  ac  ysgarlad,  a'i 
haddurno  ag  aur  a  meini  gwerthfawr,  a  pherlau.  Addurniadau  y 
dyn  oedd  ei  holl  addurniadau.  Ond  dywed  yr  angel  fod  eisieu 
doethineb  er  adnabod  gwir  gymeriady  wraig,  a  pheidio  cael  ei  budo 
gan  brydferthwch  allanol  ei  hymddangosiad  hi.  Dengys  hyn,fedd- 
yliem,  fod  perthynas  agos  rhwng  yr  ail  fwystfìT  a'r  wraig  oedd  yn 
eistedd  ar  fwystfìl  o  liw  ysgarlad,  ac  mai  yr  un  doethineb  sydd  yn 
ofynol  i  adnabod  y  naill  a'r  llall,  mai  dynol  hollol  ydyw.  Nid  an- 
mhosibl  yw  fod  Ioan  a'i  olwg  ar  yr  hyn  a  ddy  wed  Paul  yn  2  Thes. 
2  :  3,  "  A  dadguddio  y  dyn  pechod,  mab  y  golledigaeth ;"  sef  dyn 
wedi  gweithio  ei  hun  yn  mlaen  mewn  pechod  meddyliolcynbelled 
ag  yr  oedd  yn  bosibl  iddo  fyned,  heb  fyned  yn  gythraul.  Mae  ei 
Santeiddrwydd  o  Eufain  yn  cael  ei  adnabod  yn  y  byd  yn  awr  fel  y 
pechadur  mwyaf,  a'i  holl  honiadau  yn  ei  wneud  yn  ddirmygus  yn 
ngolwg  pob  dyn  ystyriol.  Mae  rhywbeth  yn  bur  darawiadol  yn  y 
ffaith  mai  chwcch  diwrnod  mae  Duw  wedi  ganiatau  i  ddyn  er  dy- 
lyn  ei  orchwylion  ei  hun,  ac  ar  y  seithfed  dydd  ei  fod  i  orphwys, 
fel  ag  i  gael  cyfle  i  fyfyrio  ar  ddaioni  Duw  tuag  ato,  a'i  rwymau 
yntau  i  Dduw.  Mae  chwech  diwrnod  yn  llawncymainto  amser  ag 
a  fedr  dyn  fforddio  i  ddylyn  y  byd ;  os  aiff  dros  hyny,  mae  yn  bur 
sicr  o  gael  ei  lyncu  gan  y  byd,  a  mynedyn  ddiarchwaethatbethau 
ysbrydol.  Bendith  annhraethol  i  ddyn  fel  bod  ysbrydol,  ac  yn 
neillduol  fel  pechadur,  yw  fod  Duw  wedi  ei  gyfyngu  o  fewn  cylch 
y  chwech;  oblegid  mae  y  seithfed  dydd  yn  ei  adgofio  farl^  o  Grist 
dros  ein  pechodau  ni,  a'i  adgyfodi  yn  ol  yr  ysgrythyrau.  Mae  y 
íleithiau  hyn  yn  agor  o  flaen  ein  meddwl  ein  holl  hanes  yn  yr  am- 
ser  aeth  heibio,  a'n  holl  ragolygon  am  y  dyfodol.     Fel  hyn  mae  y 


IMIIFEDI  LLYFli   Y   DAIHÍUDDIAD.  199 

drefh  sydd  yn  oiu  hatal  i  ddylyn  y  byd  yn  codi  oin  meddwl  hefyd 
uwch  y  byd,  ac  yn  fondith  dragywyddol  i  ni. 

Saith  yw  y  rhif  nesaf.  Arferir  y  rhif  hwn  yn  amlach  yn  y  Dad- 
guddiad  na'r  un  arall.  Dyma  brif  rifodi  y  llyfr.  Dechroua  gyda 
llythyrau  at  y  saith  oglwys.  Gwolailoan  un  yn  rhodio  yn  ìighan- 
ol  y  saith  ganwyllbren  aur,  ac  yn  dal  yn  ei  law  ddohou  saith  soron. 
Yn  nohoulaw  yr  hwn  oedd  ar  yr  orsoddfainc  gwolai  lyfr  wedi  òi 
solio  â  saith  sol.  Rhoddwyd  saith  udgorn  i'r  saith  angel,  a  saith 
phiol  i  saith  angel  arall.  Fel  hyn,  heb  nodi  pob  engrhaiíît,  mao 
yn  amlwg  fod  saith  yn  rhifedi  pwysig  yn  y  llyfr.  Yn  awr,  y  ewes- 
tiwn  yw,  beth  mae  y  rhif  yma  yn  arwyddo.  Dy wodir  yn  gyífrodin 
ei  fod  yn  arwyddo  perfîeithrwydd ;  ond  y  mao  yn  anhawdd  canfod 
paham  y  mae  mwy  perffeithrwydd  yn  y  rhif  saith  na'r  rhif  pump, 
chwech,  neu  wyth.  Ond  pan  gofìom  ein  bod  wedi  ponderfynu  mai 
tri  yw  rhifedi  Duw,  a  phedwar  y  w  rhifedi  y  ddaiar,  a  bod  tri  a  phed- 
war  yn  gwneud  saith  ;  yna,  ymddengys  mai  prif  amcan  y  rhif  saith 
yw  dynodi  cysylltiad  Duw  a'r  byd  yn  ei  drugaredd,  fel  y  mae  yn 
caol  ei  ddangos  yn  yr  efengyl  a'i  weithio  allan  yn  yr  eglwy3.  Mao 
Duw  a'r  creadur  wedi  dyfod  i  undeb  a'u  gilydd  yn  Nghrist,  a  thrwy 
Grist  mae  Duw  a'r  byd  wedi  dyfod  i  agosrwydd  neillduol  a'u  gil- 
ydd.  Ac  yn  lle  bod  saith  yn  rhif  perffaith,  mae  yn  dynodi  pamor 
bell  y  gall  perfîeithrwydd  gydweithio  ag  anmheríîeithrwydd  yn 
nhrefn  gras.  Rhaid  i  ni  edrych  ar  rai  engrheifftiau  lle  mae  hyn 
yn  cael  ei  egluro.  Dywed  Ioan  fod  gan  yr  Oen  saith  gorn  a  saith 
ìygad.  Yn  Nghrist,  fel  Cyfryngwr,  y  mae  holl  gyflawnder  y  Duw- 
dod  yn  preswylio  yn  gorflorol.  Yr  oedd  yn  Dduw  yn  yr  ystyr  hel- 
aethaf;  er  hyny,  gwnaethwyd  ef  ynbechoddrosom  ni.  Daethmor 
debyg  i  bechadur  fel  ag  i  gael  ei  gyfrif  gyda  phechaduriaid.  Nid 
oedd.y  byd  yn  gallu  gwahaniaethu  rhyngddo  a  phechadur.  Fel 
hyn  mae  Duw  yn  ei  drugaredd,  neu  ya  y  rhif  saith,  yn  medru  cyd- 
ddwyn  yn  rhyfedd  iawn  ag  anmherffoithrwydd  y  byd  hwn.  Cyd- 
nebydd  eglwys  Sardis  fel  ei  eiddo,  er  nad  oedd  ganddi  ond  enw  o 
fod  yn  fyw.  Nid  oedd  wedi  hollol  ddarfod  aLaodicea,  er  mor  hun- 
anol  ydoedd,  ac  er  mor  lleied  oedd  ganddi  i  ymfîrostio  ynddo ;  mae 
yn  dylyn  o  hyd  tra  fyddo  y  gobaith  lleiaf  am  edifeirwch.  Ei  waith 
dan  y  rhif  saith  yw  edrych  am  le  i  drugarhau.  Ymamae  yn  llon'd 
ei  enw — Jehofah,  Duw  trugarog  a  graslawn.  Gyda  golwg  ar  y 
saith  eglwys,  cawn  eu  bod  yn  cynwys  o  fewn  y  rhif  hwnwbob  math 
o  gyflwr  ag  y  gall  yr  eglwys  fod  ynddo  a  bodyn  eglwys  i  Grist  o 
gwbl.  Cawn  eglwys  Ephesus  yn  drefnus  iawn  o  ran  yr  olwg  allan- 
ol,  ond  wedi  oeri  o  ran  ei  chariad.  Smyrna  yn  nghanol  cystudd  a 
thylodi  allanol,  ond  yn  gyfoethog  iawn  mewn  gras.  Pergamus  yn 
rhanodig — llawer  o  ddynion  da  iawn  o'i  mewn,  a  llawer  o  rai  drwg. 
Thyatira  yn  gwella  mewn  gweithgarwch  crefyddol,  ond  yn  colli 
mewn  purdeb.  Sardis  ag  enw  o  fod  yn  fyw,  ond  yn  farw  er  bod 
ynddi  rai  personau  byw.  Philadelphia  yn  bur  gydwybodol,  ond 
yn  wan,  heb  ddeall  natur  y  rhyddid  â  pha  uny  mae  Crist  yn  rhydd- 


rl)l 

ng 

ith 


200  KH1FEDI  LLYFll  Y  DADGUDDPAD. 

hau.  Laodicea  yn  ddideimlad  hollol,  ac  yn  nieddwl  eibod  yn  gw' 
lawn  pan  heb  ddini.  Nis  gall  eglwys  fodoli  heb  fod  yn  debyg 
naill  na'r  llall  o'r  rhai  hyn ;  os  aingen,  nid  oes  dim  cysylltiad  rhwng 
y  gyfryw  eglwys  a  Christ.  Drachefn  dywedir  fod  gan  Grist  saith 
gorn  a  saith  lygad ;  sef  saith  ysbryd  Duw ;  ac  fel  y  cyfry w  cawn  ef 
yn  y  llythyrau  at  y  saith  eglwys  yn  hollol  gyfaddas  ar  gyfer  angen 
pob  eglwys,  ac  yn  medru  rhoddi  addewid  er  anog  pob  un  i  fyw  yn 
dduwiol,  beth  bynag  allai  fod  cyflwr  yr  eglwys  i  ba  un  y  perthyna. 
Ni  raid  tori  pob  cysylltiad  ag  eglwys  er  mor  wael  y  byddo  tra  o 
fewn  y  rhif  saith,  Yr  oedd  manteision  eilimaddolwyr  Ephesus  yn 
fawr,  am  y  dywedid  fod  y  dduwies  Diana  yn  byw  yn  eu  plith. 
Felly  mae  Iesu  yn  bresenol  gyda'i  addolwyr  yntau,  gan  ei  fod  yn 
rhodio  yn  nghanol  y  saith  ganwyllbren  aur.  Ac  os  buasairhywun 
yn  digaloni,  gan  feddwl  nad  oedd  modd  cael  ail  gynyg  wedi  colli  y 
cariad  cyntaf,  mae  addewid  i'r  hwn  sydd  yn  gorchfygu  gael  bwyta 
o  bren  y  by wyd,  yr  hwn  sydd  yn  nghanol  paradwys  Duw.  Unwaith 
yr  amheuodd  Ádda  ffyddlondeb  Duw  ac  y  troseddodd  ei  orchymyn, 
ond  ni  chafodd  byth  gyfle  ar  ol  hyny  i  estyn  ei  law  at  bren  y  byw- 
yd.  Eithr  pan  mae  Cristion  yn  amau  Crist,  ac  yn  oeri  yn  ei  gariad 
ato,  gall,  ar  ei  edifeirwch,  gael  y  ffordd  yn  rhydd  eilwaith  i  fyned 
at  bren  y  bywyd — nid  yn  Eden,  ond  yn  nghanol  Paradwys  Duw. 
Yr  oedd  eglwys  Smyrna  yn  cael  ei  blino  gan  yr  hen  sarff,  yr  hwn 
yw  diafol  a  satan.  Ond  mae  Crist  yn  eithaf  galluog  i'w  hamddiffyn, 
gan  mai  efe  yw  y  cyntaf  a'r  diweddaf.  Bodolai  pryd  nad  oedd  di- 
afol,  a  bodola  eto  pan  fyddo  y  gelyn  yma  wedi  ei  lwyr  orchfygu. 
Ac  os  llwydda  y  gelyn  i  ladd  rhai  o'r  eglwys  o  ran  y  corff,  mae 
yma  addewid  yn  eu  sicrhau  na  chant  ddim  niwed  gan  yr  ail  farw- 
olaeth.     Er  eu  lladd  o  ran  y  corff,  cant  fyw  byth  yn  y  nefoedd. 

Yn  Pergamus,  yr  oedd  y  drwg  a'r  da  bron  yn  gyfochrog ;  am 
hyny,  mae  Crist  yn  dyfod  allan  â  chleddyf  llym  dau  fìniog,  i  daro 
yn  erbyn  y  drwg  ac  amddiffyn  y  da  ar  yr  un  adeg.  Yn  gymaint 
ag  mai  athrawiaeth  Balaam  oedd  yn  caelei  dylynyno,  sef  nadoedd 
dim  drwg  mewn  ymgysylltu  ag  eilunaddoiwyr,  mae  addewid  nod- 
edig  yn  cael  ei  rhoddi.  Blinodd  Israel  gynt  ar  y  manna,  a  throi- 
sant  i  wledda  gyda'rMidianiaid ;  ond  ni  chawsant  byth  archwaethu 
y  manna  ar  ol  hyny ;  oblegid  lladdwyd  hwynt  gan  y  pla.  Eithr 
Phineas,  mab  Eleazer,  yn  ei  sel  a  laddodd  un  o  benaethiaid  Israel 
pan  ei  gwelodd  ef  yn  ymgyfeillachu  ag  un  o  dywysogesau  Midian ; 
am  hyny,  rhoddodd  Duw  iddo  ef  addewid,  a'i  had  ar  ei  ol,  am  off- 
eiriadaeth  dragywyddol.  Eelly  yn  Pergamus  ;  pwy  bynag  a  safai 
yn  erbyn  yr  athrawiaethau  llygredig  a  ddysgid  yno,  cai  fanna  gwell 
na  manna  yr  anialwch,  ac  offeiriadaeth  na  byddai  yn  myned  byth 
o'i  afael  ef  ei  hun  fel  yr  oedd  yr  offeiriadaeth  Iuddewig  yn  myned 
o  dad  i  fab. 

Yn  Thyatira,  nid  oedd  yr  eglwys  yn  canfod  y  di'wg  oedd  yn  ei 
chanol ;  ond  mae  Crist  a'i  lygaid  fel  íflam  dân  yn  chwilio  ineddyl- 
iau  a  bwriadau  y  calonau,  ac  felly  yn  canfod  y  cyfan.     Mae  ei  draed 


KUI1  T.I>I   ULTFB  I  DADGüDDl  \  n.  1^)1 

hefyd  fcl  pres  cootli  yn  Uosgi  mown  ffwrn,  fol  y  mae  yn  medru 
rhodio  yn  nghanol  llygiedigaethau  yr  eglwya  heb  gael  «il  lychwìno. 

Ac  yn  gymaint  mai  Jezebel,  un  o'r  cenedlocdd,  oedd  ya  Uywoflr- 
aethu  yn  Thyatira,  addcwir  i'r  hwn  Byctd  yn  byw  bywyd  pur  gael 
awdurdod  ar  y  ccnedloedd  a'u  gorchfygu,  fel  y  darf'u  i  Hliaa  .ürynt 
orehfygu  yr  eilunaddolwyi  yn  nyddiau  Ahab.     Ac  yn  llc  myned 

yn  dywyll  ac  isel  ei  foddwl  fcl  y  darfu  i  Elias  ar  ol  cyfarfod  mawr 
pen  Carmcl,  rhoddir  iddo  cf  y  Seren  forc  yn  arwydd  sicr  fod  dydd 
tragywyddol  o'i  flaen. 

Gan  fod  eglwys  Sardis  wedi  marw,  a  dim  ond  ychydig  enwau 
yno  yn  cadw  eu  dillad  yn  lân,  mac  Crist  a'r  saith  ysbryd  ganddo — 
pob  bendith  angcnrheidiol  er  adfywio  eglwys  oedd  wedi  marw,  er 
mor  anhawdd  y w  hyny.  Y  mae  heíyd  yn  dal  y  saith  seren,  neu  yn 
gofalu  am  bersonau  unigol,  gan  nad  beth  fyddo  cyflwr  yr  eglwys. 
Ac  i'rhwn  syddyn  gorchfygu  addewirgwisgoedd  gwynion  fel  prawf 
ei  fod  yn  hollol  rydd  oddiwrth  y  llygredd  a'r  marwoldeb  ocdd  yn 
eglwys  Sardis  ;  a  phan  y  mae  yn  gwrthod  cydnabod  eglwys  Sardis 
fel  y  cyfryw  yn  eiddo  iddo,  ni  wna  ar  un  cyfrif  adael  allan  o  lyfr  y 
bywyd  enw  unrhyw  berson  unigol  y  byddo  bywyd  crefydd  yn  ei 
feddîant.  Ië,  pan  mae  yn  gwadu  pob  perthynas  ag  eglwys  Sardis, 
mae  yn  barod  i  arddel  perthynas  a  phob  aelod  by w,  a  hyny  gerbron 
y  Tad  a'r  angelion.  Dengys  hyn  nas  gall  yr  eglwys  waethaf  o  ran 
cyflwr  fod  yn  ddigon  o  rwystr  i  ddyn  fod  yn  gadwedig. 

Bygythiai  yr  Iuddewon  droi  Cristionogion  Philadelphia  allano'r 
synagog,  ac  felly  eu  cau  allan  o  deyrnas  nefoedd.  Ond  dywed 
Crist  ei  fod  ef  yn  meddu  agoriadau  Dafydd,  ac  na  feiddia  neb  gau 
pan  fyddo  efe  wedi  agoryd.  Ac  yn  wyneb  ^  bygythiad  o'u  troi 
allan  o'r  synagog,  addawa  wneuthur  yr  hwn  syddyn-gorchfygu  yn 
golofn  yn  nheml  Duw, fel  nad  elo  allan  byth.  Ac felprawf  o'i  ofal 
neillduol  a'i  arddeliad  o  honynt,  mae  yn  myned  i  ysgrifenu  arnynt 
enw  Duw,  enw  dinas  Duw,  a'i  enw  newyddei  hun,  yr  hwn  ni  wydd- 
ai  neb  ond  efe  ei  hun. 

Yr  oedd  eglwys  Laodicea  wedi  niyned  i  gasäu  y  gwirionedd. 
Twyllent  eu  gilydd  a  thwyllent  ereill  am  eu  gwir  gyflwr  ;  am  hyny, 
mae  Crist  yn  eu  hanerch  fel  y  Tyst  Ffyddlawn,  yr  hwn  a  ddywed 
wirionedd,  pa  un  bynag  a  fyddo  yn  dderbyniol  ai  peidio.  I'r  hwn 
sydd  }tl  gorchfygu  rhoddir  addewid  i  eistedd  gyda  Christ  yn  ei  or- 
seddfainc.  Dyma  yr  addewid  fwyaf  o'r  cwbl ;  yr  hyn  a  ddengys 
fod  Crist  yn  ystjTÌed  eglwys  Laodicea  yn  un  o'r  manau  mwyaf  an- 
hawdd  i  fyw  yn  dduwiol.  Yr  oedd  wedi  teimlo  yr  anhawsdra  pan 
yn  yr  eglwys  Iuddewig.  Tybiai  pawb  yno  eu  bod  yn  gyfiawn.  Er 
hyny  cadwodd  Crist  ddrwg  pechod  a  gofynion  santeiddrwydd  mor 
glir  o  flaen  ei  feddwl  fel  y  medrai  wylo  uwchben  Jerusalem,  obleg- 
id  ei  phechodau  a'r  trueni  oedd  bron  dyfod  arni.  Os  oedd  rhywun 
yn  Laodicea  a  fedrai  gadw  yr  un  teimlad  o  ddrwg  pechod  a  gofyn- 
ion  santeiddrwydd,  caifî  hwnw  }T  un  anrhydedd  gan  Orist  ag  a 
gafodd  Crist  gan  y  Tad.     Fel  hyn  cawn  yr  eglwys  yn  amrywio,  a 


RHIFEDI  LLYfll  Y  DADGUDDIAD.  202 

Christ  yn  bob  peth  ar  ei  chyfer.     Nid  y w  diffygion  mawr  a  drygau 
pwysig  yn  peri  i  Grist  dori  ei  gyfamod  a'i  eglwys. 

Yn  nesaf  cawn  lyfr  a  saith  sel,  yn  cynwys  rhagfynegiadau  o'r 

gwahanol  agweddion  yn  mha  rai  yr  oedd  yr  efengyl  i  gael  ei  dang- 

os  gerbron  y  byd.     Cawn  hi  yn  myned  allan  dan  y  gyfîelybiaeth  o 

farch  gwyn,  er  dangos  ei  thuedd  heddychol.     Bu  adegau  ar  yr  eg- 

lwys  pan  dybiai  mai  heddwch  oedd  holl  duedd  efengyl.     Nid  ai  yr 

un  Cristion  yn  fìlwr — nid  oedd  dim  fynent  â  rhyfel.     Ar  ol   hyny 

gwelwn  yr  eglwys  dan  y  gydmariaeth  o  farch  coch — wedi  myned 

yn  rhyfelgar  ac  yn  allu  rhyfelgar  yn  y  byd,  fel  yr  oedd  mewn  modd 

neillduol  yn  y  canol  oesau.     Wedi  hyn  cawn  farch  du,  a  phob  ar- 

wydd  a  brinder  am  foddion  cynaliaeth  gyda'i  fynediad  allan.     Yr 

eglwys  yn  lle  dal  gair  y  bywyd  yn  dinystrio  pob  moddion  o  ras,  ac 

yn  gwneud  ei  gorau  i  gadw  y  bobl  mewn  tywyllwch  ac  anwybod- 

aeth.     Y  pedwerydd  oedd  farch  gwelwlas,  a  marwolaeth  yn  eistedd 

arno.     Yr  eglwys  yn  coleddu  daliadau  cyfeiliornus,  a'u  tueddiadau 

yn  farwol,  a'u  canlyniadau  yn  ddamniol.     Ond  ar  ol  hyn   cawn 

bethau  yn  waeth  o  dan  y  bumed  sel.     Cawn  y  gelynion  yn  gwasgu 

ar  yr  eglwys,  ac  yn  lladd  lluaws  mawr  o  ganlynwyr  yr  Oen.     Yn 

canlyn  hyn  daw  y  chweched  sel ;  dan  yr  hon  y  gwelwn  yr  eglwys 

wedi  ei  dinystrio  braidd  yn  hollol  trwy   ddaiaroldeb  a  llygredd,  a 

llywodraethau  y  byd  yn  myned  i  ddinystr  gyda  hi.     Ond  er  hyny, 

canfyddwn  fod  y  gwaith  o  achub  yn  myned  yn  mlaen  fel  rhy w  ffrwd 

gref  yn  cerdded  dan  yr  holl  agweddiadau  hyn,  fel  cyn  y  diwedd  yr 

oedd  tyrfa  fawr  na  ddichon  neb  ei  rhifo  wedi  dyfod  i  afael  cadwed- 

igaeth  yn  y  tymor  trailodrus  hwn,  ar  adeg  a  ymddangosai  mor  af- 

lwyddianus.     Er  cynddrwg  yw  y  byd  a'r  eglwys  ar  lawer  adeg, 

cadwodd  Duw  ryw  ychydig  yn  eglwys  bur  o'i  fewn  yn  mhob  oes. 

Dan  y  seithfed  sel  cawn  ail  olwg  ar  amryw  bethau  a   nodir  dan  y 

chwech  sel  gyntaf.     Rhenir  y  golygfeydd  hyny  yn  seithau;  ond 

prif  hynodrwydd  y  seithfed  sel  yw  rhyw  adeg  o  lwyddiant  didor  ar 

deyrnas  yr  efengyl  wedi  gorchfygu  yr  holl  elynion  a  rhwymo  satan, 

prif  gynhyrfydd  y  drwg  i  gyd  ;  ac  yn  y  diwedd  gwelir  yr  eglwys 

wedi  ei  pherffeithio  nes  yw  fel  dinas  yn  ddigon   pur  i  adlewyrchu 

gogoniant  Duw.     Fel  adraniad  dan  y  seithfed  sel  cawn  saith  ud- 

gorn  yn  manylu  ar  lygriad  yr  eglwys,  a  chyfodiad  rhai  o  brif  elyn- 

ion  crefydd.     Ac  ymddengys  i  ni  mai  y   pethau  a  nodir  dan  y 

chweched  sel  yn  benaf  y  w  yr  hyn  a  ail  adroddir   dan  udganiad  y 

saith  udgorn ;  ond  mae  amry w  fanylion  yn  dyfod  i'r  golwg.     Ar  ol 

hyn  ymddengys  saith  angel  a  saith  phiol,  yn  cynwys  saith  pla  i'w 

tywallt  ar  elynion  yr  Oen.     Ac  y  mae  yn   deilwng  o  sylw — fel  yr 

oedd  yr  udgyrn  yn  rhoddi  cyfle  i  elynion  crefydd  godi,  ac  yn  dang- 

os  yr  eglwys  yn  colli  tir,  mae  y  phiolau  yn  eu  darostwng  yn  union 

yn  yr  un  drefn,  a'r  oglwys  yn  ymburo  ac  yn  enill  y  ddaiar.     Gwna 

engrhaiíft  neu  ddwy  y  tro.     Pan  udganodd  y  pumed  angel  syrth- 

iodd  seren  o'r  nef  ar  y  ddaiar,  a  rhoddwyd  iddo  agoriad  y  pydew 

diwaelod,     Teimlwn  yn  bur  hyf  i  ddweud  mai  codiad  Pabyddiaöth 


ÌUIIFEDI  LLYFK  Y  DADGÜDDIAD.  203 

a  olygir.  Drachofn,  tywalltodd  y  pumod  angol  oi  phiol  ar  orsedd 
y  bwystfil  Pabaicfd,  nes  gwneud  ei  deyrnas  yn  dywyll.  Pan  udgan- 
odd  y  chweched  angel  gollyngwyd  yn  rhydd  y  podwar  angel  oedd- 
ynt  yn  rhwym  yn  yr  afon  Euphratos ;  a  rhoddwyd  caniatad  i'r  gall- 
uoedd  Mahomotaidd  ddarostwng  ymerodraeth  y  Dwyrain  a  ffurfio 
ymorodraoth  Twrci.  Ond  mae  y  chwechod  phiol  yn  caol  ei  thy w- 
allt  ar  yr  afon  Euphrates  nes  ei  sychu ;  neu  yn  dryllio  ymerodraeth 
y  Tyrciaid  er  gwnoud  ffordd  i  freDÌnoeddy  Dwyrain ;  neuroddi  llo 
i  bum  bronin  gyfodi  yn  y  Dwyrain  er  gwnoud  i  fyny  ddeg  bys  y 
ddelw,  deg  corn  y  bwystfil,  neu  y  deg  brenin  cyfansoddiadol  ydynt 
i  sefyll  yn  lle  hen  ymerodraeth  Rhufain.  Mae  yr  Aifft,  a  Groeg,  a 
thiriogaethau  Prince  Cousa  eisoes  wedi  codi  i  raddau  helaeth. 

Mae  hyn  yn  ein  harwain  i  sylwi  ar  un  saith  eto,  sef  bwystfil  a 
saith  ben  a  deg  corn.  Wrth  y  bwystfil  yma  y  deallwn  ymerodraeth 
Rhufain,  yr  hon  a  gynwysai  ynddi  ei  hun  bob  ffurflywodraeth  fu 
yn  y  byd  erioed.  Wele  yn  canlyn  yr  holl  ffurfly wodraethau  mae  y 
byd  wedi  weled  ac  yn  alluog  i'w  gweithio  allan.  1.  Y  Batriarch- 
aidd,  fel  yn  yr  Aifft,  lle  yr  oedd  y  brenin  yn  borchen  y  tir  a'r  bobl. 
2.  Unbenaeth  Babilon.  3.  Pendefigaeth  Persia.  4.  Milwriaeth 
Groog  dan  Alexander.  5.  Gweriniaeth  Rhufain  cyn  y  Ca^sars.  6. 
Ymerodraeth  ddewisedig  Rhufain.  7.  Lly wodraeth  gyfansoddiad- 
ol,  fel  Prydain  yn  bresenol.  Yr  oedd  rhyw  esgus  o  bob  un  o'r 
ffurflywodraethau  hyn  yn  cydfodoli  yn  Rhufain  dan  yr  ymerawd- 
wyr,  ac  y  maent  i'w  cael  hyd  heddyw  o  fewn  cylch  ymerodraeth 
Rhufain,  er  fod  y  tuedd  at  lywodraeth  gyfansoddiadol  yn  cynyddu 
yn  Ewrop  ac  Asia. 

Yn  pen.  17,  dywed  yr  angel  wrth  Ioan  fod  cynygiad  at  wneud 
wythfed.  Delw  y  bwystfìl  cyntaf,  yr  hon  oedd  wedi  ei  gosod  i  fyny 
ar  gais  yr  ail  fwystfìl,  a  olygir  yn  ddiau.  Proffesai  y  Pab  lywodr- 
aethu  yn  wahanol  i  bawb  fuasai  o'i  flaen.  Nid  oedd  yn  cydnabod 
mai  tywysog  daiarol  ydoedd,  ond  honai  mai  goruchwyliwr  Duw  ar 
y  ddaiar  ydoedd  ;  ac  am  hyny  fod  yn  rhaid  i  freninoodd  y  byd  ym- 
ostwng  iddo.  Ond  hysbysai  yr  angel  i  Ioan  mai  o'r  saith  y  mae. 
Tywysog  daiarol  ydyw,  ac  am  hyny  yn  rhwym  o  berthyn  i  un  o'r 
saith  ffurflywodraeth  fu  neu  a  ddaw  ar  y  ddaiar,  beth  bynag  fyddo 
ei  honiadau.  Er  iddo  broffesu  bod  yn  wahanol  i  bawb  fu  o'i  flaen, 
un  o  honynt  hwy  ydy w — bwystfìlaidd  a  daiarol,  neu  ddynol,  y w  yr 
oll  o  hono.  Ac  erbyn  hyn  mae  y  rhan  fwyaf  o'r  byd  wedi  deall 
nad  yw  llywodraeth  y  Pab  ond  rhywbeth  o'r  un  natur,  ond  ei  bod 
lawer  o  raddau  yn  waeth  na'r  un  lly wodraeth  arall ;  ac  y  mae  lly- 
wodraethau  Ewrop  yn  ymddwyn  at  y  Pab  yn  gywir  fel  rhy w  ly- 
wodraethwr  arall  yn  nghyfundeb  cenedloedd  y  byd.  Heblaw  bod 
y  hyd  yn  methu  dyfeisio  un  math  o  ffurfiy wodraeth  dros  ben  y  saith 
hyn,  mae  yn  bur  briodol  nodi  llywodraeth  dan  y  rhif  saith,  yn  gy- 
maint  nad  oes  awdurdod  ond  oddiwrth  Dduw.  Efe  sydd  yn  llywodr- 
aethu  yn  mreniniaethau  dynion.  Mae  yn  darostwng  y  naill  ac  yn 
derchafu  y  llall,  ac  yn  gosod  arni  y  neb  y  myno.     Mae  lly  wodraeth 


1204:  RHIEEDI  LLYPE  Y  DADGTTDDIAD. 

o  ry  w  fath  yn  anhebgorol  niewn  cymdeithas  ;  ac  y  mae  yn  ddyled- 
swydd  ar  bob  enaid  ymddarostwng  i'r  awdurdodau  goruchel ;  yna 
niae  Duw  yn  dyfod  at  ddynion  er  llesoli  cymdeithas  yn  ei  drugar- 
edd.  Mae  pob  ífurf  o  lywodraeth  wedi  ei  gymeradwyo  gan  Dduw 
yn  ei  dro,  gan  ei  fod  wedi  ei  addasu  at  angen  cymdeithas ;  am  hyi 
yn  ddiau  y  dy wedir  fod  ar  saith  ben  y  ddraig  saith  goron.  Nid  ar 
y  fîurf  yr  oedd  y  bai ;  ond  dyma  lle  yr  oedd  y  diffyg,  fod  ysbryd  y 
ddraig  yn  llywodraethu  y  rhai  oedd  yn  ei  meddu.  Yn  eu  holl  ym- 
drafodaeth  â  Christ,  dangosai  yr  Iuddewon  a'r  Ehufeiniaid — cyn- 
ddrychiolwyr  y  cldraig  yn  y  dyddiau  hyny — awydd  mawr  am  gadw 
y  gyfraith  a  sel  dros  Dduw  a'r  brenin,  er  yn  gweithredu  yn  hollol 
groes  i  ysbryd  pob  deddf.  Cawn  y  rhif  saith  fel  rhif  trugaredd  yn 
Zech.  3 :  9.  Grwelai  y  proffwyd  Joshua  yr  archoffeiriad  yn  sefyll 
gerbron  angel  yr  Argìwydd  mewn  dillad  budron,  a  satan  yn  sefyll 
ar  ei  ddeheulaw  i'w  wrthwynebu  ef.  Ond  amddiffynai  yr  angel  ef 
trwy  ddywedyd,  "  Onid  pentewyn  yw  hwn  wedi  ei  achub  o'r  tân  ?" 
Er  mor  halogedig  yr  olwg  ydoedd,  nid  oedd  yn  wrthodedig  gan 
drugaredd.  Ac  er  egluro  hyn  a  sicrhau  Joshua  o'i  dderbyniad  dy- 
wed,  "  Canys  wele  y  gareg  a  roddais  gerbron  Joshua :  ar  yr  un 
gareg  y  bydd  saith  o  lygaid  :  wele  fl  yn  naddu  ei  naddiad  hi."  Yn 
Nghrist  y  mae  Duw  yn  medru  gwneud  defnydd  o'r  peth  a  fyno  yn 
y  dull  y  myno.  Nid  oes  angen  am  haeddiant  nac  addasrwydd 
blaenorol,  oblegid  goruchwyliaeth  trugaredd  sydd  yma  yn  hollol. 
A  gallwn  fentro  dweud  cyn  gadael  y  mater,  fod  y  seithfed  dyddyn 
arwyddlun  o  drugaredd,  yn  gymaint  a'i  fod  yn  tueddu  i  ddwyn  y 
meddwl  yn  ol  at  Dduw,  wedi  iddo  fod  yn  dylyn  y  byd  a'i  orchwyl- 
ion  am  chwech  diwrnod.  Mae  gorphwys  y  seithfed  dydd  yn  peri 
i  ddyn  gofìo  fod  Duw  wedi  gorphwys,  a  hyny  yn  ei  arwain  i  fedd- 
wl  am  Dduw  fel  Creawdwr  a  Chynaliwr.  Ac  hefyd  mae  y  dydd 
cyntaf  o'r  wythnos  yn  adgofio  dyn  o  adgyfodiad  y  Gwaredwr;  a 
hyny  yn  agor  o'i  flaen  yr  oll  a  wnaeth  Crist  yn  ein  byd  ni.  Fel 
hyn  mae  y  rhif  saith  braidd  yn  mhob  man  yn  ein  hadgofìo  o  dru- 
garedd  Duw. 

Y  rhif  nesaf  y w  deg.  Nid  ydym  yn  cael  wyth  na  naw  yn  llyfr  y 
Dadguddiad,  ond  y  mae  deg  yn  bur  aml.  Gwneir  hyn  i  fyny  o 
bedwar  a  chwech.  Mae  yn  bur  bwysig  yn  llyfr  y  Dadguddiad,  er 
mai  ychydig  o  sylw  a  gymer  esbonwyr  o  hono.  Dyma  rifedi  y  drwg 
pan  mae  natur  a  dyn  wedi  ymgyfamodi  a'u  gilydd  yn  erbyn  Duw, 
ac  felly  dyfod  i  bersonoli  y  diafol.  Yn  pen.  2  :  10  dywedir — Y 
cythraul  a  fwrw  rai  o  honoch  chwi  i  garchar,  a  chwi  a  gewch  gys- 
tudd  ddeng  niwrnod.  Cowch  weled  eithaf  y  cythraul.  Gwna  y 
gelynion  gymaint  yn  eich  erbyn  ag  sydd  o  fewn  eu  gallu ;  ond  er 
hyny,  mae  eu  hamser  yn  derfynol — dim  ond  deg. 

Yr  oedd  gan  y  ddraig  ddeg  corn,  ac  felly  hefyd  yr  oedd  gan  y 
bwystfìl  Bhufeiuig  a  welodd  Ioan  yn  codi  o'r  môr,  yn  gystal  a'r 
bwystfil  o  liw  ysgarlad  oedd  yn  dwyn  y  wraig  ar  ei  gefn.  Yn  gy- 
maint  ag  mai  yr  un  yw  y  rhai  hyn  mewn  agweddau  gwahanol,  ni 


1U1IFFDI  LLYFR  Y  DADGÜDDIAD.  2Ô5 

raid  manylu  ar  bob  Ün  o  lionynt.  Dy  wod  Ioan  ani  y  deg  corn  mai 
deg  brenin  ydynt,  neu  ddeg  breniniaeth.  Wrth  hyn  gallwn  ddysgu, 
er  fod  pob  awdurdod  oddiwrth  Dduw,  y  gall  y  rhai  .sydd  yn  gwisgo 
y  cyfry w  awdurdod  fod  yn  aml  yn  elynol  i  Dduw,  ie,  yn  liollol  gyth- 
reulig.  Tybiwn  mai  hyn  a  olygir  wrth  ddweud  fod  y  bwystfil  a 
saith  ben  a  deg  corn ;  ac  yn  lle  bod  y  penau  yn  wastad  dan  goron, 
cawn  y  deg  corn  yn  gwisgo  deg  coron.  Dynion  yn  cael  eu  han- 
rhydeddu  am  ou  bod  mewn  swydd  ac  awdurdod,  ac  nid  am  eu  bod 
yn  llenwi  y  swyddau  hyny  er  gogoniant  i  Dduw  a  lles  y  byd,  ond 
yn  aml  yn  defnyddio  eu  gallu  i  ddinystrio  dynion  a  gwrthryfola  yn 
erbyn  Duw.  Fel  hŷn  mae  dyn  a  natur  mewn  cysylltiad  â'u  gilydd 
pan  yn  gwrthwynebu  Duw  yn  offerynau  pwrpasol  i'r  diafol  gael 
gweithio  allan  ei  gynlluniau  trwyddynt.  Ar  yr  un  pryd  gwna  y 
deg  brenin  les  trwy  symud  ymaith  rywbeth  gwaeth.  A'r  deg  corn 
y  rhai  a  welaist  ar  y  bwystfil,  y  rhai  hyn  a  gasânt  y  butain,  ac  a'i 
gwnant  hi  yn  amddifad  a  noeth,  ac  a  fwytant  ei  chnawd,  ac  a'i 
llosgant  hi  a  thân.  Ond  ni  fydd  eu  natur  hwy  wedi  cyfnewid  mym- 
ryn  ;  oblegid  y  rhai  hyn  a  ryfelant  a'r  Oen,  a'r  Oen  a'u  gorchfyga 
hwynt.  Tebyg  y  dinystrir  y  sefydliadau  gwladol  o  grefydd  gan 
ly  wodraethau  y  byd,  a  hyny,  nid  oddiar  argyhoeddiad  am  natur  ys- 
brydol  teyrnas  Críst,  ond  o  gasineb  at  neu  yn  hytrach  dyb  isel  am 
bob  math  o  grefydd.  Mae  tuedd  lly wodraethwyr  y  byd  yn  myned 
yn  y  ffordd  yma  yn  gyflym.  Math  o  anffyddiaeth  a  diofalwch  am 
bob  mat'h  o  grefydd,  ond  mor  bell  ag  y  byddo  yn  ateb  amcanion 
gwladwriaethol,  yw  egwyddor  lywodraethol  holl  lysoedd  Ewrop. 
A  pha  ryfedd,  pan  gofiom  yr  olwg  maent  yn  gael  ar  grefydd  trw y 
ddylanwad  y  wraig  sydd  yn  eistedd  ar  y  bwystfìl,  ac  yn  meddwi  y 
cenedloedd  â  gwin  ei  godineb.  Er  dangos  i  bwy  y  mae  y  wraig 
hon,  neu  yr  eglwys  lygredig,  yn  perthyn,  dywed  Ioan  yn  pen.  11 : 
13,  Ac  yn  yr  awr  hono  y  bu  daiargryn  mawr,  a  degfed  ran  y  ddin- 
as  a  syrthiodd.  Yma  cawn  ddinas  yn  ddeg  o  ranau — dinas  y  cyth- 
raul — ac  un  ran  o  honi,  yn  debyg  y  rhan  lle  trigai  ychydig  ddyn- 
ion  duwiol,  yn  cael  ei  dinystrio ;  lladdwyd  gan  y  ddaiargryn  saith 
mil  o  wyr.  Cyfeirir  yma  yn  ddiau  at  y  saith  crefyddwyr  dystaw 
oeddynt  yn  byw  yn  Israel  yn  nyddiauElias.  Felly  mae  rhai  dayn 
llechu  yn  yr  eglwysi  sefydledig  yn  mhob  oes,  gan  feddwl  y  gallant 
fod  yn  dduwiol  a  dyogel  mewn  eglwys  lygredig.  Ond  dangosir 
yma  nad  ydynt  yn  ddyogel,  nad  beth  am  euduwioldeb.  Pa  waeth- 
af  fyddo  yr  eglwys  lygredig  yn  myned,  mwyaf  oll  fydd  perygl  y 
crefyddwyr  fyddant  o'i  mewn.  Rhag  bod  amheuaeth  am  unioliaeth 
y  wraig  a'r  ddinas,  dywedir  yn  pen.  17  :  18,  A'r  wraig  a  welaist 
y w  y  ddinas  fawr  sydd  yn  teyrnasu  ar  freninoedd  y  ddaiar. 

Mae  rhai  degau  yn  yr  Hen  Destament  a  allant  ymddangos  i  rai 
fel  yn  taro  yn  erbyn  y  dybiaeth  mai  rhifedi  y  diafol  yw  y  rhif  deg ; 
megis  deg  pla  yr  Aifft,  a'r  deg  gorchymyn.  Ond  pan  gofiorn  fod 
deg  pla  yr  Aifft  wedi  eu  cyfaddasu  i  daro  yn  erbyn  coelgrefydd  yr 
Aití'tiaid,  neu  i  fod  yn  gosb  uniongyrchol  arnynt  am  eu  creulondeb 


206  RBIIFEDI  LLYPE  Y  DÀD&TÎDDIÀD. 

at  Israel,  cawn  weled  nad  oes  yma  ddim  ond  Duw  yn  gosod  i  fyny 
ddeg  pla  ar  gyfer  deg  drwg  oedd  yr  Aifffciaid  yn  euog  o  honynt  dan 
lywyddiaeth  y  diafol.  Yr  un  modd  mae  y  deg  gorchymyn  wedi  eu 
hamcanu  i  atal  dynion  i  wneud  deg  o  bethau  oedd  y  diafol  a'u  cal- 
onau  drwg  eu  hunain  wedi  ddysgu  iddynt.  Ac  y  mae  yn  deilwng 
o  sylw  mai  nacäol  yw  y  rhan  fwyaf  o'r  deg  gorchymyn  ;  a  rhoddai 
y  rhai  ydynt  yn  gadarnhäol  eithaf  synwyr  pe  gosodid  hwy  yn  y 
ffarf  nacäol.  Amcan  Crist  oedd  datod  gweithredoedd  y  diafol ;  am 
hyny,  yr  oedd  ar  brydiau  dan  yr  angenrheidrwydd  o  ymladd  ag  ef 
ar  ei  dir  ei  hun. 

Y  rhif  nesaf  y w  deuddeg.  Mae  h wn  eto  yn  dyfod  o'n  blaen  am- 
ry w  weithiau,  ac  ymddengys  ei  fod  yn  gryn  bwysig  yn  llyfr  y  Dad- 
guddiad.  Fel  y  mae  saith  yn  cael  ei  wneud  i  fyny  o  dri  a  phedwar 
mewn  cysylltiad,  neu  wedi  eu  chwanegu  at  eu  gilydd,  ac  felly  yn 
dynodi  fod  DuwJa'r  byd  mewn  cysylltiad  a'u  gilydd  ar  dir  trugar- 
edd ;  mae  deuddeg  yn  cael  ei  wneud  i  fyny  o  dri  wedi  ei  chwanegu 
gan  bedwar,  ac  yn  arwyddo,  feddyliwn,  yr  eglwys  wedieipherffeith- 
io ;  ac  felly  ynigyfrwng  perffaith  i  drosglwyddo  y  gogoniant  dwyfol. 
Cawn  y  drychfeddwl  yn  eglur  iawn  ýn  pen.  21 :  10,  11,  Ac  efe  a 
ddangosodd  i  mi  y  ddinas  fawr,  y  Jerusalem  newydd,  yn  disgyn  o'r 
nef  oddiwrth  Dduw,  a  gogoniant  Duw  ganddi.  Hyny  yw,  yn  ad- 
lewyrchu  gogoniant  Duw  drwyddi  oll.  Yr  oedd  y  ddinas  hono  yn 
ddeuddeg  mü  o  stadau  bob  ffordd.  Yr  un  hyd,  a'r  un  led,  a'r  un 
uchder.  Hyny  y w,  yr  oedd  yn  gallu  adlewyrchu  y  gogoniant  dwyfol 
drwy  bob  rhan  o  honi.  Nid  yw  Duw  wedi  cael  cyfle  i  amlygu  ei 
ogoniant  ond  yn  rhanol  iawn  hyd  yma.  Yr  oedd  llawer  o  Dduw 
yn  dyfod  i'r  golwg  yn  Iesu  Grist,  ond  ymddengys  fod  mwy  yn  dy- 
fod  i'r  golwg  trwy  yr  eglwys.  Fel  y  byddai  yr  awrhon  yn  hysbys 
i'r  tywysogaethau  a'r  awdurdodau  trwy  yr  eglwys  fawr  amryw 
ddoethineb  Duw.  Mae  pob  Cristion  yn  foddion  i  ddyfod  a  rhyw 
linell  newydd  yn  nghymeriad  Duw  i'r  golwg.  A  phan  roddo  efe  y 
deyrnas  i  Dduw  a'r  Tad,  yna  y  bydd  Duw  oll  yn  oll.  Pan  fyddo 
yr  eglwys  wedi  ei  pherffeithio  a'i  gwneuthur  yn  eglwys  gyfan,  yna 
y  bydd  wedi  cyraedd  at  y  rhifedi  deuddeg,  ac  yn  egluro  cymeriad 
yr  Anfeidrol  yn  yr  oll  o  hono. 

Wedi  sylwi  ar  y  deuddeg  fel  yma  yn  ei  fan  uchaf,  prin  y  mae 
galwad  i  sylwi  ar  y  rhif  mewn  manau  israddol.  Er  hyny,  hwyrach 
fod  rhai  gwersi  buddiol  yn  y  manau  hyny.  Deuddeg  llwyth  Israel. 
Ai  dygwyddial  oedd  fod  gan  Jacob  ddeuddeg  mab ;  neu  ynte,  ai 
dygwyddiad  oedd  i  Grist  ddewis  deuddeg  apostol  ?  Nage  yn  ddiau. 
Yr  oedd  hynodion  a  rhagoriaethau  meibion  Jacob  yn  ddigon  i  wneud 
un  dyn  perffaith  rhyngddynt.  Yr  oedd  rhagoriaeth  cymeriad  y 
deuddeg  apostol  yn  ddigon  i  wneud  un  cymeriad  Cristionogol  pur. 
Ond  yr  oedd  yn  rhaid  cael  y  ddau,  sef  y  deuddeg  patriarch  a'r  deu- 
ddeg  apostol,  yn  bedwar  henuriad  ar  ugain  ;  er  gosod  allan  y  wein- 
idogaeth  efengylaidd,  Ond  rhaid  peidio  dysgwyl  y  rhagoriaethau 
hyn  mewn  un  gweinidog,  oblegid  ni  cheir  yr  holl  gymhwysderau 


ÌUlIFEDI   LLTFl    í    DADGLDDIAD.  2U7 

gofynol  i'r  weinidogaeth  bytli  mewn  un  dyn ;  oblegid  i  bob  un  y 
rlioed  gras  yn  ol  mesur  dawn  Crist.  Efe  yn  unig  sydd  yn  oyflawni 
oll  yn  oll.  Gollir  dysgwyl  holl  ragoriaethau  y  podwar  ar  ugain  o 
fown  eylch  y  weinidogaeth  yn  mhob  oes. 

Ond  rhaid  cael  y  deuddeg  Uwyth,  a  deuddeg  mil  o  bob  llwyth, 
cyn  cael  eglwys  deilwng  o  Grist — yn  addas  i  ganlyn  yr  Oen  i  ba  lo 
bynag  yr  elo.  Ac  yn  ddiweddaf  oll,  rhaid  cael  y  ddinas  fawr — y 
Jerusalem  Newydd — yn  ddeuddeg  mil  o  stadiau  bob  ffordd — lled, 
hyd,  ac  uchder,  cyn  y  medro  yr  Anfeidrol  gael  cyfleusdra  i  amlygu 
ei  hun  yn  yr  oll  ag  ydyw,  a  theimlo  na  fydd  eisiau  byth  iddo  gael 
cyfleusdra  pellach  i  wneud  ei  hun  yn  adnabyddus  i'w  greaduriaid, 
gan  y  bydd  y  ddinas  hono  yn  ddigon  mawr,  pur,  a  dysglaer  i  ad- 
lewyrchu  gogoniant  Duw  yn  yr  oll  o  hono.  Dinas  a  gogoniant 
Duw  ganddi  yn  adlewyrchu  gogoniant  Duw  yn  yr  oll  o  hono.  Hi 
ydy w  y  deyrnas  y  mae  Crist  yn  myned  i'w  rhoddi  i  fyny  i  Dduw  a'r 
Tad,  fel  y  byddo  Duw  oll  yn  oll ;  neu,  y  byddo  holl  gyflawnder  y 
Duwdod  wedi  ei  gwbl  egluro  mewn  gweithredoedd,  fel  y  dywedir 
am  dano  yn  y  dadguddiad  a  roddodd  o  hono  ei  hun.  Ehyw  an- 
rhydedd  fawr  mae  Duw  yn  roddi  ar  ddynion — caniatau  iddynt  fod 
yn  gyfryngau  trwy  ba  rai  yr  eglurir  ei  gymeriad  yn  yr  oll  ag  ydy  w 
i  holl  ddeiliaid  ei  lywodraeth  fawr  ;  bod  yn  freniniaeth  trwy  ba  un 
yr  hysbysir  yr  ewyllys  ddwyfol  i  bob  creadur. 

Dyma  yr  holl  rifedi  gwreiddiol,  y  rhai  y  mae  rhyw  reswm  ath- 
ronyddol  dros  eu  defnyddio  ynddynt  eu  hunain.  Ehifedi  hanesiol 
yw  y  nesaf. 

RhifedÌ  henthycol  neu  hanesyddol.  Yr  ydym  yn  enwi  y  rhai  hyn 
felly  am  eu  bod  wedi  eu  benthyca  oddiwrth  íieithiau  hanosyddol, 
er  taflu  goleu  ar  y  pwnc  dan  sylw.  Mae  y  rhai  hyn,  sef  y  ddau 
fìs  a  deugain — mil  dau  cant  a  thriugain  o  ddyddiau — amser,  ac  am- 
seroedd,  a  haner  amser — mil  o  flynyddoedd,  &c,  yn  cael  llawer 
mwy  o  sylw  esbonwyr  na  dim  rhifedi  ereill  yn  yr  holl  Feibl,  ar  y 
dybiaeth  eu  bod  wedi  eu  bwriadu  i'n  dysgu  pa  brydy  dybena  Pab- 
yddiaeth,  neu  y  dechreua  y  Mil  Blynyddau,  neu  ryw  gyfnodau  cr- 
eill  fyddont  nesaf  at  feddyliau  y  gwahanol  awdwyr.  Gan  nad  yd- 
ym  yn  credu  fod  amcan  llyfr  y  Dadguddiad  mwy  na'r  bedwaredd 
ar  ugain  yn  Matthew  wedi  ei  fwriadu  i'n  dysgu  am  yr  amserau  a'r 
prydiau,  pa  rai  a  gadwodd  y  Tad  yn  ei  feddiant  ei  hun,  ni  raid  i  ni 
dreulio  amser  i  chwilio  am  eu  dechreu  na'u  diwedd,  ond  yn  benaf 
a  blaenaf  beth  a  amcenir  drwyddynt.  Er  hyny,  gan  fod  cymaint 
o  duedd  mewn  esbonwyr  i  geisio  penderfynu  gwahanol  amserau 
wrth  y  rhifedi  lvyn,  a  bod  darllonwyr  mor  dueddol  i  redeg  ar  ol  es- 
boniadau  o'r  fath,  mae  yn  werth  i  ni  chwilio  beth  yw  sail  y  cyfry w 
esboniadau,  megis  yr  eiddo  Eleming,  Elliott,  Cumming,  ac  ereill. 
Dywed  Fleming  mai  un  o'r  gosodiadau  pwysicaf  er  esbonio  y  Dad- 
guddiad  yw  fod  y  tri  rhif — mil  dau  cant  a  thriugain  o  ddyddiau, 
(pen.  11 :  3  ;  12  :  6,)  a'r  ddau  fìs  a  deugain,  (pen.  13:  5,)  a'r  am- 
ser,  amseroedd,  a  haner  amser,  (pen.  12:  14,)  yn  gydamserol,  neu 


208  ÎIHIFEDI  LLYFR  Y    DADGUDDIAD. 

yn  dynodi  yr  un  adeg,  a'u  bod  yn  broffwydoliaethol ;  sef  bod  pob 
diwrnod  yn  dynodi  blwdddyn.  Mae  holl  gyfundraeth  esboniadol 
y  tri  a  nodwyd,  ac  ereill,  yn  ymddybynu  yn  hollol  ar  y  dybiaeth 
fod  diwrnod  yn  llyfr  y  Dadguddiad  yn  golygu  blwyddyn.  Dech- 
reuwn  trwy  ddweud  niai  tybiaeth  bur  ddiweddar  yn  mhlith  esbon- 
wyr  y  w  hon.  Ni  wyddai  yr  hen  esbonwyr  ddim  am  y  cìybiaeth  yma. 
Dywed  Irenreus,  yn  yr  ail  canrif, — Pan  fyddo  i  Angrhist  ddiys- 
tyru  pob  petli  yn  y  bycl  hwn,  gan  deyrnasu  dair  blynedd  a  chwe 
mis,  a  phan  fyddo  wedi  eistedd  yn  y  deml  yn  Jerusalem,  yna  yr 
Arglwydd  a  ddaw  gyda  chymylau  y  nef  yn  ngogoniant  ei  Dad  iV 
fwrw  ef  a'r  rhai  a  ufuddhaent  iddo  i'r  llyn  o  dân.  Hippolytus,  yn 
y  trydydd  canrif,  wrth  esbonio  Daniel  a  ddywed, — Wrth  amser, 
amseroedd,  a  haner  amser,  y  golygai  Daniel  dair  blynedd  a  haner. 
Cyril  o  Jerusalem,  yn  y  pedwerydd  canrif,  a  ddywed, — Ni  theyrnasa 
Anghrist  ond  tair  blynedd  a  haner  yn  unig.  Nid  wyf  yn  dweud 
hyn  ar  sail  yr  Apocrypha,  oncl  ar  lyfr  Daniel ;  canys  efe  a  ddywed, 
Ehoddir  hi  i'w  law  hyd  amser,  ac  amseroedd,  a  haner  amser.  Yn 
awr,  amser  yw  un  ûwyddyn.  Jerome,  yn  y  pumed  canrif,  a  ddy- 
wed, — Dynoda  amser  un  flwyddyn ;  amseroedd,  yn  ol  dulliaith  yr 
Hebreaid,  ddwy  flynedd ;  a  haner  amser,  chwech  mis.  A  dywed 
yn  mhellach  mai  dyma  olygiad  yr  holl  ysgrifenwyr  eglwysig  y  j)ryd 
hwnw.  Theodoret,  tua  chanol  y  pumed  canrif,  a  ddywed, — Wrth 
amser,  amseroedd,  a  haner  amser,  y  golygai  Daniel  y  tair  blynedd 
a  haner,  yn  ystod  pa  rai  yr  oedd  y  corn  a  lefarai  bethau  mawrion 
i  ffynu.  Bede,  yn  y  seithfed  canrif,  a  ddywed, — Amser  a  arwydda 
ûwyddyn,  amserau  dwy  flynedd,  a  haner  amser  chwech  mis ;  canys 
nid  y w  Anghrist  yn  cablu  yn  gyhoeddus  cyn  pen  tair  blynedd  a 
haner.  Sebastian  Munster,  un  o'r  galluocaf  o'rDiwygwyr  Protest- 
anaidd  yn  y  pymthegfed  canrif,  a  ddywed, — Ni  oddef  Duw,  medd 
y  proííẁyd,  i'r  gofldiau  oddiwrth  Anghrist  ymosod  ar  ei  etholedig- 
ion  yn  galed  iawn.  Bydd  iddo  barhau  am  amser,  sef  blwyddyn, 
amseroedd,  sef  dwy  flynedd,  a  haner  amser,  sef  chwech  mis ;  neu 
mewn  geiriau  ereill,  ni  bydd  iddo  barhau  am  gyfnod  cyflawn,  eithr 
trwy  haner  saith ;  canys  byrheir  y  dydcliau  hyny  er  mwyn  yr  eth- 
oledigion.  Dyma  hefyd  oedd  golygiadau  yr  Iuddewon,  fel  y  deng- 
ys  Aben  Ezra.  "Mae  Saadias  yn  esbonio  yn  gywir  pan  ddywed, 
GrwybydAwch  fod  clydd  yn  golygu  diwrnod  ac  nicl  blwyddyn  bob 
amser  yn  yr  ysgrythyrau.  Er  hyny  gall  dydcliau  olygu  blwyddyn, 
gan  mai  cyson  ddychweliad  y  dydcliau  sydd  yn  gwneud  blwyddyn. 
Ond  pan  nodir  y  rhif,  megis  dau  dclydcl,  tridiau,  nid  y  w  yn  golygu 
blynyddau  ond  dyddiau."  Fel  hyn  mae  yr  hynafìaid  yn  erbyn  y 
dybiaech  ;  ond  gallasent  hwy  fod  yn  cyfeiliorni  yn  hyn  fel  mewn 
pethau  ereill ;  am  hyny,  rhaid  i  ni  chwilio  y  rhesymau  a  dclygir  yn 
mlaen  dros  y  dybiaeth. 

1.  Gan  fod  Israel  yn  meclclu  ar  Sabbath  bob  seithfed  dydd,  a 
blwyddyn  Sabbath  bob  saith  mlynedd,  ymddengys  fod  diwrnod  yn 
cael  ei  osod  am  flwyddyn.     Ond  gellir  gofyn,  onid  oedd  Israel  yn 


RHIFEDI  LLYFR  Y  DADOUDDIAD.  209 

doall  fod  pob  soithfod  dydd  yn  ddydd  Sabbath,  8  phob  soitbfed 
ílwyddyn  i'w  chadw  drwyddi  yn  Sabbath  ?  Tobyg  y  buascnt  yn 
synu  yn  fawr  po  dywedasid  wrthynt  fod  dydd  yn  golygu  blwyddyn, 
a  blwyddyn  Sabbath  yn  golygu  tri  chant  a  thriugain  o  flynyddoedd. 
Fel  hyn,  buasai  ou  blwyddyn  Sabbath  yn  dyfod  unwaith  mown  dwy 
fil  o  ílynyddoedd,  ac  yn  parhau  dri  chant  a  thriugain.  Gwyr  pawb 
sydd  yn  darllen  na  pharhaodd  Israel  a  Juda  ond  ychydig  ganrif- 
oodd  ;  or  hyny  ymddengys  eu  bod  wedi  ysbeilio  y  tir  o  driugain  a 
deg  o  ílynyddoodd  Sabbath,  cyn  caethiwod  Babilon.  Dengys  hyn 
fod  diwrnod  ablwyddyn  i'w  cymeryd  mewn  ystyr  lythyrenol  yma. 

2.  Dywodir  fod  Israel  wedi  bod  yn  yr  anialwch  ddeugain  mlyn- 
edd  ar  gyfer  y  deugain  niwrnod  y  bu  yr  ysbuwyr  yn  Nghanaan,  a 
bod  Ezeciel  wedi  gorwedd  ar  ei  ochr  dri  chant  a  phedwar  ugain  a 
deg  o  ddyddiau,  er  dwyn  y  pechodau  oedd  Israel  wedi  wneud  yn 
ystod  y  nifer  hyny  o  flynyddau.  Ond  nid  oes  yma  ddim  yn  y  naill 
beth  yn  cael  ei  osod  ar  gyfer  y  llall.  Diwrnod  y w  diwrnod  a  blwydd- 
yn  yw  blwyddyn  yn  mhob  un  o'r  ddwy  enghraifft.  Pe  amgen  bu- 
asai  yn  rhaid  i  ni  ddeall  fod  yr  ysbiwyr  wedi  bod  yn  y  wlad  ddeu- 
gain  mlynedd,  er  mai  deugain  niwrnod  a  ddywedir ;  a'r  un  fath 
gyda'r  holl  rifedi  ereill. 

3.  Mae  amryw  hefyd  yn  apelio  at  saith  wythnos  Daniel.  Pwys- 
ai  Mede,  ( y  cyntaf  i  ddwyn  y  dull  hwn  o  gyfrif  i  sylw  y  Seison, )  yn 
fawr  ar  yr  enghraifft  yma.  Ond  mae  Elliott  yn  rhoddi  hon  i  fyny, 
gan  fod  y  gair  Hebraeg  a  gyfìeithir  wythnos  yn  golygu  seithau,  a 
gall  olygu  saith  mlynedd  yn  gystal  a  saith  niwrnod.  Gellir  cyf- 
ieithu  Dan.  9  :  24,  Deg  a  thriugain  saith,  neu  saith  deg  saith,  a 
derfynwyd  ar  dy  bobl.  Fel  hyn  y  mae  y  dybiaeth  fod  diwrnod  yn 
sefyll  am  flwyddyn  yn  yr  ysgrythyrau  yn  hollol  ddisail,  ac  yn  an- 
ghyson  â  rhediad  yr  ysgrythyrau. 

Byddai  yn  beth  rhyfedd  iawn  ein  bod  yn  cyfarfod  â'r  dy wediad 
dau  ddiwrnod,  tridiau,  deugain  niwrnod,  tair  blynedd,  triugain  a 
deg  o  flynyddoedd,  ac  i'w  deall  oll  yn  eu  hystyr  lythyrenol,  ac  yna 
mewn  dau  neu  dri  man  eu  deall  yn  ffìgyrol,  pan  na  fyddo  dim  yn 
dynodi  nac  yn  arwyddo  cyfnewidiad.  Felly,  rhaid  i  ni  gymeryd 
amserau  y  Dadguddiad  yn  eu  hyd  priodol,  ac  nid  diwrnod  am 
flwyddyn. 

Y  cwestiwn  nesaf  y w,  a  ydym  i  gymeryd  y  rhifedi  yma  fel  yn 
dynodi  rhy w  dymhor  penodol  yn  hanes  yr  eglwys  ?  A  y w  y  mil 
dau  cant  a  thriugain  o  ddyddiau,  y  ddau  fìs  a  deugain,  a'r  amser, 
amseroedd,  a  haner  amser,  yn  dynodi  rhyw  dair  blynedd  a  haner 
neillduol ;  neu  ynte,  ai  rhifedi  arwyddluniol  ydynt,  wediei.  benthyca 
oddiwrth  amgylchiadau  blaenorol  i  osod  allan  ryw  egwyddorion  a 
dysgu  gwersi  i'r  eglwys  yn  gyffredinol  ?  Pe  buasem  yn  golygu  fod 
yr  amserau  hyn  yn  nodi  rhyw  adeg  benodol,  buasai  }Tn  well  genym 
eu  hestyn,  a  chael  pob  diwrnod  yn  flwyddyn  ;  oblegid  mae  fìyfr  y 
Dadguddiad  yn  cyrhaedd  dros  faes  mor  fawr  ac  amseriad  mor  faith 
mewn  byr  eiriau,  fel  y  mae  yn  anhawdd  iawn  meddwl  fod  sylw  mor 

R 


2*10  RHIFEDI  LLYFB  T  DÀDGTTDDIAD. 

neillduol  yn  cael  ei  roddi  i'r  tair  blynedd  a  haner  hyn  yn  nghanol 
rhai  miloedd  o  fìynyddoedd. 

Y  mae  dau  reswm  cryf  jrn  erbyn  cymeryd  diwrnod  i  ddynodi 
blwyddyn  heblaw  a  nodwyd- 

1.  Mae  yn  anmhosibl  penderfynu  pa  bryd  i  benodi  eu  dechreuacl. 
Myn  Elliott  eu  bod  yn  dechreu  yn  0.  C.  533  neu  606.  Tra  mae 
Fleming  yn  eu  gosod  i  ddechreu  yn  606  neu  758.  Tra  y  diolchai 
y  dysgedigBengel  i'r  Ysbryd  Glan  mewn  modd  neil'lduol  am  ddang- 
os  iddo  mai  yn  666  yr  oeddynt  yn  dechreu,  ac  mai  dechreuadPab- 
yddiaeth  oedd  iV  olygu  wrth  rifedi  y  bwystfìl.  Dyma  bedwar 
dechreu,  ac  wrth  gwrs  cawn  bedwar  diwedd—  un  yn  1793,  y  llall 
yn  1*866,  a'r  llall  yn  1872,  a'r  olaf  yn  2018.  Ac  nid  dyma  bob  dech- 
reu  a  diwedd  sydd  wedi  eu  dyfeisio  i'r  rhifedi  hyn.  Ond  mae  medd- 
wl  fod  peth  yn  dechreu  ac  heb  ddechreu  bedair  gwaith  drosodd,  yn 
cliweddu  ac  heb  ddiweddu  yr  un  modd,  yn  llawn  digon,  feddyliwn, 
i  ddangos  gwrthuni  y  dybiaeth.  Pa  les  all  rhifedi  fod  pan  nad  yd- 
ynt  yn  penderfynu  dim  ?  A  chaniatau  fod  Mr.  Elliott  a  Dr.  Cum- 
ming  yn  iawn,  a  bod  yn  bosibl  i'r  1260  o  ddyddiau  ddybenu  yn 
1793,  a  dybenu  draehefh  yn  1866,  dysgwyliem  fod  y  ddau  dyst  yn 
proffwydo  hyd  1793  oleiaf,  gany  dywedpen.  11,  eu  bod  i  broffwydo 
mewn  sachlian  dros  fll  dau  cant  a  thriugain  a  ddyddiau.  Ond  dy- 
wed  Mr  Elliott  i'r  ddau  dyst  gael  eu  lladd  yn  1514,  adgyfodi  yn 
1517,  ac  esgyn  i'r  nefoedd  yn  1555.  Mae  yn  anhawdd  cysoni  peth- 
au  fel  hyn. 

Mae  y  dull  yma  o  esbonio  yn  arwain  dynion  i  grefyddoli  amgylch- 
iadau  ydynt  yn  hollol  groes  i  ysbryd  Crist,  a  seintio  dynion  ydynt 
yn  elynion  calon  iddo.  Mae  Mr.  Elliott  yn  ystyried  esgyniad  Cys- 
tenyn  i  orsedd  Ehufain,  a'r  llywodraeth  yn  clyfod  i  noddi  crefydd, 
yn  rhyw  fendith  annhraethol.  Tybia  Eleming  ac  yntau  mai  yn  yr 
adeg  hono  y  cyflawnwyd  gweledigaeth  agoriad  y  chweched  sel,  yn 
nghwymp  y  llywodraeth  baganaidd  yn  Ehufain;  ond  nid  yw  y 
Beibl  yn  un  man  yn  gosod  y  llywodraeth  hono  yn  y  nefoedd.  Diau 
mai  cwymp  yr  eglwys  a  ddynodir  dan  y  chwechedsel ;  acmewnun 
ystyr,  diau  fod  ei  chysylltu  â'r  llywodraeth  y  moddion  effeithiolaf 
i'w  darostwng.  Dercheflr  hefyd  chwyldroad  Efrainc  i  fod  yn  rhyw 
ddylanwad  crefyddol  pwysig  er  dileu  Pabyddiaeth  ;  tra  na  wel  un 
dyn  diragfarn  ddim  yn  yr  amgylchiad  gofidus  hwnw  ond  dynion 
Avedi  ymollwng  i  gynawni  pob  trosedd  yn  un  chwant,  ac  vn  gadael 
y  byd  a'r  eglwys  yn  llawrer  gwaeth  yn  y  diwedd  nag  oeddynt  ar  y 
dechreu. 

Mae  y  dull  yma  o  esbonio  hefyd  yn  priodoli  pob  drwg  i'r  Bab- 
neth  fel  sefydliad,  heb  gofio  fod  Eglwys  Groeg,  Mahometiaeth,  a 
phob  sefydliad  gwladol  o  grefydd  yr  un  peth  o  ran  egwyddor,  os 
&ad  cynddrwg  mewn  graddau  bob  amser,  ac  felly  yn  wrthddrychau 
y  broffwydoliaeth  yn  ogystal.  Camsyniad  pwysig  a  wneir  gan  es- 
bonwyr  o'r  dosbarth  yma,  yw  edrych  am  gyflawniad  pob  peth  yn 
Ewrop  yn  unig ;  tra  mae  yn  eithaf  eglur  fod  a  fyno  y  Dadguddiad 


IIHIFEDI  LLTFl  Y  DApDGUDDI.ID.  211 

i 

a  holl  ranau  yr  ymerodraoth  Rufeinig  yn  Asia  ac  Affriea  yn  gystal 
ac  E wrop.  Eto,  gosodir  llawer  mwy  o  bwys  ar  yr  allanol  na'r  mown- 
ol,  ar  y  corfF  yn  hytrach  na'r  ysbryd.  Dysgwylir  llawer  iawn  oddi 
wrth  ddinystr  lly wodraeth  dymorel  y  Pab ;  ond  teimlwn  yn  sicr  y 
byddai  hyny  yn  elw  yn  hytrach  na  cholled  i'r  Babaeth.  Mae  dy- 
lanwad  y  Pab  yn  llawer  mwy  yn  yr  Iwerddon,  lle  nad  oes  ganddo 
ddim  tiriogaeth,  nag  ydy w  yn  Italy,  lle  mae  ei  deyrnas  fach  yn  gor- 
wedd.  Teimlwn  yn  sicr  nad  î)es  dim  yn  gwneud  mwy  i  beri  i'r 
Italiaid  gashau  y  Babaeth  na  llywodraeth  dymorol  y  Pab  yn  sofyll 
ar  ffordd  uniad  holl  Italy. 

Ehoddwn  yma  engrhaiff't  o'r  dyryswch  i  ba  un  mae  y  rhifedi  yn 
arwain  esbonwyr  pan  yn  eu  cymeryd  yn  llythyrenol.  Dywed  Ben- 
gel  fod  blwyddyn  broffwydoliaethol  yn  cynwys  190$$  o  ddyddiau, 
neu  haner  blwyddyn  ac  yn  agos  i  wyth  o  ddyddiau,  yr  hyn  a  eilw 
efe  y  fíbrdd  ganol  o  gyfrif  yn  yr  hollbroffwydoliaethau.  Felly,  yn 
ol  ei  gyfrifiad  ef,  yr  oedd  y  Mil  Blynyddau  i  ddechreu  yn  Mehefin 
18,  1836.  Dylynodd  Wesley  ef,  a  dywedai  fod  y  tri  amser  ahaner 
rhwng  1058  a  1836.  Tybiai  Edward  Irring,  a  phrofíwydi  ei  eglwys 
ef,  fod  y  1260  o  ddyddiau  yn  dynodi  amser  cyfíredin,  a'u  bod  i 
ddechreu  Ion.  14,  1832,  ac  i  ddybenu  Gorphenaf  1835.  Credai 
Fox,  awdwr  Hanes  y  Merthyron,  fod  mis  proffwydoliaethol  yn  dy- 
nodi  saith  mlynedd,  a  bod  dau  fis  a  deugain  yn  294  o  flynyddau, 
ac  yn  dybenu  yn  326.  Tybiai  Grotius  a  Hammond  eu  bod  yn  dy- 
benu  yn  0.  C.  54,  Brightman  yn  1546,  Mede  yn  1636,  Macknight 
yn  1639,  Dr.  T.  Goodwin  yn  1666,  Hussey  yn  1687,  Jurien  yn  1710, 
Whiston  a  Daubus  yn  17^36,  Bicheno  jn  1789,  Bagie  yn  1790,  Coop- 
er  yn  1792,  Cunninghame,  Erere,  &c,  yn  1793,  Habershonyn  1843, 
Ery  yn  1844,  Wolf  yn  1847,  Dr.  Gill  yn  neu  oddeutu  1866,  Dr. 
Hales  yn  1880,  Esgob  Newton  yn  1987,  Lowman  yn  2016,  Keith 
yn  2450. 

Heb  son  am  ffolineb  y  dull  yma  o  esbonio,  mae  ar  adegau  yn  dy- 
lanwadu  yn  niweidiol  iawn  ar  feddwl  y  cyhoedd.  Darfu  i  rywrai 
berswadio  llawer  i  gredu  fod  diwedd  y  byd  ac  ymddangosiad  per- 
sonol  Crist  i  gymeryd  lle  yn  y  canrif  cyntaf,  ac  arwain  dynion  i  ofid 
a  dyryswch  mawr.  Gwnaed  yr  un  peth  yn  y  pumed  canrif.  Ond 
yn  y  degfed  canrif,pan  oeddtywyllwchyn  gordoi  y  ddaiar,y  gwnaeth 
y  dull  yna  o  esbonio  fwyaf  o  niwed.  Tybiai  rhywrai  fod  y  Mil 
Blynyddau  wedi  dechreu  gyda  chroeshoeliad  Crist,  ac  felly  yn  dy- 
benu  yn  y  degfed  canrif,  ac  felly  fod  Crist  ar  ymddangos  yn  Jeru- 
salem  i  farnu  y  byd.  Parodd  hyn  i  luoedd  adael  eu  galwedigaeth- 
au,  meddianau,  teuluoedd,  a  phob  peth,  ac  ymaith  a  hwy  tua  Phal- 
estina  i  gyfarfod  â'r  Barnwr.  Rhoddai  y  cyfoethogion  anrhegion 
gwerthfawr  Fr  offeiriaid,  er  boddloni  eu  meistr.  Pan  ddygwyddai 
diffyg  ar  yr  haul  a'r  lleuad,  rhedai  y  bobl  yn  gyfíredinol  i  dyllau  ac 
ogofeydd  y  creigiau.  Mae  yn  anmhosibl  darlunio  pa  mor  gynhyrfus 
a  gofidus^oedd  meddyliau  dynion  nes  terfynuy  canrif  hwnw,  pryd  y 
dechreuasant  feddwl  nad  oedd  amser  y  diwedd  wedi  ei  ragfynegu 


212  BHIFEDI  LLYFR  Y  DADGÜDDIAD. 

Ond  y  mae  y  rhifedi  yn  llyfr  y  Dadguddiad,  a'n  gwaith  ninau  y w 
ceisio  cael  allan  betli  yw  eu  hamcan ;  oblegid  nid  digon  tori  i  lawr 
olygiadau  ereill  heb  gael  rhywbeth  mwy  pwrpasol  yn  eu  lle. 

Pan  fyddom  yn  edrych  arnynt,  ymddengys  yn  bur  amlwg  fod  y 
gydmariaeth  am  y  ddau  dyst  wedi  eu  cymeryd  oddiwrth  hanes 
Moses  ac  Elias ;  oblegid  priodolir  i'r  ddau  dyst  y  gwyrthiau  a  wnaed 
gynt  gan  Moses  ac  Elias — troi  y  dwfr  yn  waed,  Exod.  7 :  20 ;  peri 
iddi  beidio  gwlawio  ar  y  ddaiar,  Iago  5  :  17  ;  taro  y  ddaiar  â  phob 
pla  fel  Moses,  a  lladd  eu  gelynion  trwy  dân  o'r  nefoedd  fel  Elias. 
Dyogelwyd  Moses  yn  nhir  Midian  ddeugain  mlynedd  rhag  llid 
Pharaoh  ;  neu  fe  ddichon  fod  cyfeiriad  at  y  daith  yn  yr  anialwch. 
Gofalwyd  am  Elias  pan  yn  ymguddio  rhag  Ahab  am  dair  blynedd 
a  haner.  Eelly  goielir  am  yr  eglwys  yn  y  cyfyngderau  mwyaf ; 
gan  nad  pa  mor  wan  y  bydd,  nad  beth  fyddo  llid  y  ddraig  a  nerth 
y  gelynion,  pyrth  uffern  nis  gorchfygant  hi.  Hefyd,  daeth  tywydd 
Moses  ac  Elias  i  ben,  a  chawsant  y  fuddugoliaeth  ar  eu  holl  elyn- 
ion  trwy  gyfryngiad  dwyfol.  Felly  daw  tymhor  dyoddefìadau  yr 
eglwys  i  ben,  a  chant  y  maes  ar  eu  gelynion  trwy  yr  hwn  a'u  car- 
odd.  Gall  y  tymor  ymddangos  braidd  yn  hir  i'r  saint  eu  hunain  ; 
ond  yn  ngolwg  Duw  nid  y w  ond  byr  iawn.  Mae  drosodd  eisoes  yn 
y  cyngor  dwyfol ;  a  bydd  yr  un  mor  sicr  o  fyned  drosodd  yn  mhrof- 
iad  a  hanes  yr  eglwys,  ag  y  bu  i  dywydd  garw  Moses  ac  Elias,  a'r 
eglwys  yn  yr  anialwch,  fyned  heibio.  Dichon  y  bydd  ambell  un 
yn  teimlo  fod  hyn  yn  rhy  anmhenderfynol ;  ond  ymddengys  i  niyn 
hollol  gyson  ag  arddull  y  profTwydoliaethau,  ac  yn  llawn  cymaint  o 
ddefnydd  cysur  i'r  gwir  Gristion  ag  a  fyddai  rhifedi  penodol.  0 
ran  hyny,  mae  yn  anhawdd  canfod  pa  ddefnydd  cysur  i  Gristion 
ddeuddeg  cant  o  flynyddoedd  yn  ol  wybod  y  buasai  gofidiau  yr  eg- 
lwys  ar  ben  ryw  ychydig  dros  fil  o  flynyddoedd  ar  ol  iddo  ef  farw. 
Heblaw  hyn,  gwnai  yr  esboniad  llythyrenol  y  rhan  fwyaf  o  lyfr  y 
Dadguddiad  yn  ddifudd  i'r  eglwys  yn  y  Mil  Blynyddoedd ;  tra  mae 
y  dull  cydmariaethol  yn  ei  wneud  yn  werthfawr  i  bob  oes.  Cawn 
engrhaifTt  bur  darawiadol  sydd  i'n  bryd  ni  yn  cadarnhau  y  golyg- 
iad  yma  yn  pen.  9 :  5.  Dywedir  fod  gan  y  locustiaid  awdurdod  i 
flino  dynion  bum  mis.  Er  mor  drwm  yw  pla  y  locustiaid  yn  y 
dwyrain,  gwyr  y  trigolion  na  pharhant  ond  pum  mis  o  bellaf.  Eelly 
ceir  gweled  diwedd  ar  holl  giwed  y  Babaeth  yn  eu  gwahanol  fíurf- 
iau  ;  er  mor  lluosog  a  chyfrwys  ydynt,  nipharhant  ond  tymor  pen- 
odol,  ac  amser  terfynol,  mae  eu  dyddiau  dan  rif  gan  Dduw. 

Mae  yr  holl  rifedi  ereill  yr  un  fath.  Y  wraig  yn  ífoi  i'r  anial- 
wch  ddau  fis  a  deugain,  fel  y  bu  Israel  ar  eu  taith  i  Ganaan.  Y 
bwystfil  yn  rhyfela  a'r  saint,  fel  Amalec  a  gelynion  ereill  tra  yr 
oedd  Israel  yn  yr  anialwch.  Y  cenedloedd  yn  sathruy  ddinas  sant- 
aidd,  fel  y  meddianai  y  Canaaneaid  wlad  yr  addewid  hyd  oni  ddysg- 
odd  Israel  gredu  yn  Nuw  fel  ag  i  fod  yn  addas  i  gael  eu  harwaini 
feddianu  gwlad  Canaan.  Felly  eto,  can  gynted  ag  y  delo  yr  eg- 
lwys  i  deimlo  fod  braich  Duw  yn  eithaf  digon  i'w  chynal  heb  bwyso 


r  MIL  DLYNYDDOEDD.  213 

ar  un  lywodraeth  na  throfniant  dynol  asall,  diflana  oi  holl  olynion, 
ac  ymddengys  hithau  yn  ci  gogoniant  fel  toyrnas  wodi  rnoddianu  y 
byd  yn  enw  Emanuel. 

Att.  4.     Y  Mil  Blyntddoedd. 

Mae  yn  anhawdd  i  ddyn  gydio  mown  pwnc  pwysicach  ac  an- 
hawddach  na  hwn.  Mae  wodi  tynu  sylw  holl  esbonwyr  y  profîwyd- 
oliaethau  yn  mhob  oes,  ac  wedi  achlysuru  llawer  iawn  o  wahanol 
farnau  a  dadleuon  yn  mhlith  ysgrifenwyr  galluog.  Nid  ydym  yn 
cymeryd  y  mater  i  fyny  gyda'r  amcan  o  benderfynu  yr  hyn  y  mae 
dynion  dysgedicaf  a  duwiolaf  y  byd  wedi  methu  cyduno  arno,  ond 
er  mwyn  cynhyrfu  mwy  o  ysbryd  ymchwiliad  yn  mhlith  ieuenctyd 
y  Cymry,  a  dangos  rhai  o'r  gwersi  ydynt  yn  ddiamheuol  yn  gor- 
wedd  yn  y  profíẁydoliaethau  am  y  pwnc,  yn  gystal  a'r  amgylchiad- 
au  cydfynedol.  Mae  y  pwnc  yn  bwysig,  am  fod  yma  atebiad  i  ofyn- 
iad  sydd  yn  codi  yn  naturiol  iawn  yn  y  meddwl  dynol,  A  raid  iGrist 
a'i  grefydd  fod  yn  rhyw  ail  neu  drydydd  yn  y  byd  yn  wastadol  o 
ran  llwyddiant,  dylanwad,  a  chyfoeth  ?  Ni  raid  dweud  wrth  neb 
sydd  yn  gwybod  ychydig  iawn  o  hanes  y  byd  fod  Paganiaeth  a  Ma- 
hometiaeth  wedi  meddianu  tiroedd  brasaf  y  byd,  wedi  cael  cyfle  i 
fwynhau  o  gyfoeth  y  byd,  ac  wedi  cael  eu  profíesu  gan  fwy  o  nifer 
o  drigolion  y  byd.  Heblaw  hyn,  y  mae  crefydd  Crist  fel  pe  bydd- 
ai  yn  colli  tir  yn  ol  fel  byddo  ei  phrofíeswyr  yn  ymgodi  mewn  cyf- 
oeth  daiarol  neu  anrhydedd  gwladol.  Ai  nid  oes  digon  o  nerth  yn 
nghrefydd  Mab  Duw  i  gadw  dynion  yn  ostyngedig  yn  nghanol  an- 
rhydedd,  ac  i  gadw  dynion  yn  ysbrydol  yn  nghanol  cyfoeth  ?  A 
raid  iddi  bob  amser  gael  help  tlodi,  cystuddiau,  neu  erlidiau  er 
cadw  ei  phrofíeswyr  yn  eu  lle  ?  Fel  hyn  y  mae  pethau  wedi  bod 
trwy  yr  oesau  ;  ond  ymddengys  i  ni,  os  ydynt  i  barhau  fel  hyn  o 
hyd,  y  býdd  gan  y  diafol  a  gelynion  crefydd  gyfle  teg  i  ddweud  mai 
methiant  oedd  crefydd  yn  y  byd — fod  tylodi,  cystuddiau,  ac  erlid- 
iau,  effeithiau  pechod,afírwyth  cynllwynion  y  diafol  ei  hun  wedi  bod 
yn  gymaint  o  foddion  i  argyhoeddi  ac  achub  dynion  a  chrefydd  ei  hun. 

Ymddengys  ynte  yn  angenrheidiol  i'r  eglwys  weled  adeg  o  lwydd- 
iant  a'i  codo  uwchlaw  pob  crefyddau  ereill,  a  thymor  yn  mha  un  y 
bydd  ei  haelodau  yn  cadw  eu  lleoedd  fel  dysgyblion  yr  Arglwydd 
Iesu  Grist,  er  yn  mwynhau  pob  cyflawnder  o  gysuron  daiarol,  er 
p<rofi  nad  yw  crefydd  yn  ymddybynu  ar  unrhy  w  amgylchiadau  all- 
anol  am  ei  dylanwad  ar  y  meddwl  dynol.  Mae  dysgwyliad  am  dy- 
mor  maith  o  lwyddiant  wedi  bod  yn  yr  eglwys  er  ys  oesoedd  lawer. 
Yr  oedd  yn  gryf  iawn  yn  yr  eglwys  Iuddewig,  ac  yr  oeddynt  hwy 
yn  ei  gysylltu  ag  adeg  ymddangosiad  y  Messiah.  Tybient  hwy  ei 
fod  i  ddyíbd  mewn  rhwysg  a  gogoniant  daiarol,  ac  i  deyrnasu  am 
fil  o  flynyddoedd.  Ehanent  y  byd  yn  dair  oes — dwy  fìl  o  flynydd- 
oedd  i'r  oes  Batriarchaidd — dwy  fll  i'r  oes  Foesenaidd  ;  a  dywedai 
rhai  fìl,  ac  ereill  ddwy  fil,  i  deyrnasiad  y  Messiah ;  tra  yr  oedd  er- 


214  Y  MIL  BLYNYBDOEDD. 

eill  yn  golygu  fod  mil  iV  chwanegu  at  y  chwech  mil,  fel  Sabbath 
y  ddaiar.     Y  drwg  mawr  yn  syniadau  a  dysgwyliadau  yr  Iuddew- . 
on  am  y  Mil  Blynÿddoedd  ydoedd,  mai  bendithion  daiarol  yn  unig 
oeddynt  yn  ddysgwyl ;  ac  yr  oeddynt  yn  cario  y  dysgwyliadau  hyn 
i  eithafìon  a  ddangosent  lygredigaeth  eu  calonau  yn  fawr  iawn. 

Dysgwylient  i'r  Messiah  gasglu  holl  Israel  i  wlad  eu  tadau — ad- 
eiladu  eu  hen  ddinas,  ac  adnewyddu  eu  teml  a'u  gwasanaeth  sere- 
moniol,  a  gwneud  gwledd  freninol  anghydmarol,  Pr  hon  y  gwa- 
hoddid  yr  holl  genedl.  Yr  oedd  i  fod  yn  y  wledd  hono  bysgod,  cig, 
ac  adar  ;  y  cig  ydoedd  cig  behemoth,  o'r  hwn  rywogaeth  ni  chre- 
wyd  ond  un.  Yr  oedd  yn  bwyta  y  glaswellt  ar  fìl  o  fynyddoedd, 
ac  yn  yfed  afon  gymaint  a'r  Iorddonen  ar  unllwne.  Mae  wedi  bod 
yn  ymborthi  fel  hyn  yn  rhywle  er  dechreuad  y  byd.  Nid  yw  y 
pysgodyn  yn  llai  rhyfedd — lefìathan  mawrydyw.  Ni  chreodd  Duw 
ond  dau  o'r  rhai  hyn  hefyd.  Lladdwyd  un  yn  y  dechreu  at  was- 
anaeth  byd  arall,  ond  mae  y  llall  yn  cael  ei  gadw  yn  fyw  erbyn 
gwledd  y  Mil  Blynyddoedd.  Dywed  un  o'u  hysgrifenwyr  iddo  wel- 
ed  pysgodyn  saith  can  milltir  o  hyd  yn  cael  ei  lyncu  gan  y  lefìathan 
rhyfedd  hwn,  ac  nid  oedd  ond  digon  o  fwyd  iddo  am  un  diwrnod. 
Ond  mae  yr  aderyn  yn  rhyfeddach  fyth — ei  enw  yw  Sis  ;  ac  y  mae 
mor  fawr  fel  y  mae  wrth  ledu  ei  adenydd  yn  cuddio  yrhaul.  Syrth- 
iodd  un  o'i  ŵyau  o'i  nyth,  a  thorodd  dri  chant  o  gedrwydd,  a  gor- 
lifodd  dri  ugain  o  bentreíÿdd.  Dywed  un  ysgrifenydd  iddo  ef  wel- 
ed  llyffant  cymaint  a  thri  ugain  o  dai,  yr  hwn  a  lyncwyd  gan  sarff; 
ac  yn  ddiweddaf,  llyncwyd  y  sarfî  a'r  Uyfîant  gan  yr  aderyn  Sis. 
Fel  hyn  yr  oeddynt  yn  ymorchestu  am  y  gorau  i  ddweud  celwydd- 
au,  er  derchafu  anrhydedd  y  Messiah  a'r  Mil  Blynyddoedd.  Bu- 
asai  yn  dda  iawn  pe  buasai  yr  arferiad  yn  darfod  gyda  hwy. 

Eel  rhagbarotoadau  i'r  wledd,  rhaid  cael  brwydr  fawr  rhwng  y 
behemoth  a'r  lefiathan,  er  difyru  y  Messiah,  yr  hwn  yn  y  diwedd 
a'u  lladd  hwy  a'i  gleddyf  ei  hun.  Ehostir  y  tri  chreadur,  ac  yna 
gwneir  gwledd  fawr,  fel  y  mae  yn  ysgrifenedig  yn  Esay  25  :  6. 
Bydd  yno  hefyd  bob  math  o  fìrwythau  o  ardd  Eden,  ac  yn  eu  plith 
ffrwy th  pren  y  by wyd ;  a  gwin  wedi  ei  wneuthur  gan  Adda  yn  Eden, 
a'i  guddio  yn  ei  gelloedd  ei  hun.  Bydd  yno  un  cwpan  yn  cynwys 
214  o  alwyni,  yr  hwn  a  gynygir  i  amryw  angelion  a  dynion,  ac  yn 
ddiweddaf  oll  i  Dafydd,  yr  hwn  a  gymer  phiol  iachawdwriaeth,  gan 
ddweud,  Fy  phiol  sydd  lawn.  Ie,  mor  llawn,  feddyliwn,  nes  y  di- 
gonai  y  mwyaf  ei  awydd  am  win. 

Ni  bydd  gan  yr  Iuddewon  ddim  i  wneud  ond  gwledda  a  mwyn- 
hau  eu  hunain ;  oblegid  bydd  y  cenedloedd  yn  adeiladu  eu  tai,  yn 
trin  eu  tiroedd,  yn  planu  eu  gwinllanoedd,  nid  yn  unig  heb  dal  na 
gwobrwy,  ond  rhoddant  iddynt  hefyd  eu  holl  eiddo. 

Bydd  yno  hefyd  briodi  a  rhoi  i  briodas,  iechyd  didor,  a  hir  oes 
fel  y  patriarchiaid  gynt. 

Bydd  gwlad  Canaan  hefyd  yn  fîrwythlon  digyfîelyb — unwaithyr 
hauir  ýd,ni  bydd  eisieu  ei hau  d]iachefn,ond  tyf  o  flwyddyn  i  flwydd- 


Y  MIL  BLYNYDDOEDD.  215 

yn  yn  ddidrafíbrth.  Tyí  y  gwenith  fol  palmwyddcn — bydd  uin 
gronyn  o  hono  gymaint  ag  aren  eidion.  Bydd  ei  fírwyth  yn  ysgwyd 
fel  Libanus  ;  hyny  yw,  pair  y  gwynt  i'r  ûs  a'r  gwenith  ymwasgaru, 
ac  felly  bydd  yn  barod  at  wasanaeth  dyn,  heb  angen  medi  na  chyn- 
auafu.  Bydd  y  cymylau  hefyd  yn  liollol  at  wasanaeth  dynion,  fel 
os  bydd  Israeliad  yn  awyddu  cael  cawod  ar  ei  faes  ei  hun,  neu  ei 
ardd,  ncu  ar  ryw  lysieuyn  yn  unig,  rhoddir  hi  iddo  ar  unwaith. 
Bydd  teiscnau  yn  tyfu  bob  dydd  ar  y  coedydd,  a  dillad  sidan  a  phob 
math  yn  tyfu  o'r  ddaiar.  Bydd  cynydd  mawr  hefyd  yn  y  trigolion, 
gan  y  bydd  mamau  yn  chwanegu  at  eu  teuluoedd  bob  dydd.  Yn 
awr,  er  mor  hynod  yw  pethau  fel  hyn  ynddynt  eu  hunain,  mao  yn 
fwy  hynod  meddwl  fod  y  Eabbiniaid  yn  eu  cael  oll  yn  y  Beibl ; 
oblegid  y  mae  ganddynt  bennod  ac  adnod  ar  bob  peth.  Cyfyd  hyn 
oddiwrth  yr  arferiad  o  esbonio  pob  peth  yn  llythyrenol ;  oblegid 
unwaith  y  dechreuir  myned  yn  y  fîordd  hono,  nid  oes  dim  na  ellir 
gael  yn  y  Beibl. 

Pan  ddaeth  Crist  i'r  byd,  yr  oedd  nid  yn  unig  yn  gwbl  wahanol 
i  ddysgwyliadau  yr  Iuddewon,  ond  yr  oedd  hefyd  yn  awyddu  eu 
tynu  oddiwrth  y  golygiadau  cnawdol  hyn,  a  dangos  iddynt  ragor- 
iaeth  pethau  ysbrydol  ar  bethau  cnawdol  a  dàiarol.  Am  hyny  ych- 
ydig  iawn  siaradodd  Crist  am  iwyddiant  tymorol  ei  eglwys  ;  yr  oedd 
ei  holl  ymddyddanion  yn  troi  yn  benaf  ar  ddyoddefìadau  ei  bobl  yn 
y  byd  hwn,  neu  ou  gogoneddiad  mewn  byd  arall.  Gwir  iddo  wneud 
amryw  wyrthiau  a  ddangosent  yn  amlwg  fod  ganddo  awdurdod  ar 
elfenau  natur,  ac  y  gallasai  yn  hawdd  roddi  cyfoeth,  mawredd,  ac 
esmwythfyd  i'w  ganlynwyr  pe  buasai  hyny  yn  gydweddol  a'i  amcan. 
Oni  allasai  yr  diwn  oedd  yn  porthi  pum  mil  â  phum  torth  borthí  ei 
holl  ganlynwyr  heb  iddynt  lafurio  na  thrafíerthu  mewn  un  modd  ? 
Oni  allasai  yr  hwn  oedd  yn  cael  arian  yn  safn  pysgodyn  ddangos 
i'w  ganlynwyr  fwngloddiau  cyfoethocaf  y  byd,  neu  roddi  aur  ac  ar- 
ian  yn  eu  fíbrdd  heb  raid  iddynt  lafurio  ?  Ac  oni  allasai  yr  hwn 
oedd  yn  tawelu  yr  ystormydd  a'i  air,  yn  symud  clefydau  a'i  edrych 
iad,  ac  yn  codi  y  meirw  â'i  lef,  beri  na  byddai  i  neb  o'i  ganlynwyr 
byth  gael  ystorm,  na  chlefyd,  na  phoen,  na  chael  eu  blino  hyd  yn 
oed  gan  angau  ei  hun?  Ond  er  i  Grist  amlygu  ei  allu,  ni  amlyg- 
odd  un  ewyllys  am  i'w  ganlynwyr  feddu  hawddfyd  o'r  fath  yma, 
eithr  dywedodd,  íl  Yn  y  byd  gorthrymder  a  gewch  ;  eithr  nac  ofn- 
wch,  myfi  a  orchfygais  y  byd.',  Ei  brif  amcan  ef  oedd  dwyn  peth- 
au  ysbrydol  a  byd  ysbrydol  i  olwg  dynion.  Dywedai,  uFy  ngeir- 
iau  I  ysbryd  ydynt,  a  bywyd  ydynt.  ìljû  a  ddaethym  fel  y  caent 
fy wyd,  ac  y  caent  ef  yn  helaethach."  Yr  oedd yr  un  peth  yn  rhwystro 
yr  apostolion  i  siarad  llawer  am  lwyddiant  bydol ;  oblegid  yr  oedd 
yr  luddewon  a'r  cenedloedd,  yn  mhlith  pa  rai  yr  oeddynt  yn  llafur- 
io,  yn  ddaiarol  ac  anianol  iawn  eu  syniadau.  Cawn  Paul,  braidd 
bob  amser,  yn  myned  yn  mlaen  ar  unwaith  i'r  byd  ysbrydol,  ac  yn 
siarad  am  adgyfodiad  y  meirw,  ymddangosiad  y  Pen  bugail,  coron 
cyôawnder,  etifeddiaeth  anllygredig,  teyrnas  ddisigl  yn  nghadw  ym 


216  T  MIL  BLYNÍDDOEDD. 

y  nefoedd.  Nid  oedd  Paul  yn  gweled  yn  y  byd  hwn  ond  gofidiau, 
tywydd  garw,  a  thrallodau.  Yr  oedd  wedi  ei  lyncu  i  fyny  gan  od- 
idawgrwydd  y  gogoniant  sydd  i  gael  ei  ddadguddio  ar  ol  hyn,  fel 
nad  oedd  ganddo  amser  i  son  am  unrhyw  welliantau  allent  gymeryd 
lle  yn  hanes  yr  eglwys  ar  y  ddaiar.  Ond  yr  oedd  Ioan  yn  ysgrif- 
enu  mewn  adeg  pan  oedd  crefydd  wedi  ei  sefydlu,  a'i  hegwyddor- 
ion  wedi  dyfod  yn  bur  adnabyddus.  Hefyd  yr  ydoedd  yn  ysgrif- 
enu  am  ddyfodol  yr  eglwys  yn  y  byd,  ac  am  hyny  yr  oeddyn  natur- 
iol  iddo  son  am  Iwyddiant  yn  gystal  ag  afl  wyddiant  yr  eglwys.  Ond 
er  mor  ardderchog  yw  y  desgrifìad  a  rydd  Ioan  o  dymor  llwydd- 
ianus  yr  eglwys,  mae  mwy  o  lawer  o  lyfr  y  Dadguddiad  yn  cael  ei 
gymeryd  i  fyny  i  ddarlunio  cyfeiliornadau,  a  llygredigaeth.au,  a  dy- 
oddefiadau  yr  eglwys,  nag  a  gymerir  i  ddangos  llwyddiant  a  ded- 
wyddwch  daiarol  yr  eglwys.  Am  hyny,  er  deall  natur  y  llwydd- 
iant  a  addewir  iddi  yn  y  Mil  Blynyddoedd,  rhaid  i  ni  fwrw  golwg 
ar  yr  hyn  a  ddywedir  am  ei  haflwyddiant. 

Dechreuodd  camolygiadau  am  lwyddiant  yr  eglwys  yn  forau  iawn 
yn  mhlith  cristionogion.  Yn  yr  oes  nesaf  i'r  oes  apostolaidd  cawn 
syniadau  tebyg  iawn  am  y  Milflwyddiant  i'r  hyn  oedd  gan  yr  Iudd- 
ewon  am  deyrnas  y  ^essiah.  Dywed  Papias,  yr  hwn  oedd  yn  pro- 
fTesu  bod  yn  ddysgybl  Polycarp,  yr  hwn  oedd  ddysgybl  i  Ioan  ei 
hun,  iddo  glywed  yr  henuriaid  oeddynt  wedi  gweled  Ioan,  yn  dy- 
wedyd  fod  y  dyddiau  yn  dyfod  pan  fydd  gwinwydd  yn  tyfu  ac  ar- 
nynt  ddeng  mil  o  gangenau,  ac  ar  bob  cangen  ddeng  mü  eilwaith 
o  rai  llai,  ac  ar  bob  un  o'r  rhai  hyny  y  bydd  deng  mil  o  rawnsypiau, 
ac  yn  mhob  swp  y  bydd  deng  mil  o  rawnwin,  a  phob  un  pan  ei 
gwesgir  a  rydd  bum  mesur  ar  hugain  o  win,  neu  275  o  alwyni.  Yr 
un  modd  bydd  i  bob  gronyn  o  wenith  ddwyn  ddeng  mil  o  ronynau, 
a  rhydd  pob  gronyn  ddeg  pwys  o  flawd.  Bydd  pob  coedfírwythau  yr 
un  fath — cyflawnder  diderfyn.  Bydd  yr  holl  greaduriaid  hefyd  yn 
ddofion  a  diniwed.  Fel  hyn,  mewn  ychydig  flynyddoedd  ar  ol  yr 
oes  apostolaidd,  aeth  ihai  o  hen  dadau  yr  eglwys  i  siarad  yr  un  fíbl- 
ineb  ag  oedd  wedi  atal  yr  Iuddewon  i  adnabod  Crist  pan  y  daeth. 

Yr  oedd  tuedd  niweidiol  iawn  yn  hyn ;  oblegid  yr  oedd  yn  rhaid 
dyfeisio  hefyd  pa  fodd  i  gyfnewid  y  byd  fel  ag  i  ddwyn  y  tymor 
dedwydd  yma  oddiamgylch.  Collodd  dynion  eu  hyder  yn  addas- 
rwydd  efengyl  i  wella  y  byd,  ac  aethant  i  bwyso  ar  foddion  allanol. 
Dysgwyliai  rhai  wrth  ly wodraethau  y  byd.  Edrychai  ereill  at  droi- 
on  rhagluniaeth ;  tra  y  tybiai  amry w  fod  yn  rhaid  i  Grist  ei  hun 
ddyfod  eto  i'r  ddaiar  cyn  y  ceir  trefn  ar  y  byd.  Aeth  dynion  ar  ol 
hyn  i  geisio  cael  allan  pa  bryd  yr  oedd  y  tymor  yma  i  ddechreu  ; 
a  chymerodd  amryw  arnynt  benderfynu  pa  bryd  yr  oedd  Crist  i 
ddyfod.  Tybiodd  rhai  fod  y  Mil  Blynyddoedd  yn  golygu  y  tymor 
oedd  rhwng  dyfodiad  Crist  y  tro  cyntaf  a'i  ail  ddyfodiad  ;  ac  am 
hyny,  tua'r  flwyddyn  1000,  ymadawodd  lluaws  o  bobl  a'u  galwed- 
igaethau — rhoisant  eu  meddianau  i'r  eglwysi  a'r  mynachlogydd,  ac 
aethant  tua  Phalestina,  lle  y  dysgwylient  fod  Crist  i  ddisgyn  yn 


Y   MIL  BLYNYDDOEDD.  217 

gorfíbrol  o'r  ncfocdd.  Pan  ddygwyddai  difí'yg  ar  yr  haul  ncu  y 
lleuad,  ymadawai  pawb  a  allent  o'r  dinasoedd,  ac  aont  i  ogofoydd 
y  croigiau  i  ymguddio.  Mown  llawor  o  fanau  coid  palasau  gweig- 
ion,  temlau  ac  oglwysi  wodi  cu  gadael.  Mac  yn  anmhosibl  darlun- 
io  y  dychryn  a'r  cynhwrf  a  gymcrodd  lo  trwy  y  canrif  liwnw.  Nid 
y w  dynion  wodi  rhoddi  i  fyny  rhifo  hyd  yn  brosenol.  Tybiant  yn 
bur  gyffredin  fod  y  Mil  Blynyddoedd  i  ddcchrou  ar  dcrfyn  y  1260 
o  ddyddiau.  Ond  yr  anhawsdra  mawr  a  dcimlid  ydoodd  pender- 
fynu  pa  bryd  yr  oedd  y  dyddiau  hyn  wcdi  dechreu.  Mao  pob  es- 
boniwr  yn  dechreu  y  Mil  Blynyddau  yn  ol  oi  fympwy  of  am  y  mil 
dau  cant  a  thri  ugain  o  ddyddiau.  Tybiai  Edward  Irving  eu  bod 
yn  dechreu  yn  1832,  ac  mai  tair  blynedd  a  haner  yn  llythyrenol 
oeddynt,ac  felly  eu  bod  yn  dybenu  yn  1835.  Tybiai  Grotius  a  Ham- 
mond  eu  bod  yn  dybenu  yn  54  0.  C.  Tybiai  Fox  eu  bod  yn  dy- 
benu  yn  326.  Mae  y  rhai  a  gredant  fod  pob  dydd  yn  dynodi 
blwyddyn  yn  amrywio  yn  fawr.  Tybiai  Brightman  eu  bod  yn  dy- 
benu  yn  1546,  Mede  yn  1636,  Macknight  yn  1689,  Dr.  T.  Goodwin 
1666,  Hussey  1687,  Jurien  1710,  Whiston  aDaubuz  1736,  Bicheno 
1789,  Bogue  1790,  Cooper  1792,  Cunningham  a  Frere  1793,  Hab- 
ershon  1843,  Fry  1844,  Wolf  1847,  Dr.  Gill  1866,  Dr.  Hales  1880, 
Esgob  Newton  1987,  Lowman  2016,  Keith  245D.  Fel  hyn  mae  yn 
amlwgnad  yw  yn  bosibl  penderfynu  pa  bryd  y  dechreua  y  MilBlyn- 
yddau  yn  ol  y  rheol  hon.  Naturiol  i  ni  ofyn,  Paham  y  mae  dynion 
yn  gwahaniaethu  cymaint  gyda  golwg  ar  ddechreuad  y  tymor  yma? 
Ein  cred  ni  ar  y  mater  yw,  eu  bod  yn  ceisio  bod  yn  ddoeth  uwch- 
law  yr  hyn  a  ysgrifenwyd.  Yr  ydym  yn  methu  canfod  un  rheswm 
dros  dybied  bod  yr  amserau  yma — Dau  fìs  a  deugain,  Mil  dau  cant 
a  thri  ugain  o  ddyddiau,  Amser  ac  amseroedd  a  haner  amser,  yn 
dynodi  rhyw  dymor  neillduol  yn  hanes  yr  eglwys  fel  dyddiau  na 
blynyddau,  ond  eu  bod  yn  rhifedi  wedi  eu  benthyca  o  hanes  Israel, 
i  galonogi  yr  eglwys  y  daw  ei  dyoddefladau  i  ben.  Edrychwn,  er 
engrhaifît,  ar  y  wraig  yn  fîoi  i'r  anialwch,  lle  mae  iddi  le  wedi  ei 
barotoi  am  ddau  fìs  a  deugain.  Cawn  y  rhif  yma  yn  hanes  Moses 
yn  Midian,  ac  yn  hanes  Israel  yn  yr  anialwch.  Daeth  y  tymhor  i 
ben — gwelodd  Moses  Israel  yn  rhydd  o  law  Pharaoh,  a  gwelodd 
Israel  Ganaan  ar  ol  eu  holl  dywydd.  Cawn  wedi  hyny  y  rhifedi 
yn  fwy  cywir  yn  hanes  Elias.  Bu  Elias  yn  ymguddio  am  dair 
blynedd  a  haner,  sef  dau  fis  a  deugain,  neu  fîl  dau  cant  a  thriugain 
o  ddyddiau.  Daeth  hyny  i  ben ;  ac  felly  am  y  ddau  dyst — daw 
tymhor  eu  gweinidogaeth  i  ben  yn  llwydddianus,  fel  tywydd  Elias. 
Wrth  edrych  arnynt  yn  y  goleu  yma,  maent  yn  gyson  â  dulliaeth 
gyffredin  y  Beibl,  ac  yn  llawn  cymaint  o  foddion  cysur  i'r  eglwys, 
neu  fwy,  na  phe  buasai  y  tymor  yn  cael  ei  nodi.  Oblegid  yn  y 
ffurf  yma,  maent  yn  ddefnyddiol  i  bob  dyn  yn  ei  amgylchiadau 
neillduol  ef  ei  hun,  tra  yn  mhob  dull  arall  maent  yn  myned  o'n 
gafael  ni  i  ry w  oes  arall.  Pa  les  i  Gristion  yn  nghanol  erlidigaeth 
fuasai  dweud,  Yn  mhen  deuddeg  cant  o  flynyddau  daw  yn  dymhor 


218  Y  MIL  BLY^YDDOÉDÌ). 

braf  ar  grefydd.  Buasai  yn  naturiol  iddo  ateb,  Bychan  o  gysur  í 
mi  yw  hyny ;  byddaf  fi  wedi  marw  yn  hir  cyn  hyny.  Ond  pe  dy- 
wedasid  wrtho,  Nid  yw  eich  tywydd  ond  cyffelyb  i'r  eiddo  Elias ; 
nis  gall  barhau  dros  dair  blynedd  a  haner — buasai  yn  rhyw  galon- 
did  iddo  obeithio  gweled  diwedd  ei  ofìd,  a  chael  goruchafiaeth,  fel 
y  cafodd  Elias.  Pe  buasai  Duw  yn  ei  gweled  yn  briodol  i  hysbysu 
dechreuad  y  Mil  Blynyddoedd,  gallasai  ddweud  yn  bendant  fel  y 
gwnaeth  a  thymor  dychweliad  Israel  o  Babilon.  Nododd  rifedi  y 
blynyddau  ar  ben  yn  yr  amgylchiad  hwnw — tri  ugain  a  deg.  Tebyg 
iddo  wneud  hyn,  am  mai  peth  materol  yn  unig  oedd ;  a  hefyd  ei 
fod  i  gymeryd  lle  yn  oes  y  rhai  oeddynt  yn  myned  i'r  caethiwed. 
Mae  yn  fwy  manteisiol  i'r  eglwys  gael  hysbysrwydd  anmhenodol 
fel  yma  am  y  tymor  yma  o  lwyddiant,  er  ei  chadw  yn  wastad  gyda'i 
gwaith,  gan  y  byddai  nodi  tymor  penodol  yn  peri  iddi  fyned  yn 
ddiofal  ac  aros  hyd  yr  amser  hwnw  heb  wneud  dim. 

Mae  rhywbeth  tebyg  i  hyn  yn  nghredo  y  rhai  ydynt  yn  cymeryd 
y  rhifedi  yn  llythyrenol.  Dywed  rhai  o  honynt  nad  y w  anfon  cen- 
adau  a  Beiblau  i  baganiaid  ond  gwaith  ofer.  Nid  yw  Duw  wedi 
bwriadu  i'r  efengyl  na'r  eglwys  wella  y  byd — bod  yn  rhaid  cael 
moddion  mwy  pwrpasol  er  dyfod  a'r  byd  iV  le  ;  ac  mai  y  moddion 
effeithiol  at  hyn  yw  ymweliad  personol  o  eiddo  Crist  â'r  ddaiar. 
Ni  all  y  gair,  na'r  ysbryd,  na  phresenoldeb  ysbrydol  Crist  wneud 
dim.  Mae  y  rhai  hyn  wedi  methu.  Ehaid  o  Gristeihun  ymddangos. 

Ond  yma  mae  yn  myned  yn  ddadl  yn  eu  plith,  Pa  fodd  y  mae  i 
ddyfod  ?  I  ba  ddyben?  A  phwy  sydd  i  ddyfod  gydag  ef  ?  Myn 
rhai  ei  fod  i  ddyfod  mewn  gwedd  ddynol,  a  sefydlu  ei  orsedd  yn 
Jerusalem,  ac  eistedd  yn  frenin  ar  yr  holl  ddaiar  ;  myn  ereill  mai 
uwchben  Jerusalem  y  bydd  ;  tra  y  tybia  ereill  mai  dim  ond  rhyw 
ddysgleirdeb  tebyg  i  gwmwl  tanllyd  fydd  yn  weledig — arwydd  Mab 
y  Dyn  yn  yr  awyr. 

Tybia  rhai  mai  ei  amcan  mawr  yw  argyhoeddi  dynion,  tra  myn 
ereill  mai  ei  brif  amcan  yw  dinystrio  ei  elynion  trwy  ryfeíoedd  ofh- 
adwy.  Mai  rhai  yn  rhoddi  iddo  yr  angelion  yn  lluoedd  milwrol ; 
ereill  yn  adgyfodi  y  merthyron  yn  unig  ;  tra  mae  ereill  yn  adgyfodi 
yr  hoìl  saint,  ac  yn  eu  dwyn  i'r  ddaiar  i  gyd-deyrnasu  gyda  Christ ; 
tra  y  mae  ereill  yn  rhoddi  iddo  yr  Israeliaid  wedi  eu  dychwelyd  fel 
ei  brif  swyddogion.  Mae  y  gwahanol  farnau  hyn  yn  dangos  fod 
anhawsderau  yn  nglyn  a'r  pwnc.  Ond  heb  son  am  hyn,  tybier  fod 
Crist  ar  y  ddaiar,  nis  gallai  fod  ond  mewn  un  lle  ar  unwaith,  pa 
fantais  gan  hyny  fyddai  i  eithafoedd  y  ddaiar  ?  Nis  gallai  ond 
ychydig  gyfoethogion  hebgor  yr  amser  a'r  arian  gofynol  er  cael 
golwg  arno";  gwell  i  ni  o  lawer  ei  gael  yn  bresenol  trwy  ei  ysbryd, 
fel  y  gallo  pawb  fyned  ato.  Eto,  sut  mae  y  saint  ydynt  wedi  marw 
i  fwynhau  y  ddaiar  ac  i  gydfyw  â  dynion  mewn  cnawd?  Mae  y 
syniadau  yn  ein  harwain  i'r  fath  ddyryswch,  fel  y  mae  yn  anhawdd 
credu  fod  un  dyn  o  synwyr  cyffredin  yn  eu  coleddu.  Naturiol  iawn 
i  ni  ofyn  wrth  fyned  heibio,  Pa  beth  all  arwain  dynion  i  goleddu 


i  WL  BLtNlDDOBÌ)D.  21S 

Syniadau  daiarol,  anianol,  ac  afresymol  fel  hyn  ?  Mor  bell  ag  y 
gallwn  ni  farnu,  maont  yn  pcrthyn  yn  agos  iawn  i  anghrodiniaeth 
yn  offeithioldob  ofongyl  at  gyrhaedd  ci  hamcan,  sef  gwclla  y  byd  ; 
yr  un  peth  ag  sydd  wodi  arwain  dynion  i  gysylltu  crcfydd  a'r  lly  w- 
odraeth,  ac  i  bwyso  am  ci  llwyddiant  ar  fraich  o  gnawd.  Y  dyn- 
ion  sydd  yn  cymeradwyo  ac  yn  credu  yn  y  cysylltiad  yma  ydynt 
yn  siarad  am  ail  ddyfodiad  Crist  cyn  y  Mil  Blynyddoedd ;  gwir 
fod  eithriadau. 

Yn  awr  cynygiwn  osod  allan  yr  hyn  a  ddywod  Ioan  am  y  paro- 
toadau  i'rMil  Blynyddoedd,  yn  gystal  a'r  tymor  ei  hun,  felyr  yd- 
ym  ni  yn  deall  Ioan. 

Rhydd  Ioan  i  ni  olwg  ar  yr  eglwys  mcwn  dau  gyfnod  hollol  wa- 
hanol.  Yn  pen.  6 :  2,  dywed  iddo  weled  march  gwyn,  ac  un  yn 
eistedd  arno  a  bwa  ganddo,  ac  yn  derbyn  coron,  ac  yna  yn  myned 
allan  yn  gorchfygu  ac  i  orchfygu.  Ar  ol  hyny  yn  pen.  19  :  11  —16 
gwelodd  yr  ungwr  o  hyd  ar  farch  gwyn,  ac  ar  ei  ben  goronau  lawer, 
a'r  lluoedd  yn  y  nef  yn  ei  ganlyn  ar  feirch  gwynion.  Yn  ÿ  cynt- 
af,  cawn  Grist  ei  hun  yn  gweithio  allan  ei  egwyddorion  mewn  ys- 
bryd  heddychol,  ac  yn  cario  bwa  y  cyfamod  gydag  ef  i  arwyddo 
nad  oedd  Duw  yn  ddigllon  wrth  y  byd,  yn  dechreu  ei  waith  o  enill 
y  byd  trwy  ddylanwad  yr  efengyl.  Yn  yr  ail,  gwelwn  ef  wedi  enill 
y  fuddugoliaeth,  a  hefyd  fíurfìo  ei  ganlynwyr  yr  un  ddelw,  a'u 
llenwi  a'r  un  ysbryd  ag  ef  ei  hunan.  Amcan  mawr  Ioan  feddyl- 
iwn  yw  darlunio  yr  adeg  rhwng  y  ddau  gyfnod  yma. 

Ymddengys  ei  gynllun  rhywbeth  yn  debyg  i  stage  fawr  wedi  ei 
chodi,  o'r  tu  ol  i'r  hon  y  mae  llen  yn  crogi. 

Y  peth  cyntaf  sydd  yn  dyfod  i'r  golwrg  yw  Crist  yn  cymeryd  y 
llyfr  bychan  o  ddeheulaw  yr  hwn  oedd  yneistedd  ar  yr  orseddfainc. 
Yr  oedd  llawenydd  mawr  y  pryd  hwnw,  y  fath  ag  a  welir  weithiau 
ar  osodiad  i  lawr  gareg  sylfaen  rhyw  adeilad  bwysig.     Agorwyd  y 
sel  gyntaf,  ac  wele  yn  dyfod  i'r  stage  farch  gwyn  ac  un  yn  eistedd 
arno,  a  bwa  ganddo.     Yma  yr  ydym  yn  gweled  Crist,  ac  yn  debyg- 
ol  yr  eglwys  apostolaidd  yn  ei  hundeb  ag  ef  a'i  thebygolrwydd  iddo. 
Yr  oedd  ganddi  allu,  fel  yr  arwyddir  gan  y  march ;  ac  yr  oedd  yn 
ei  arfer  yn  hollol  o  blaid  heddwch  a  daioni.     March  gwyn,  arwydd- 
lun  heddwch,  ydoedd.     Yr  oedd  y  bwa  hefyd  yn  dynodi  y  cyfamod 
oedd  rhwng  Duw  a'r  byd,  fel  y  bwa  oedd  yn  y  cwmwl  er  dyddiau 
Noah.     Gwaith  mawr  yr  eglwys  y  pryd  hwnw  oedd  hysbysu  i  ddyn- 
ion  fod  Duw  yn  barod  i  gymodi  y  byd  ag  ef  ei  hun  heb  gyfrif  idd- 
ynt  eu  pechodau.     Dywedai  Crist  na  addanfonodd  Duw  ei  Fab  i'r 
byd  i  ddamnio  y  byd,  ond  fel  yr  achubid  ý  byd  trwyddo  ef."     ( Io- 
an3:  17.)     Dywedai  Pedr,   "  Edifarhewch,  a  bedyddier  pob  un  o 
honoch  yn  enw  Iesu  Grist  er  maddeuant  pechodau,  a  chwi  a  dder- 
byniwch  ddawn  yr  Ysbryd  Glan."     (Act.  2:  38.)     Dywed  Paul, 
11 A  phob  peth  sydd  o  Dduw,  yr  hwn  a'n  cymododd  ni  ag  ef  eihun 
trwy  Iesu  Grist,  ac  a  roddodd  i  ni  weinidogaeth  y  cymod ;  sef,  bod 
Duw  yn  Nghrist  yn  cymodi  }T  byd  ag  ef  ei  hun  heb  gyfrif  iddynt 


220  y  MIL  BLYNYDDOEDD. 

cu  pecliodau,  ac  wedi  gosod  ynom  ni  air  y  cymod.     Am  hyny  yr 
ydym  ni  yn  genadau  dros  Grist,  megis  pe  byddai  Duw  yn  deisyf 
arnocli  trwom  ni;  Cymoder  cliwi  â  Duw.     (2  Cor.  5  :  18 — 20.)    Fel 
hyn,  pan  oedd  yr  eglwys  yn  cychwyn  gyntaf  yn  y  byd  dan  arwein- 
iad  Ysbryd  Crist,  ei  harwyddair  oedd,  Heddwch  i  bell   ac  i  agos  ; 
ar  y  ddaiar  tangnefedd,  ac  yn  mhlith  dynion  ewyllys  da.     Heddwch 
oedd  cynwysiad  y  llythyrau,  y  pregethau,  a'r  gwyrthiau.     Ond  peth 
anhawdd  iawn  yw  cael  dynion  i  fedru  defnyddio  gallu  yn  briodol. 
Mae  llawer  yn  dal  mai  creadur  amgylchiadau  yw  dyn.     Dichon 
nad  oes  dim  can  nesed  i  brofì  hyn  a'r  dylanwad  niweidiol  mae  gallu 
ac  awdurdod  yn  gael  ar  y  rhan  fwyaf  o  ddynion.     Mae   yn  dad- 
blygu  elfenau  yn  y  cymeriad  oeddynt  yn  gwbl  guddiedig  o'r  blaen 
oddiwrth  y  dyn  ei  hun.     Mae  rhai  oeddynt  yn  garedig,  hynaws,  a 
thyner,  pan  mewn  amgylchiadau  isel,  wedi  myned  yn  drahaus,  creu- 
lon,  a  thwyllodrus,  wedi  cyrhaedd  gallu  ac  awdurdod.     Mae  yr  un 
fath  er  dyddiau  Hazael ;  y  peth  ag  y  mae  ar  ddyn  gy wilydd  medd- 
wl  am  dano  pan  yn  isel,  mae  yn  ei  wneud  yn  ddigon  tawel  pan  wedi 
ei  dderchafu.     Mae'peth  mawr  yn  ngeiriau  Eliseus — "  Yr  Àrglwydd 
a  ddangosodd  i  mi  y  byddi  di  ynfrenin  ar  Syria."     Mae  Duw  wedi 
ymddiried  gallu  rnawr  i  raì  dynion  yn  y  byd.     Ehoddodd  awdur- 
dod  annhraethol  i  Nebuchodonosor,  yr  oedd  yn  drech  na  phawb  ; 
ond  camddeíhyddiodd  ei  awdurdod  i  dderchafu  ei  hun  yn  lle  Duw, 
ac  ni  chydnabyddodd  yr  hwn  yr  oedd  ei  anadl  yn  ei  law,  a'i  holl 
fíyrdd  yn  eiddo  ;  felly  gorfu  ar  Dduw  gymeryd  ei   holl  awdurdod 
oddiarno.     Ehoddodd  lai  o  awdurdod  i  Cyrus,  llai  wed'yn  i  Alex- 
ander,  a  llai  byth  i  Ceesar ;  ond  yr  oedd  ganddynt   oll  ormod  i'w 
ddefnyddio  yn  briodol.     Wrth  sylwi  ar  hanes  y  byd,  nis  gallwn  lai 
na  synu  wrth  weled  leied  o  awdurdod  fedr  dyn  ddefnyddio  yn  bri- 
odol.     Pan  ymddangosodd  Crist  yn  y  byd  yr  oedd  ganddo  ef  bob 
awdurdod  yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaiar  ;  defhyddiodd  ef  y  cyfan  yn 
unig  er  llesoli  dynolryw — yr  oedd  ei  holl  wyrthiau,  ei  symudiadau, 
a'i  ddywediadau  yn  tueddu  i  wneud  y  byd  yn  well.     Pan  yn  ymad- 
ael  a'r  byd  at  y  Tad,  rhoddodd  Crist  ran  helaeth  o'i  allu  a'i  awdur- 
dod  i'r  eglwys,  ond  darfu  iddi  ei  gamddefnyddio  yn  fuan  iawn.    Yr 
oedd  y  gwyrthiau,  y  tafodau  dyeithr,  a'r  profíwydo  yn  cael  eu  defn- 
yddio  er  derchafu  personau  unigol  ac  nid  er  adeiladaeth  yr  eglwys. 
A  phan  gyrhaeddodd  yr  eglwys  allu  politicaidd,  darfu  iddi  ei  gam- 
ddefnyddio  fel  ag  i  ddinystrio  ei  chymeriad  Cristionogol,  a  niyned 
yn  hollol  annhebyg  i  Grist.  Am  hyny  ymddygodd  Crist  ati  fel  y  mae 
yn  gwneud  â  dynion  yn  gyffredin,  gollyngodd  hi  i  fyned  yn  ei  ffordd 
ei  hun,  nes  y  byddai  iddi  gael  digon  ar  ei  fîordd  ei   hun,  a  dysgu 
gweled  ei  chamsyniadau  trwy  fethiant  ei  chynlluniau ;  ac  yn  ysgol 
adfyd  mac  yr  eglwys  eto  yn  medi  o  ffrwyth   ei  gweithredoedd  ei 
hun ;  dros  ba  hyd  y  rhaid  iddi  fod  fel  hyn  nis  gwyddom.     Ond 
rhaid  i  ni  droi  eto  i  edrych  ar  ddarlun  Ioan.     Gwelai  yr  ail  sel  yn 
cael  ei  hagoryd,  a  march  coch  yn  dyfod  i'r  golwg  ;  yr  eglwys  wedi 
myned  yn  rhyfelgar  o  ran  ei  thuedd,  ac  ar  ol  hyny  march  du  ac  un 


V  MII,  BLYNYDDOEDD.  221 

glas,  oll  yn  arwyddo  gogwyddiad  yr  eglwys  at  lygredigaethau  a 
chyfeiliornádau,  a'r  dylanwad  mawr  oedd  ysbryd  y  l>yrl  yn  gael 
arni.     Ond  aoth  yn  waeth  wod'yn — syrthiodd  megis  yn  adfeiEon, 

collwyd  ysbrydolrwydd  crofydd  yn  hollol ;  aoth  yr  eglwys  mor  ddai- 
arol,  fol  yr  oedd  yn  angenrheidiol  oi  symud  yn  gwbl  oddiar  yttage. 
Yr  ocdd  nid  yn  unig  wedi  dinystrio  oi  liun,  ond  hofyd  wedi  dinystr 
io  teyrnasoedd  y  bycl,  â  pha  rai  yr  oedd  wedi    dyfod  i  gysylltiad  ; 

ac  felly  syrthiodd  y  cyfan  gyda'u  gilydd  i  ddinystr.   • 

Ar  ol  hyn  y  mae  Ioan  yn  troi  yn  ol  i  roddi  ail  olwg  ar  yr  eglwys, 
ac  welo  yn  dyfod  i  fyny  o'r  môr  fwystfil  creulon  iawn,  a  hynod  }rr 
olwg,  a  chanddo  saith  ben  a  deg  corn.  Wrth  odrych  i  lyfr  Daniel, 
llo  mae  pedwar  bwystfil  yn  dynodi  y  pedair  ymerodraeth  oedd  i 
godi  yn  y  byd,  yr  ydym  yn  canfod  mai  yr  ymerodraeth  Eufeinig  a 
olygid  wrth  y  bwystfìl  yma  ;  ac  y  mao  yn  cael  ei  ddangos  i  ni  yn 
yr  adeg  yr  oedd  wedi  dechreu  erlid  yr  eglwys ;  oblogid  nid  oedd  a 
fynai  Ioan  â*r  byd  hwn  ond  fel  yr  oedd  mewn  rhyw  ymdrafodaeth 
à'r  eglwys.  Yr  oedd  ar  yr  adeg  y  daeth  i  olwg  Ioan  yn  oi  lawn 
rwysg.  Y  ddraig  wedi  rhoddi  iddo  ei  gallu  a'i  gorseddfainc,  ac 
awdurdod  mawr.  Yr  oedd  hefyd  enau  yn  llefaru  pethau  mawrion 
a  chabledd.  Yr  oedd  yn  cablu  enw  Duw  a'i  dabernacl,  a'r  rhai 
sydd  yn  trigo  yn  y  nef.  Yr  oedd  hefyd  yn  meddu  gallu  i  wneuth- 
ur  rhyfel  a'r  saint,  a'u  gorchfygu  hwynt.  Ac  yr  oedd  ganddo  awd- 
urdod  ar  bob  llwyth,  ac  iaith,  a  chenedì.  Mae  hyn  yn  cyfateb  yn 
hollol  i'r  ymerodraeth  Bufeinig  yn  y  dyddiau  yr  oedd  Nero,  Dom  ■ 
itian,  a  Dioclesianyn  ceisio  gosod  eu  hunainyn  dduwdau  i'w  haddoli, 
ac  yn  cyhoeddi  eu  penderfyniad  i  ddileu  enw  Crist  oddiar  y  ddaiar. 
Ar  ol  hyn  gwelai  Ioan  fwystfìl  arall  yn  codi  o'r  ddaiar,  a  dau 
gorn  tebyg  i  oen,  a  genau  yn  llefaru  fel  draig.  Wrth  y  bwystfil 
yma  yr  ydym  yn  deall  yr  eglwys  Gristionogol  yn  yr  agwedd  oedd 
arni  pan  oedd  ymerodraeth  Bhufain  yn  dechreu  ei  noddi.  Trodd 
Cystenyn  yn  bleidiwr  i'r  eglwys.  Daeth  haul  llwyddiant  i  wenu 
arni.  Daeth  y  weinidogaeth  yn  gyfleusdra  i  wyr  mawr  y  byd  gael 
sefyllfaoedd  cysurus.  Daeth  dynion  daiarol  i'r  eglwys  heb  eu  cyf- 
newid  trwy  ras,  ac  aeth  yr  eglwys  yn  cldaiarol  o'r  bron.  Collodd 
bob  tebygolrwydd  i  Grist,  ac  aeth  yn  fwystfìlaidd  o.  ran  ei  natur. 
Ymgysylltodd  â'r  gallu  daiarol,  a  bu  yn  gymhorth  mawr  iddo  yn 
ei  wrthwynebiad  i  grefydd  bur.  Yr  oedd  yn  gwneuthur  gwyrthiau 
ger  ei  fron,  ac  felly  yn  ei  dawelu  a'i  berswadio  i  feddwl  fod  Duw 
yn  bresenol  gydag  ef,  ac  yn  dangos  ei  foddloni^wydd  o  hyd. 

Ond  cafodd  y  bwystfìl  cyntaf  friw  marwol  gan  gleddyf.  Syrth- 
iodd  yr  ymerodraeth  Eufeinig  o  flaen  ymosodiadau  y  barbariaid, 
ond  safodd  yr  eglwys  o  hycl,  ac  yn  fuan  iawn  gwnaeth  ymgais  am 
lenwi  lle  yr  ymeroclraeth.  Parodcl  wneuthur  delw  o'r  bwystfìl 
cyntaf,  medd  Ioan  ;  hyny  yw,  parodcl  yr  eglwys  osod  i  fyny  ífurf  o 
ly  wodraeth  hollol  debyg  i'r  ymerodraeth ;  yr  oedd  yr  un  rhif  o 
swyddogion,  ac  yr  oedd  penaeth  yn  cael  ei  ddewis,  ond  wedi  ei  osocl 
yn  ei  swydd  nid  oedd  yn  gyfrifol  i  neb.     Dyma  y  Babaetha'r  Pab. 


222  Y  MIL  LLYNrDLOEDL. 

Caniatawyd  iddo  roddi  anadl  i  ddelw  y  bwystfil  cyntaf,  fel  y  llefarai 
delw  y  bwystfil.  Cymerodd  y  Babaeth  ei  lle  yn  mysg  galluoedd 
daiarol  y  byd,  a  hawliodd  awdurdod  arnynt  oll,  a  gorchymynai  ladd 
pwy  bynag  ni  addolai  y  ddelw.  Yr  oedd  yr  eglwys  a'r  Babaeth 
mewn  rhyw  ystyr  yn  un,  er  eu  bod  mewn  rhai  pethau  yn  gwahan- 
iaethu.  Cymerodd  y  Babaeth  y  stage  yn  hollol  iddi  ei  hun  am  dym- 
or.  Yr  oedd  yn  gosod  ei  nod  ar  bawb.  Yr  oedd  ymerawdwyr 
Germany  a  breninoedd  ITfrainc  a  Lloegr  yn  gorfod  ymostwng  i'r 
Pab,  a  thalu  teyrnged  am  gael  gwisgo  eu  coronau  ac  eistedd  ar  eu 
gorseddau.  Nî  allai  neb  brynu  na  gwerthu,  nac  enill  bywiolaeth 
mewn  unrhyw  fodd,  heb  dderbyn  nod  y  Babaeth  neu  gael  caniatad 
yr  offeiriaid.  Darfu  i'r  byd  am  oesau  gamsynied  y  ffug  deyrnas 
ddaiarol  am  deyrnas  Dduw  Credent  fod  awdurdod  Duw  ganddi ; 
ond  erbyn  edrych,  nid  oedd  ddim  ond  y  dynol  yn  mhob  rhan  o  honi. 
Rhifedi  dyn,  sef  chwech  chioech  chwech,  ydoedd  ei  holl  rifedi — nid 
oedd  dim  clwyfol  yn  perthyn  iddi.  Trueni  mawr  na  buasai  hyn  yn 
argyhoeddi  y  byd  o'r  ffolineb  o  geisio  cysylltu  crefydd  Crist  â  llyw- 
odraethau  y  byd,  a  gweithio  allan  grefydd  ysbrydol  trwy  gymorth 
braich  o  gnawd. 

Ar  ol  hyn  cawn  olwg  arall  ar  yr  eglwys.     Cliriwyd  y  stage  oddi- 

wrth  y  bwystfilod,  a  gwelai  Ioan  wraig  wedi  ei  gwisgo  mewn  por- 

phor  ac  ysgarlad,  wedi  ei  haddurno  ag  aur,  a  meini  gwerthfawr,  a 

pherlau.     Yr  ydoedd  yn  dyfod  i  fyny  o'r  anialwch,  yn  eistedd  ar 

fwystfìl  o  liw  ysgarlad.     Yr  oedd  y  wraig  yma  eto  yn  golygu   yr 

eglwys  yr  un  fath  a'r  ail  fwystfìl.     Yn  pen.  12,  dywed  Ioan  iddo 

weled  gwraig  yn  fîoi  i'r  anialwch  o  wydd  ei  gelynion.     Am  hyny 

yr  oedd  yn  rhaid  i'r  wraig  yma  ddyfod  i  fyny  o'r  aaialwch,  er  twyllo 

y  byd  yn  fwy  effeithiol  mai  yr  un  ydoedd  ag  oedd  wedi  ffoi  i'r  an- 

ialwch.     Ond  yr  oedd  y  gwahaniaeth  rhyngddynt  yn  amlwg  iawn. 

Yr  oedd  y  wraig  a  ffoisai  i'r  anialwch,  sef  y  wir  eglwys,  wedi  ei 

gwisgo  â'r  haul,  a'r  lleuad  dan  ei  thraed,  ac  ar  ei  phen  goron  o  ddeu- 

ddeg  seren.     Yr  oedd  ei  haddurniadau  oll  yn  nefol.     Ond  yr  oedd 

hon  pan  yn  dyfod  i  fyny  o'r  anialwch  a'i  haddurniadau  oll  yn  ddai- 

arol.     Yr  oeddynt  yn  brydferth  a  phrisfawr,  ond  er  hyny  o'r  ddai- 

ar  yn  ddaiarol.     Hefyd  yr  oedd  y  wraig  gyntaf  yn  symud  drwy 

gymorth  dwy  aden  fawr,  fel  nad  oedd  yn  ymddybynu  ar  y  ddaiar. 

Ond  yr  oedd  hon  yn  pwyso  yn  gwbl  ar  y  ddaiar,  yn  eistedd  ar  fwyst- 

fìl  o  liw  ysgarlad.     Ond  i  brofì  yn  eglurach  fyth  nad  y  wir  eglwys 

ydyw,  mae  ganddi  yn  ei  llaw  gwpan  yn  llawn  ífieidd-dra  ac  aflen- 

did.     A  chynwysiad  hwnw  yr  oedd  yn  meddwi  y  cenedloedd.     Yn 

llo  bod  yn  oleuni  i  oleuo  y  ccnedloedd,  ac  yn  iachawdwriaeth  hyd 

eithaf  y  ddaiar,  y  mae  yn  eu  harwain  ar  gyfeiliorn.     Hefyd  yr  oedd 

ei  henw  yn  profì  yr  un  peth — Mam  puteiniaid.     Cymerai  arni  mai 

gwraig  yr  Oen  ydoedd ;  ond  cr  hyny  puteiniai  gyda   galluoedd  y 

tldaiar.     Hi  oedd  y  gwaethaf  o'r  holl  gymeriadau  drwg  hyn,  fel  yr 

oodd  yn  teilyngu  cael  ei  galw  yn  fam.     Yr  oedd  yn  barod  i  uno  ag 

un  brenin  yn  erbyn  arall,  ac  â  hwnw  wedi  hyny  yn  erbyn  y  trydydd. 


Y  MIL  BLYNYDDOEDD.  223 

Ond  y  prawf  amlycaf  o'r  cwbl  oodd  oi  bod  yn  foddw  gan  wacd  y 
saint  a  chan  waod  morthyron  Iosu.  Pe  buasai  rhy  w  amhouaoth  ar 
y  meddwl  o'r  blaen  pa  un  a  oedd  y  wraig  yma  yn  dynodi  y  wir  eg- 
lwys,  mae  yn  cael  ei  symud  yn  hollol  yn  bresenol.  Canys  yr  oedd 
yn  lladd  ac  yn  ymhyfrydu  tywallt  gwaed  y  rhai  ooddynt  yn  anwyl 
gan  Iesu  Grist  ac  yn  ffurfio  oi  wir  eglwys.  Mao  yn  deilwng  o  sylw 
fod  pob  eglwys  can  gynted  ag  yr  elo  i  gysylltiad  â'r  llywodraeth  yn 
myned  i  erlid,  tra  mao  gwaith  eglwys  yn  erlid  yn  profì  nad  yw  yn 
perthyn  i  Grist. 

Cawn  eto  olygfa  arall  ar  y  stage — dinas  fawr  iawn.  Dywedodd 
angel  wrth  Ioan  fod  y  wraig  a'r  ddinas  yn  golygu  yr  un  peth,  a'u 
bod  yn  dynodi  yr  eglwys  lygredig.  Yr  oedd  gan  y  ddinas  yma 
farchnad  fawr,  ac  yr  oedd  yn  dwyn  yn  mlaen  fasnach  helaeth.  Yr 
oedd  breninoedd  y  ddaiar  yn  masnachu  â  hi,  ac  yr  oedd  yn  mas- 
nachu  yn  mhob  math  o  bethau  gwerthfawr,  ha^dd,  moethus,  a  llygr- 
edig.  Yr  oedd  yr  eglwys  lygredig  wedi  codi  i'r  fath  uchder,  fel 
yr  oedd  y  sefydliad  cyfoethocaf  a  mwyaf  dylanwadol  ar  y  ddaiar. 
Yr  oedd  yn  ganolbwynt  holl  fasnach  ac  ymdrafodaeth  y  byd.  Ym- 
ddangosai  fel  bywyd  a  chalon  cymdeithas.  OncTdaiarol  oedd  y  cy- 
fan  o'i  masnach — aur,  arian,  meini  gwerthfawr,  perlau,  Uiain  main, 
porphor,  sidan,  ysgarlad,  coed  thynon,  pob  llestr  o  ifori,  a  phob 
cood  gwerthfawr,  pres,  haiarn,  marmor,  cinamon,  peraroglau,  en- 
aint,  arogldarth,  gwin  ac  olew,  gwenith,  ychain,  a  defaid,  a  meirch, 
a  cherbydau,  a  chaethweision,  ac  eneidiau  dynion.  Yr  oedd  cref- 
ydd  wedi  myned  mor  isel  fel  nad  oedd  yno  ond  daudyst  o  gwblyn 
y  ddinas  fawr  i  ddweud  gair  o  blaid  Arglwydd  y  lluoedd.  Ond  yr 
oedd  y  rhai  hyny  yn  rhai  nerthol,  fel  na  fedrai  neb  eu  gwrthwyn- 
ebu  am  dymor.  Yr  oeddynt  yn  gwneud  gwyrthiau  ac  yn  gorch- 
ymyn  tân  o'r  nefoedd,  a  chau  y  nefoedd  fel  na  byddai  gwlaw.  Ond 
aeth  y  ddinas  mor  llygredig  fel  na  allai  dim  da  drigo  ynddi — lladd- 
wyd  y  ddau  dyst;  ac  fel  arwydd  o  fawr  ddrwg  y  ddinas,  gadawyd 
eu  cyrff  ar  yr  heol — ni  feiddiai  neb  eu  claddu.  Eithr  yn  mhen 
tridiau  adgyfododd  y  ddau  dyst,  ac  esgynasant  i'r  nef  yn  ngwydd 
eu  gelynâon.  Wedi  iddi  fel  hyn  fyned  mor  ddrwg  fel  na  oddefai 
ddynion  da  o'i  mewn,  aeth  yn  rhy  ddrwg  i  Dduw  ei  goddef,  a  hyd 
y  nod  yn  rhy  ddrwg  i'r  byd  ei  goddef.  Hysbysodd  yr  angel  Ioan 
y  byddai  i  ddeg  corn  y  bwystfìl  gashau  y  butain,  a'i  dihatru  o'i 
haddurniadau,  a'i  gadael  yn  amddifad,  ac  yn  y  diwedd  ei  llosgi  â 
thân.  Hysbyswyd  ef  gan  un  arall  fod  Babilon  fawr  wedi  syrthio 
fel  maen  melin  i'r  môr,  er  mawr  alar  i  freninoedd,  a  gwyr  mawr, 
a  masnachwyr  y  byd,  ond  er  llawenydd  cyfrredinol  i  bobl  Dduw. 
Fel  hyn  dangosai  yn  amlwg  fod  gan  Dduw  adynionlaw  yn  ninystr 
yr  eglwys  lygredig.  Can  gynted  ag  y  daeth  dinystr  hollol  yr  eg- 
lwys  lygredig  yn  hysbys,  clywodd  Ioan  y  canu  ardderchocaf  a  chryf- 
af  oedd  wedi  glywed  erioed.  Yr  oedd  megis  llef  tyrfa  fawr,  ac 
megis  llef  dyfroedd  lawer,  ac  megis  Uef  taranau  cryfìon.  Hyd  yma, 
swn  y  ddaiar  oedd  wedi  myned  a  phob  peth  o'i  ûaen ;  nid  oedd 


224  Y  MIL  BLYNYDDOEDD. 

gan  neb  hamdden  i  wrando  diin  ond  swn  prynu  a  gwerthu,  swn 
telynorion  a  cherddorion,  ac  udganwyr  a  phibyddion  j  ddinas  fawr ; 
ond  yn  awr  mae  swn  y  nef  wedi  dyfod  mor  gryf  fel  y  mae  yn  boddi 
ac  yn  dystewi  pob  swn  arall.  Adnabu  Ioan  rai  o'r  seindorf,  ac  yn 
eu  plith  gwelai  y  pedwar  peth  byw  a'r  pedwar  henuriad  ar  ugain. 
Ond  yr  oedd  yr  holl  gôr  yn  rhy  luosog  i'w  henwi ;  canys  yr  oedd 
yno  dyrfa  fawr  nad  allai  neb  ei  rhifo.  Yr  ydym  yn  cyfarfod  â'r  un 
côr  yn  dechreu  canu  pan  gymerth  yr  Oen  y  llyfr  i'w  agoryd;  ond 
darfu  iddynt  ddystewi  yn  fuan  ar  ol  hyny.  Cyfododd  cynifer  o 
rwystrau,  a  llanwyd  y  stage  am  cyhyd  o  amser  gan  bethau  croes  i 
ysbryd  Crist  fel  yr  oedd  yn  ddigon  i  ddigaloni  bod  meidrol,  a  pheri 
iddo  ofni  fod  Iesu  wedi  methu  yn  ei  amcan,  neu  o  leiaf  ddyrysuyn 
ei  gynllun.  Ond  yn  awr,  pan  mae  y  stage  wedi  ei  chlirio,  a'r  gel- 
ynion  wedi  eu  darostwng,  gwelid  nid  yn  unig  nad  oedd  Iesu  wedi 
dyrysu  yn  ei  gynllun,  ond  hefyd  ei  fod  wedi  bod  yn  dwyn  ei  waith 
yn  mlaen  yn  gyson  a  llwyddianus  iawn.  Oblegid  pan  welid  y  gwr 
ar  y  march  gwyn  o'r  blaen,  nid  oedd  ganddo  ond  un  goron ;  eithr 
yn  awr  yr  oedd  ar  ei  ben  goronau  lawer,  yn  arwyddo  ei  fod  wedi 
darostwng  breninoedd  cryfìon,  ac  enill  i'w  feddiant  deyrnasoedd 
lawer.  Hefyd  yr  oedd  yn  awr  wedi  enill  iddo  ei  hun  fyddin  o'r  un 
anian  ag  ef  ei  hun,  i'w  ganlyn  ar  feirch  gwynion  ;  hyny  yw,  wedi 
dysgu  ei  eglwys  i  gario  yn  mlaen  grefydd  yn  hollol  yn  ysbryd  yr 
efengyl — ei  dysgu  i  ddefnyddio  gallu  ac  awdurdod  yn  yr  un  ysbryd 
addfwyn  a  gostyngedig  ag  a  amlygid  gan  ei  Blaenor  Mawr.  Dyma 
y  gorchwyl  pwysicaf  o'r  cwbl  sydd  i'w  wneud  yn  y  byd  er  parotoi 
ar  gyfer  y  Mil  Blynyddoedd. 

Gwelai  Ioan  hefyd  y  Briodasferch,  gwraig  yr  Oen,  yn  dyfod  i'r 
golwg.  Yr  oedd  wedi  bod  yn  guddiedig  am  oesau  heb  allu  dang- 
os  ei  hun  oblegid  fod  y  wraig  arall — y  butain,  neu  Babilon  fawr, 
wedi  cymeryd  ei  lle  a  thwyllo  y  cenedloedd  mai  hi  oedd  gwraig  yr 
Oen.  Hefyd  gwelai  Ioan  y  bwystfìl  yn  casglu  yn  nghyd  frenin- 
oedd  y  ddaiar  i  ryfela  yn  erbyn  yr  Oen,  ond  yr  Oen  a'u  gorchfyg- 
odd  hwy  gyda'r  rhwyddineb  mwyaf,  a  hefyd  daiiwyd  y  bwystfil  a'r 
gaubroffwyd,  ac  yn  fyw  y  bwriwyd  hwy  i'r  Uyn  o  dân.  î)yma  y 
maes  yn  hollol  rydd  bellach  o  ran  dim  gelynion  daiarol  i'r  eglwys 
gael  gweithio  allan  ei  hegwyddorion  yn  deg. 

Ond  y  mae  un  gelyn  eto  yn  aros,  a  hwnw  yw  y  prif  elyn  sydd 
wedi  arfer  drygu  yr  eglwys.  Oddigerth  i'r  diafol  gael  ei  symud, 
gellid  meddwl  na  bydd  yr  eglwys  wedi  enill  rhyw  lawer  trwy  sy- 
mudiad  y  lleill  i  gyd.  Ond  gwelai  Ioan  angel  cryf  yn  disgyn  o'r 
nef,  a  chadwyn  fawr  yn  ei  law,  ac  efe  a  ddaliodd  y  ddraig,  yr  hen 
sariî,  yr  hon  yw  diafol  a  satan,  ac  a'i  rhwymodd  ef  dros  fìl  o  flyn- 
yddoedd.  Mao  cryn  ddadleu  am  ystyr  y  weledigaeth  yma.  Beth 
ydym  i  ddeall  wrth  rwymo  satan  ?  Ai  ataliad  hollol  ar  ei  holl 
weithrediadau  ?  Neu  ynte  ry w  rwystrau  mawrion  yn  cael  eu  taflu 
ar  ei  fíbrdd  ?  Beth  yw  y  gadwyn  ?  Ai  moddion  moesol  o'r  fath 
ag  sydd  genym  yn  bresenol,  megis  cynydd  gwybodaeth,  a  dylan- 


Y  MIL  BLYNYDDOF.ni).  225 

wad  ysbrydol  crofydd?  Nou  ynto  a  oos  rhyw  ddylanwad  goruwch- 
naturiol  yn  cael  oi  ddwyn  i  ddylanwadu  ar  y  diafol  fol  ag  i'w  gradw 
rhag  twyllo  y  byd  ?  Ymddengys  i  ni,  er  cario  yn  mlaon  gysondeb 
y  golygfeydd,  fod  yn  rhaid  i  ni  ddeall  y  rhwymiad  fol  yn  hollol  am 
y  tymor.  Oblegid  mae  yr  hyn  a  ddywedir  am  y  wraig,  a'r  ddinas, 
a'r  bwystfil,  yn  hollol  ddinystr ;  folly  naturiol  i  ni  feddwl  fod  yma 
ataliad  hollol  ar  weithrcdiadau  y  gelyn  liwn  o  eiddo  yr  eglwys. 
Eto,  ymddengys  i  ni  nad  oes  un  moddion  yn  meddiant  dyn  yn  addas 
i  fod  yn  gadwyn,  oblegid  nid  yw  moddion  moesol  yn  dylanwadu 
ond  ar  ddyn,  heb  son  fod  pob  math  o  foddion,  megis  gwybodaeth, 
efengyl,  a  rhagluniaeth,  wedi  bod  ar  eu  heithaf  yn  darostwng  y 
gelynion  blaenorol.  Am  hyny  ymddengys  i  ni  y  dylem  gymeryd 
y  gadwyn  fel  yn  dynodi  rhyw  allu  o  ©iddo  Crist  a  fydd  yn  cael  ei 
arferyd  er  lles  yr  eglwys. 

Mae  y  ffaith  mai  y  peth  diweddaf  a  wneir  cyn  y  Mil  Blynyddau 
ŷw  rhwymo  satan  yn  dangos  doethineb  mawr  yn  Mhen  yr  eglwys. 
Pe  buasai  y  diafol  yn  cael  ei  rwymo  yn  y  dechreu,  gallasai  of  a'i 
weision  ddweud  na  buasai  efengyl  byth  yn  enill  y  byd  po  buasai  y 
diafol  yn  cael  bod  yn  rhydd  i'w  gwrthwynebu.  Ond  bydd  i  efeng- 
yl  enill  y  ddaiar  a  llwyr  ddifa  pob  gwrthwynebiad  daiarol  yn  ystod 
yr  amser  ag  y  mae  y  diafol  yn  rhydd,  a  chanddo  lid  mawr  o  her- 
wydd  ei  fod  yn  gwybod  nad  oes  iddo  ond  ychydig  amser.  Ar  y 
llaw  arall,  mae  yn  eithaf  naturiol  i'r  eglwys  ar  ol  gweithio  mor  dda 
mewn  tywydd  mor  arw,  a  gorchfygu  cynifer  o  elynion  a  phrofedig- 
aethau,  gael  ychydig  seibiant  a  hafddydd  o  lwyddiant  hyd  y  nod 
yma  ar  y  ddaiar.  Wedi  i  ni  fel  hyn  ddyfod  i  ymyl  y  tymor  ded- 
wydd  hwnw,  ceisiwn  edrych  beth  all  y  rhai  a  fyddant  byw  yn  y 
tymor  hwnw  ddysgwyl  ei  fwynhau. 

Y  peth  cyntaf  a  phwysicaf  a  noda  Ioan  yw  eglwys  ysbrydol  bur. 
Dyma  yr  adeg  y  gwelir  eglwys  Iesu  Grist  yn  ei  gogoniant,  fel  un 
cyfanwaith  ger  bron  y  byd.  Bydd  fel  dinas  y  Jerusalem  newydd, 
yn  disgyn  oddiwrth  Dduw  oddiuchod.  Bydd  mor  bur  fel  y  bydd 
dysgleirdeb  Duw  ganddi,  mor  santaidd  fel  y  bydd  Duw  ei  hun  yn 
gallu  preswylio  ynddi,  ac  mor  gyflawn  o  fendithion  fel  na  bydd  cis- 
iau  dim  ar  y  rhai  a  breswyliant  ynddi.  Bydd  pren  y  by wyd  iddynt 
ymborthi  arno,  a  dyfroedd  bywiol  i'w  disychedu.  Bydd  holl  ael- 
odau  yr  eglwys,  nid  yn  unig  yn  rhai  wedi  eu  haileni,  ond  mor  ys- 
brydol  a  phe  buasent  wedi  adgyfodi  o  feirw.  Bydd  eu  rhagoriaeth- 
au  y  fath  fel  y  gellid  meddwl  mai  goreuon  yr  oesau  ydynt  wedi  ad- 
gyfodi.  Mae  rhai  wedi  meddwl  y  dylid  deall  yr  adgyfodiad  cyntaf 
yn  llythyrenol;  ond  wrth  ystyrÌ9d  yr  hyn  a  ddywed  y  Beibl  am 
berthynas  Ioan  Fedyddiwr  ag  Elias,  sef  ei  fod  yn  dyfod  yn  ysbryd 
a  nerth  Elias,  ac  mai  efe  oedd  Elias,  ni  raid  i  ni  betruso  ei  gymer- 
yd  yn  mgyroí  yma  ynte.  Cawn  weinidogion  tebyg  i  Paul,  Pedr, 
ac  Ioan ;  diaconiaid  fel  Stephan  a  Phillip — dynion  llawn  o  ífydd  ac 
o'r  Ysbryd  Glan ;  aelodau  cyffelyb  i'r  goreuon  y  darllenwn  am  dan- 
ynt  yn  y  Testament  Newydd  yn  gystal  ag  yn  hanesyr  eglwys.     Y 


226  Y  MIL  BLYÌsTYDDOEDD. 

niae  mwy  na  hyn  yn  cael  ei  ddweud,  sef,  na  chyfodir  y  rhai  gwael 
— u  Y  lleill  o'r  meirw  ni  chyfodwyd."  Mae  amryw  yn  methu  deall 
y  frawddeg  yma;  ond  i  ni  ymddengys  yn  eglur  iawn  na  chyfodir 
rhyw  grefyddwyr  clauar  fel  eglwys  Laodicea,  rhai  cybyddlyd  fel 
Ananias  a  Sapphira,  neu  rhai  yn  chwenych  y  blaen  fel  Demetrius, 
na  rhai  yn  caru  y  byd  presenol  fel  Denias.  Ni  bydd  neb  tebyg  i'r 
rhai  yna  a'u  cyffelyb  yn  eglwys  y  Mil  Blynyddoedd.  Bydd  y  íath 
wahaniaeth  rhwng  yr  eglwys  a'r  hyn  yw  yn  bresenol,  fel  y  bydd 
yn  teilyngu  yr  enw  nefoedd  newydd.  Oaria  yr  eglwys  hefyd  gy- 
maint  o  ddylanwad  ar  y  byd  fel  y  gellid  meddwl  fod  y  ddaiar  wedi 
ei  chreu  o'r  newydd.  A'r  môr,  neu  derfysgiadau  a  chwildroadau 
y  cenedloedd,  ni  bydd  mwyach.  Preswylia  yr  holl  bobloedd  mewn 
heddwch,  heb  neb  i'w  dychrynu. 

Caiff  yr  eglwys  hefyd  faes  rhydd  i  weithio  allan  ei  hegwyddor- 
ion.  Bydd  pob  math  o  eglwys  lygredig  wedi  darfod,  ac  ni  bydd 
un  llywodraeth  ar  y  ddaiar  yn  cymeryd  arni  ymyraeth  â  chrefydd 
mewn  ffordd  o  noddi  nac  erlid.  Ac  ni  bydd  yr  un  diafol  chwaith 
i  dwyllo  dynion  i  bechu.  Yr  holl  ymdrech  fydd  gan  ddynion  i'w 
wneud  er  byw  yn  dduwiol  fydd  gorchfygu  y  drwg  fydd  yn  eu  cal- 
onau  eu  hunain ;  ac  nid  annhebyg  y  bydd  hwnw  lawer  yn  llai  pan 
na  byddo  yn  cael  ei  feithrin  a'i  gynhyrfu  gan  ddylanwad  oddiallan. 
Bydd  pobl  yn  barod  iawn  i  gael  eu  dylanwadu  gan  efengyl,  yn  gy- 
maint  ag  y  bydd  gwybodaeth  o'r  Arglwydd  yn  llenwi  y  ddaiar,  a 
phawb  yn  ei  adnabod  ef,  o'r  lleiaf  hyd  y  mwyaf.  Effeithia  y  gol- 
euni  a'r  wybodaeth  yma  yn  fawr  ar  ddynion,  os  nid  i'w  hachub,  i'w 
gwella  a'u  moesoli  yn  fawr,  Bydd  i'r  cenedloed  rodio  yn  eu  gol- 
euni  hi.  Ymddygant  yn  y  fath  fodd  na  byddo  raid  iddynt  gywil- 
yddio  gweled  eu  gweithredoedd  yn  ngoleuni  efengyl.  Bydd  bren- 
inoedd  y  ddaiar  hefyd  yn  dwyn  eu  gogoniant  a'u  anrhydedd  iddi 
hi,  yn  cymeryd  ei  hegwyddorion  hi  i  fod  yn  rheol  er  ffurfìo  eu  holl 
ddeddfau  wrthynt.  Bydd  y  dynion  gwaethaf  yn  teimlo  fod  yn 
rhaid  iddynt  ymddwyn  fel  y  dynion  gorau,  gan  nad  beth  fyddo  eu 
hegwyddorion.  "  A'r  blaidd  hefyd  a  drig  gyda'r  oen,  a'rllewpard 
a  orwedd  gyda'r  myn  ;  y  llo  hefyd,  a  chenaw  y  llew,  a'r  anifail  bras 
fyddant  yn  nghyd,  a  bachgen  bychan  a'u  harwain ;  y  fuwch  hefyd 
a'r  arth  a  borant  yn  nghyd ;  eu  llydnod  a  gydorweddant ;  y  llew  fel 
yr  ych  a  bawr  wellt ;  a'r  plentyn  sugno  a  chwery  wrth  dwll  yr  asp ; 
ac  ar  ffau  y  wiber  yr  estyn  yr  hwn  a  ddiddyfnwyd  ei  law ;  ni  ddryg- 
ant  ac  ni  ddyfethant  yn  holl  fynydd  fy  santeiddrwydd."  Wrth 
gymeryd  y  creaduriaid  hyn  fel  yn  arwyddo  dynion,  cawn  yma  y 
syniadau  mwyaf  gogoncddus  am  lwyddiant  yr  efengyl,  a'i  dylan- 
wad  ar  ddynion  yn  mhob  man.  Cawn  y  syniad  mewn  ffurf  arall 
— "Yn  lle  pres  y  dygaf  aur,  ac  yn  lle  haiarn  y  dygaf  arian,  ac  yn 
lle  coed  bres,  ac  yn  lle  ceryg  haiarn ;  a  gwnaf  dy  swyddogion  yn 
heddychol,  a'th  drethwyr  yn  gyfìawn.  Ni  chlywir  mwy  son  am 
drais  yn  dy  wlad,  na  dystry w  na  dinystr  yn  dy  derfynau ;  eithr  ti 
a  elwi  dy  fagwyrydd  iachawdwriaeth,  a'th  byrth  yn  foliant.     Dy 


•  Y  MIL  IJLY>TYDDOEDD.  1>L>7 

bobl  hofyd  fyddant  gyfiawn  oll ;  etifoddant  y  tir  byth."     Dorfydd 

liofyd  y  rhyíblocdd  gwaedlyd  ydynt  wcdi  arfcr  cacl  eu  cario  yn 

mlaon  yn  mlilith  dynion.      "  Ac  efo  a  farna  rhwng  y  conedloedd,  ac 

a  gerydda  bobloodd  lawer ;  a  hwy  a  gurant  ou  cleddyfau  yn  sychau, 

a'u  gwacwííyn  yn  bladuriau  ;  ni  chyfyd  cenedl  gleddyf  yn  erbyn 

concdl,  ac  ni  ddysgant  ryfel  mwyach."     Bydd  dynion  wcdi  dyfod 

yn  fwy  ou  hawydd  am  lesoli  eu  gily dd  nag  i  ddinystrio  a  lladd.    Nid 

oes  genym  ni  ond  dychymyg  gwan  am  y  gwelliant  a  gymeraileyn 

y  byd  po  ceid  yr  lioll  deulu  dynol  i  dafìu  cymaint  o    egni  coríí'  a 

meddwl  at  wella  cymdeithas  ag  a  wnant  i  gario  yn  mlaen  ryfeloedd. 

Beth  pe  byddai  i'r  holl  arian  a  werir,   yr  holl  amser   a  gollir,  a'r 

holl  drysorau  a  ddinystrir  mown  rhyfeloedd  yn  cael   eu  treulio  er 

porthi,  dilladu,  ac  addysgu  tylodion  gwahanol  deyrnasoedd  y  byd, 

byddai  agwodd  wahanol  iawn  ar  gymdeithas  mewn  amser  byr  iawn. 

Nid  anghredadwy  i  ni  ynte  y  daw  y  ddaiar  yn  llawer  mwy  ffrwyth- 

lawn  pan  ddelo  dynion  i  droi  eu  holl  foddwl  at  eu  diwyllio.     Nid 

:  annhebyg  y  gwelir  adeg  pan  fydd  pob  dyn  yn  byw  yn  hollol  gysur- 

I  us  o  ran  ei  amgylchiadau,  heb  angejiîcorlchouse  naphlwyf.     Y  mae 

.  digon  o  ddarpariaeth  ar  wyneb  y  ddaiar  i  fìloedd  am  bob  un  sydd 

[   arni  yn  bresenol ;  ac  ar  ddynion  y  mae  y  bai  yn  hollol  am  y  tylodi 

,   a'r  dyoddefìadau  yn  bresenol.     Maent  naill  ai  yn  esgeuluso  myned 

.  i'r  manau  lle  mae  cyflawnder  i'w  gael,  neu  ynte  yn  gwastraffu  a 

i   dinystrio  y  pethau  sydd  o  hyd  cyrhaedd  iddynt. 

Gwelliant  arall  pwysig  a  addewir  ydyw  iechyd.  Prin  y  mae  eis- 
i  ieu  i  ni  feddwl  am  wyrth  ©r  sicrhau  hyn  eto.  Daw  dynion  yn  well 
I  eu  hamgylchiadau  ac  yn  fwy  eu  gwybodaeth  am  ddeddfau  eu  cyfan- 
.  soddiadau,  am  hyny  mynant  well  tai  i  fyw  ynddynt,  mwy  o  awyr 
-  bur,  bwydydd  mwy  pwrpasol,  a  mwy  o  ofal  rhag  y  pethau  sydd  yn 
i  niweidiol ;  trwy  hyny  dyogelir  iechyd,  ac  yn  ddiau  estynir  oes  dyn- 
1  ion  yn  gyffredinol.  Nid  oes  dim  yn  gofy n  am  i  ddyn  farw  mor  fuan 
£  ag  y  gwna.  Bu  ein  henafìaid  yn  byw  wyth  a  naw  cant  o  flynydd- 
1  oedd.  Yr  un  cyfansoddiadau  oedd  ganddynt  hwy,  yr  un  awyr  yr 
f  oeddynt  yn  anadlu  ynddi,  a'r  un  natur  oedd  yr  ymborth  oeddynt 
■  yn  fwyta.  Beth  ynte  sydd  yn  cyfrif  am  y  gwahaniaeth  mawr  sydd 
\  rhwng  oes  y  cynddiluwiaid  a'n  hoes  ni?  Yr  achos  yn  ddiau  ywyr 
arferion  niweidiol  mae  cymdeithas  wedi  syrthio  iddynt,  trwy  ba  rai 
maent  wedi  anmharu  eu  cyfansoddiadau  euhunain  aniweidio  eiddo 
I  eu  holynwyr.  Nid  annhebyg  y  dileir  y  drwg  hwn  i  ryw  raddau,  a 
P  hyny  fe  ddichon  yn  bur  helaeth  pan  ddelo  pawb  yn  wybodus  ac  i 
fyw  dan  ddylanwad  efengyl.  Ni  bydd  o  hyny  allan  blentyn  o  oed 
na  henafgwr  yr  hwn  ni  chyflawnodd  ei  ddyddiau  ;  "  Canys  bach- 
gen  a  fydd  marw  yn  fab  can  mlynedd."  Yr  hwn  fyddo  farw  yn 
gan  mlwydd  oed  ni  chyfrifir  ond  bachgen  ieuanc  yn  dechreu  eijoes 
yn  y  byd. 

Hwy  a  adeiladant  dai  ac  a'u  cyfaneddant ;  planant  hefyd  win- 
llanoedd  a  bwy tant  eu  ffrwyth.  Nid  adeiladant  hwy  fel  y  preswylio 
ereill,  ac  ni  pídanant  fel  y  bw^'tao  arall.     Yn  bresenol  mae  un  yn 


228  Y  MIL  BLYNYDDOEDD. 

gosod  sylfaen  ty,  ac  un  arall  yn  ei  orphen.  Un  yn  planu  gwinllan, 
ac  yn  syrthio  i'r  bedd  cyn  bod  un  blodeuyn  wedi  ymddangos  ar  y 
pren  a  blanodd.  Ond  y  pryd  hwnw,  caiff  dyn  adeiladu  ty  a  byw 
ynddo  nes  byddo  yn  bryd  ei  ail  adeiladu.  Caiff  blanu  y  goeden  a 
bwyta  o'i  ffrwyth  nes  byddo  wedi  myned  yn  hen  ac  yn  barod  i  grino. 
1 '  Megis  dyddiau  pren  y  bydd  dyddiau  fy  rahobl ;  a'ru  hetholedig- 
iou  a  hir  fwynhant  waith  eu  dwylaw."  Ni  lafuriant  yn  ofer.  Bydd 
bendith  ar  holl  waith  eu  dwylaw.  Felly  ni  bydd  dim  a  wnant  yn 
methu  ateb  dyben.  "Ac  ni  chenedlant  i  drallod."  Mor  aml  y 
dygwydd  hyn  ar  y  ddaiar  yn  bresenol.  Egyr  y  baban  bach  ei  lyg- 
aid  yn  sirioì  ar  ei  fam,  ac  yna  cymerir  ef  ymaith  gan  y  fits,  y  cramp, 
y  dwymyn,  neu  rywbeth  arall.  Dyna  fam  wedi  cenedlu  i  drallod. 
Neu,  bydd  y  plentyn  byw  am  ychydig  flynyddoedd ;  tyf  i  fyny  yn 
anwylyd  ei  rieni ;  bydd  eu  serch  wedi  ymgylymu  am  dano  íel  nas 
gwyddant  pa  fodd  i  fyw  hebddo.  Ond  dyna  y  frech  wen  neu  y 
scarlet  fevery  neu  ryw  glefyd  arall  yn  ei  ysgubo  i'r  bedd.  Dyna  deu- 
lu  wedi  cenedlu  i  drallod  Neu,  tyf  y  bachgen  i  fyny  yn  ddyn — 
ymrydd  i  feddwi,  neu  â  yn  filwr,  neu  ynte  caiff  anwyd,  a  syrth  i  af- 
aelion  y  darfodedigaeth,  ac  am  nynyddau  bydd  yn  cael  ei  naddu  yn 
raddol  iawn  nes  myned  yn  rhy  wan  i  fyw ;  syrth  i'r  bedd  yn  mlod- 
au  ei  ddyddiau,  a  theimla  y  rhieni  eu  bod  wedi  cenedlu  i  drallod. 
Ond  y  pryd  hwnw  ni  chenedlant  i  drallod.  Caiff  y  rhieni  weled  y 
plant  yn  tyfu  yn  hardd  o'u  cwmpas,  a  chydfyw  â  hwynt,  gan  hir 
fwynhau  gwaith  eu  dwylaw.  Y  pryd  hyn,  bydd  crefydd  a'r  byd  yn 
gallu  cyduno.  Bydd  dynion  yn  medru  mwynhau  cyfoeth  y  ddaiar 
a  bod  yn  ysbrydol  o  ran  eu  meddyliau.  Nid  rhyfedd,  wrth  feddwl 
mor  fawr  yw  y  ffrwyth  i  fod,  os  rhaid  i  ni  aros  cryn  dymhor  er  i'r 
eglwys  a'r  byd  gael  eu  darparu  ar  gyfer  tymhor  mor  fendigedig. 
Mae  gwaith  mawr  i  barotoi  dyn  i  fyned  i'r  nefoedd;  ond  y  mae 
mwy  o  waith  i  wneud  dyn  yn  nefol  yn  y  byd  hwn,  a  gwneud  y 
ddaiar  yn  addas  i'r  nefoedd  ddyfod  i  gartrefu  arni. 

Mae  un  ffaith  hynod  yn  cael  ei  hysbysu  gyda  golwg  ar  y  Mil 
Blynyddoedd,  sef  eu  bod  i  derfnu  yn  ngollyngiad  satan  yn  rhydd. 
Mae  hyn  yn  ein  harwain  i  feddwl  y  bydd  i  eglwys  y  Mil  Blynyddau 
golli  y  purdeb  hyny  fydd  yn  ei  hynodi  tua  dechreu  y  cyfnod.  Bydd 
i'r  diwygiad  mawr  yma  oeri,  fel  yr  holl  rai  fu  o'i  blaen.  Cyll  yr 
eglwys  hono  ei  chariad  cyntaf,  fel  eglwys  Ephesus  gynt.  Crona 
llygredd  y  natur  ddynol  i'r  fath  raddau  nes  y  byddo  yn  tori  dros 
ben  terfynau,  heb  un  brofedigaeth  oddiallan.  Nid  annhebyg  mai 
y  ffurf  a  gymer  drwg  y  pryd  hwnw  fydd  math  o  anffyddiaeth 
am  wirioneddau  mawrion  Cristionogaeth,  megis  bodolaeth  pechod, 
rhad  ras,  a  phethau  cyffelyb.  Byddant  yn  barod  i  chwerthyn  am 
ben  cristionogion  yr  oesau  o'r  blaen,  o  herwydd  eu  bod  yn  dweud 
fod  eisieu  gras  yn  gymorth  i  fy w  yn  dduwiol,  fod  eisieu  yr  Ysbryd 
Glan  i  argyhoeddi  y  byd,  a  bod  y  diafol  yn  temtio  dynion  i  bechu. 
Bydd  y  pethau  hyn  yn  ddyeithr  i'w  profìad  hwy,  ac  am  hyny  yn  an- 
nghredadwy  ganddynt.     Pan  fyddant  wedi  myned  fel  hyn  yn  hun- 


Y  1£IL  BLYNYDDOEDD.  229 

anol  ac  anniolchgar,  gollyngir  satan  yn  rhydd,  cr  dangos  iddynt  nad 
ydynthwy  woll  na'u  tadan  oni  buasai  gras.  Er  cin  niawr  syndod  OftWH 
y  bydd  y  diafol  yn  liynod  lwyddianus  i  dwyllo  tyrfaoedd  mawrion, 
íel  po  byddai  wcdi  cacl  hyd  i  gcncdlocdd  cyfain  yn  barod  i  ẁrando 
arno.  Mao  llawor  yn  trafforthu  i  chwilio  am  Gog  a  Magog  yn 
cithafocdd  y  ddaiar,  ond  tybiwn  mai  yr  anican  yw  dangOS  mor  an- 
nhebyg  fydd  dynion  ar  ol  cacl  ou  twyllo  gan  ddiafol  i'r  hyn  oedd- 
ynt  pan  oedd  ef  yn  rhwym.  Y  pryd  liwnw  ymddangosont  yn  gy- 
feillion  calon  i'r  eglwys,  a  lluaws  o  honynt  yn  ddiau  yn  aelodau  o 
honi.  Ond  ar  unwaith  tröant  yn  clynion  parod  i  ryfcla  yn  ci  her- 
byn  ;  yr  hyn  a  achosa  gymaint  o  syndod  i'r  cglwys  a  phe  ciywsciit 
fod  rhyw  genedloedd  newydd  wedi  eu  darganfod  yn  eithafoedd  y 
ddaiar.  Ond  ni  bydd  dim  moddion  chwanegol  gan  Dduw  i'w  arfcr 
tuag  at  ddynion  er  eu  gwella.  Byddant  wedi  eu  goleuo,  wedi  proíi 
y  rhodd  nefol,  a  nerthoedd  y  byd  a  ddaw,  ac  yna  syrthiant  ymaith  ; 
am  hyny  ni  bydd  lle  i  edifeirwch,  nac  un  moddion  tuag  at  ei  gyn- 
yrchu — dim  ond  rhy  w  ddysgwyl  ofnadwy  am  angerdd  tân  i  ddifa  y 
gwrthwynebwyr.  Cyflawnir  hyn  yn  debyg  yn  llythyrenol  trwy  ry  w 
farn  amlwg,  oblegid  pan  fyddo  y  gelynion  yn  amgylchugwersyll  y 
saint,  disgyn  tán  oddiwrth  Dduw  ac  a'u  difa  hwynt ;  a  bwrir  y  di- 
afol  oedd  yn  eu  twyllo  hwynt  i'r  llyn  sydd  yn  llosgi  o  dân  a  brwm- 
stan.  Pa  un  a  gymer  hyn  le  yn  llythyrenol  nid  oes  genym  un 
ífordd  i  benderfynu.  Nac  ychwaith  pa  bryd  y  cymer  le — pa  un  ai 
yn  íuan  ar  ol  gollyngiad  satan  yn  rhydd,  neu  ynte  yn  inhen  rhai 
blynyddau.  Hefyd  pa  hyd  ar  ol  hyn  y  caiff  yr  eglwys  fy w  ar  y 
ddaiar  cyn  y  byddo  i  Grist  ddisgyn  i  farnu  y  by w  a'r  meirw.  Mao 
yr  holl  bethau  mawrion  hyn  yn  cael  eu  nodi  mor  gyflym  y  naill  ar 
ol  y  llall  fel  nas  gallwn  wahaniaethu  rhyngddynt.  Nid  annhebyg 
fod  cyfnodau  mawrion  i  gymeryd  lle  rhwng  diwedd  y  Mil  Blynydd- 
oedd  a  dydd  y  farn;  ond  nid  oes  dim,  hyd  y  gwyddom,  yn  yr  holl 
Feibl  ag  sydd  yn  tafìu  goleu  ar  y  mater  yma. 

Y  casgliad  ydym  yn  dynu  oddiwrth  y  cyfan  y w,  mai  yr  hyn  sydd 
yn  bwysig  i  ni  yw  byw  yn  dduwiol  a  gwneuthur  ein  dyledswydd 
yn  y  cyfnod  yr  ydym  yn  byw,  gan  gofìo  bod  pob  cam  a  roir  ar  dir 
gwirionedd  yn  nesu  y  tymor  dedwydd  i'r  eglwys.  Ond  y  mae  y 
Nefoecld  yn  well  na'r  Mil  Blynyddoedd.     Dim  nos  yno. 


JOHN  M.  J  ONEtí, 

A  r g  r  affy d  d    a   chyhoeddydd, 

BOX  684,  P.  0.,  UTICA,  E.  N. 

MA.1  ATIGRAFFIADAU  NEWYDD  o'lt    LLYFRAU  CANLYNOL  YN  AWIí    YX   I5AR0D 
lV  IIANFON  AM  Y  PRISIAU  ISOD. 

GEIELYFE  SEISNIG  A  CHYMEEIG  CAEEEALLWCII,  yr 
hwn  a  gydnabyddir  gan  brif  Lenorion  Cymroig  y  byd,  fel  yn  tra 
rhagori  ar  bob  gwaith  o'r  fath  yn  meddiant  y  genedl  yn  flaenorol. 

Pris,  wedi  ei  rwymo  mewn  lliain — y  cyhoeddwr  yn  rhagdaln  y 
clnd-doll  $3  yr  nn.  ẅ 

Cymeradwyaethau. 

Oddiwrth  y  Pareh.  Daniel  Silran  Erans ;  Aicdwr  y  Geiriadur  Saesonaega  Chym- 
raeg  rhagorafyn  meddiant  ein  cenedl. 

At  Olygydd  y  Bedyddiwr : — Goboithiaf,  rhag  cywilydd  ccnodlaethol  y  dawpob  Cym- 
ro  a  allo  hebgor  ychydig  sylltau  er  ei  feddianu  yn  mlaen  i  gefnogi  yr  awdwr  haeddbarch, 
ac  i  sicrhau  iddo  ei  hun  un  o'r  trysorau  llenorol  gorau  a  gynygiwyd  yn  yr  oes  hon  i 
drigolion  y  Dywysogaeth.  Daniel  Silyan  Evans,  C.  D.  £.,  Llanbedr. 

[öwel  Bedyddiwr,  tud.  261,  1847.J 

Oddiwrth  y  Parch.  W.  Williayis.  y  Beirniad,  cûr  Awdwr  enwog. 

Yn  y  dyddiau  coeg-ysgoleigaidd  hyn,  pan  y  mae  masnachwyr  Geirlyfrau  mor  luosog 
yn  Ngogledd  a  Deheudir  Cymru,  a  phan  y  mae  y  perygl  mwyaf  i'n  llenyddiaeth  gael 
ei  hiselu  yn  ngolwg  y  dysgedig  a'r  doeth  nid  allwn  lai  na  chyfarch  ymddangosiad  y 
rhan  gyntaf  o  Eirlyfr  hir-ddysgwyliedig  Caerfallwch  gyda  hyfrydwch.  Y  mae  y 
gwaith  yn  teilyngu  sylw  a  chynorthwy  pob  Cymro  a  phawb  sydd  yn  chwenych  cael  gwy- 
bodaeth  gywir  yn  yr  iaith  Gymraeg  Yr  ydvm  yn  cael,  yn  y  llafur  dirfawr  yma,  yr 
hwn  a  gymerodd  i'r  awdwr  y  fath  nifer  o  flyneddau  i'w  gwblhau,  nid  yn  unig  eiriau 
Cymreig  i  egluro  y  geiriau  Saesoneg,  ond  y  gwir  eiriau  sydd  eisieu  i  hyny.  Ni  chaiff  y 
darllenydd  ei  ddyrysu  a'u  hurtioyn  nghanol  brawddegau  hirion  Cymreig,  y  rhai  a  ffael- 
iant  wedi  y  cwbl  a  rhoi  gwir  ystyr  y  gair  geisir,  ond  fe'i  dygir  ar  unwaith  at  y  gair  gor- 
ynol.  Gwel  pa  beth  a  etyb  ei  ddyben  yn  oreu  heb  y  petrusder  lleiaf,  yr  hyn  a  ystyrir 
yn  un  o  brif  ragoriaethau  Geirlyfr.  Nid  copì' wr  ydyw  Caerfallwch  yn  unig,  ond  y  mao 
efe  yn  gydnabyddus  gyda,  ac  yn  hyddysg  yn  nghystrawiaeth  ein  hiaith.  Y  mae  efe 
wedi  cael  ei  alw  gan  ddysgedigion  Cymru  i  roi  ei  alluoedd  cryfion  ar  waith  yn  y  gorch- 
wyl  pwysig  yma.  Nid  rhyw  waith  a  ellir  ei  wneud  mewn  un  dydd  un  nos,  gan  unrhyw 
newyddian,  a  gymero  yn  ei  ben  osod  ei  hun  allan  fel  dysgawdwr,  yw  cyfansoddi  Geir- 
lyfr,  ond  y  mae  yn  gofyn  sylwedydd  pwyllog  a  manylgraff,  fyddo  yn  meddu  gwybod- 
aeth  gref,  ac  fyddo  wedi  cael  profiad  hir  i  gasglu  gwaith  fel  hyn  at  eu  gilydd.     Nid  oes 


yn  ein  hiaith  i'w  gymharu  â'r  gwaith  ardderchog  hwn 

Nid  yw  o  un  dyben  ceisio  difynu  o  hono,  megys  y  dy  wecìai  Dr.  Johnson  am  Shaks- 
peare,  "  Bydd  i'r  hwn  a  geisio  ei  ganmol,  drwy  wneud  dif^miadau  o  hono,  lwyddo  yn 
debyg  i'r  coeg-ysgolhaig  yn  Hierocles,  yr  hwn  pan  oedd  ganddo  dŷ  ar  werth  a  gymer- 
odd  briddfaen  yn  ei  boced  i'w  ddangos  fel  esiampl.'5 

Y  mae  y  papyr  a'r  gwaith  yn  dda,  ac  yn  dwyn  clod  mawr  i'r  Argraffydd  anturiaethus. 

[Gwel  Dysgedydd,  lihagfyr  1847.]  Caledpryn. 

Oddiwrth  Olygydd  y  Drysorfa  Fcthodistaidd. 

Geirlyfr  yr  oes  ydyw.  Yn  wir,  po  fwyaf  yr  ydym  yn  arfer  arno,  hoffach  o  hono  yr 
ydym  yn  myned  o  hyd.  Mae  yn  cyfarfod  ag  angen  y  Cymry  yn  ansawdd  bresenol  y 
Celfau  a'r  gwyddorau.  Dymunem  gynghori  ein  gohebwyr  ieuainc  i  astudio  yn  fanwl 
yr  Analysis,  neu  y  traethawd  arweiniol  ar  lythyraeth  y  Gymraeg,  er  mwyn  deall  eg- 


2  Cyhoedäiadaa  gan  John  M.  Jones. 

wyddorion  yr  iaith,  a  chael  hyfiforddiad  i'w  hysgrifenu  yn  gywir.  Ni  welsom  un  ieith- 
ydd  Cyinreig  ar  y  cyfan,  yn  ein  boddio  yn  well  hyd  y  cyrhaedda  ei  hyfforddiadau.  Hy- 
derwn  y  dengys  y  genedí  yn  gyffredinol  eu  bod  yn  gwerthfawrogi  ei  lafur  maith  a  detn 
yddiol,  [Gwel  y  Drysorfa  J 

Oddiwrth  Olygydd  y  Tyst  Apostolaidd. 

Galwasom  sylw  ein  darllenwyr  at  Eirlyfr  gwerthfawr  T.  Edwards.  (Caerfallwch),  am- 
ryw  weithiau  o'r  blaen,  ac  yn  awr  ar  ymddangosiad  y  bumed  ran  gwnawn  sylwmanyl- 
ach  arno.  Mae  enw  Caerfallwch  yn  ddigon  hysbys  i'r  darllenwyr  Cymroaidd  ercyncof 
i  ni,  fel  na  raid  dweud  dim  i'w  ddwyn  i  sylw.  Yrnddengys  ei  fod^er'stuag  ugain  mlyn- 
edd  bellach  yn  cyfaneoddi  Geirlyfr  Saseoneg  aChymreig. 

Er  fod  genym  amrywiol  o  Eirlyfrau  da  o'r  blaen,  megis  yr  eiddo  Walters,  Dr.  Rich- 
ards,  a  Jones  o  Ddinbych^to  y  maent  yn  ddiffygiol  iawn  i  ateb  i  gyflwr  presenol  dysg 
eidiaeth.  Mae  nifer  o  erflMu  newyddion,  mewn  gwahanol  gelfau  gan  y  Saeson  na  wydd 
ai  yr  hen  Gymry  ddim  am  danynt,  am  hyny  nid  oes  hen  eiriau  Cymreig  i' w  gosod  allan 
Ond  mae  yr  hen  iaith  fel  anian  ei  ímn,  yn  cynwys  ynddi  ddigon  o  elfenau  a  gwreiddiau 
i  ffurfio  geiriau  newyddion  yn  ddirif,  fel  y  byddo  angen  am  danynt.  Ond  pwy  sydd  yn 
ieithydd  digon  athronyddol,  yn  deall  anianawd  ac  ysbryd  yr  iaith  yn  ddigon  da  i  allu 
cyfansoddi  geiriau  addas,  darluniadol  a  dealladwy,  yn  ol  ansawdd  a  theithi  cyntefigion 
y  Gymraeg.  Atebwn  nas  gwyddom  am  neb  mor  gymwys  a  Caerfallwch.  Gellir  cael 
engrheifftiau  o  hyn  yn  mhob  tu  dalen  o'r  gwaith.  Dylai  y  wladwriaeth  Gymreig  groes- 
awu  Geirlyfr  Caerfallwch,  ni  chawsant  gynyg  ar  ei  gyffelyb  o'r  blaen. 

Dyma  Englynion  a  dderbyniasom  oddiwrth  gyfaill. 

Enwogion  mwynion  o  mynwch — Eirlyfr 
Ein  arlyw  Caerfallwch ; 
Ei  waith  mawrglod  cyfodwch, 
Ag  awen  graff  lawen  fíìwch. 

Heddyw  da  Gymry  arwyddwch— eich  par.h 
Gwych  pur  i  Gaerfallwch  ; 
Awenyddion  mwynion  mwch,*  *eyflyni 

0  bob  enw;  bawb  niynwch., 

Bawb  unwch  o  bob  anedd — a  mynwch, 
Y  mwynwaith  rhagorwedd ; 
Dwg  wyneb  De  a  Gwynedd 
Euraidd  gu  yn  hardd  ei  gwedd. 

Da  ged  a  diwyg  ydyw — y  Geirlyfr 
Gwirles  a  wna  heddyw ; 

1  gadw'n  iaith  faith  yn  fyw, 

Rhag  estron  a  rhwyg  ystryw.  Ab  Cadwgan,  Sirhowy. 

Gwel  y  Tyst  Apostolaidd,  tud.  22,  1849. 

GEIBLYFE  CYMEEIG  A  SEISNIG  SPUEEELL,  yr  hwn  a 

gynieradwyir  yn  unfrydol  gan  holl  Athrawon,  Awduron,  a  Golyg- 
yddiony  genedl.  Pris,wediei  rwynio  nieẁn  lliain,gyda'r  mail,$l,50. 

{Tystiolaethau  y  Wasg. 

Dylai  y  llyfr  hwn  fod  yn  mhob  teulu  Cymreîg  yn  yr  Unol  Dalaethau.  Fel  cydym- 
aith  i'r  ysgrifenydd,  hen  neu  ieuainc,  mae  yn  anmhrisiadwy.  Mae  yn  tra  rhagori  ar 
bob  llyfr  o'r  fath  a  gyhoeddwyd  orioed  yn  America  mewn  cyflawnder  a  helaethrwydd, 
ac  hefyd  yn  y  cywirdeb  a'r  esmwythdra  gyda  pha  un  y  mae  gwir  feddwl  y  Gymraeg  yn 
cael  ei  osod  allan  yn  y  Seisonaeg.  Nid  oes  ynddo  ddim  o'r  '  gerwindeb  sydd  yn  rhy 
gy ffredin  mewn  geiriaduron  o'r  fath.  Peth  arall  sydd  yn  ei  arganmol  fel  Uyfr  gwerth- 
fawr  i'r  Cymro,  ydyw  ei  fod  yn  gosod  allan  ryw  yr  holl  sylwedd-eiriau ;  ac  y  mae  pob 
un  sydd  wedi  cyfansoddi  yn  gwybod  mor  bwysig  ydyw  hyn  er  mwyn  gallu  gwneud  hyny 
yn  briodol  a  pherseiniol.  Hefyd  mae  yn  nodi  allan  gydag  eglurder  a  manylder  i  ba  ran 
ymadrodd  y  mae  pob  gair  yn  perthyn,  gyda  rhoddi  eu  gwir  ystyr  yn  eu  gwahanol  gy- 
sylltiadau.  Mao  yr  awdwr  wrth  ei  gyfansoddi  wedi  gwneud  defnydd  helaeth  o  ymchwil- 
iadau  Daniel  Silyan  Evans,  un  o'r  ysgolheigion  goreu,  ac  un  o'r  ysgrifenwyr  mwyaf 


Cyhoeddiadau  gan  Jofm  M.  Jones.  :) 

deniadol  a  fodd  Cymru.    Ac  nid  yw  y  cyhocddydd  Amoricaidd  wedi  arbcd  na  thraul  na 
thrafferth  i'w  ddwyn  allan  incwn  dull  teilwng  o'r  awdwr  ac  o'r  genedl—  Drych. 

Yr  ydym  yn  galw  sylw  ein  darllenwyr  yn  neillduol  at  hwn,  ac  yn  gobeithio  y  croc3- 

awant  ef  yn  wresog.    Bydd  yn  un  o'r  fath  ag  a  wna  ateb  holl  ddybenion  y  wcrin. — Haul. 

Mae  yn  dda  genym  weled  fod  yr  Awdwr  yn  dylyn  yr  unig  reol  gywir  yn  ei  arddy- 

graff;  a'i  fodyn  dangos  gwybodaeth  holaeth  yn  cgwyddorion  ac  elfonau  cyntefîg  y 

Gymraeg. — Seren  Gomer. 

Mae  yn  llyfr  buddiol  dros  bcn  i'r  Cymro  ac  i'r  Sais.  Mae  yn  hynod  lawn  o  eiriau,  a'r 
gwreiddiau  yn  cael  eu  holrhain  yn  bur  dda ;  a  rhoddir  terfyniadau  lliosog  i'r  holl  eiriau 
cedyrn  trwy  y  gwaith. —  Y  Diwygiwr.  - 

Bydd  yn  gymorth  i'r  Cymro  i  ddysgu  yr  iaith  Saesneg.  Yr  ydym  yn  tybied  na  bydd 
i  bwy  bynag  a  dderbynio  y  gwaith  hwn  gael  ei  siomi,  am  y  credwn  y  bydd  yn  un  da  a 
defnyddiol  yn  mhob  ttyfrgell. —  Y  Drysorfa  Gynulleidfaol. 

The  Dictionary  is  well  arranged,  and  in  some  important  particulars  is  far  superior  to 
others  of  its  class. — Carmarthen  Journal. 

The  Dictionary  contains  numerous  words  called  for  by  tho  requirements  of  the  times, 
and  is  free  from  many  of  the  crudities  of  its  predecessors.—  Swansea  and  Glamorgan 
Herald. 

The  Dictionary,  which  is  copious,  is  superior  to  any  we  have  seen,  excepting  only  the 
expensive  work  of  Dr.  Pughe.  The  plural  terminations  of  the  nouns  are  indicated,  and 
tho  definitions  are  more  in  accordance  with  the  genius  of  the  English  language  than  in 
similar  works. — Silurian. 

The  Dictionary  is  in  many  particulars  superior  to  those  of  similar  pretensions.  The 
work  will  be  pecnliarly  serviceable  to  English  persons  desirous  of  attaining  a  knowledgo 
of  the  Welsh  language,  and  to  Welshmen  possessing  a  limited  acquaintance  with  the 
Ènglish. — Tenby  Chronicle. 

GEAMADEÖ  OYMEEIG  OALEDFEYN,  yr  hwn  sydd  wedi 
cael  ei  gydnabod  gan  y  Wasg  Gymreig  y  goreu  a  gyhoeddwyd  at 
wasanaeth  Efrydwyr,  Gohebwyr,  Ysgolion  Llenorol,  &c.  Pris, 
gyda'r  mail,  75c. 

Cynwysa  sylwadau  ar  y  Llythyreg— Silladaeth— Acenyddiaeth— Eglurhad  ar  y  Rhan- 
au  Ymadrodd — Tarddiad  Geiriau — Cystrawiaeth — Gwahannodiad — Y  Prif-lythyrenau 
— Y  gwahaniaeth  sy  rhwng  geiriau  tebyg  o  ran  eu  sain— Geiriau  Cydiadol— Camdarddu 
geiriau — Camarferiad  Geiriau — Y  Llythyraeth  neu  yr  Orgraff,  cynygiad  at  ddiwygiad 
ynddi — Methiant  a  gwendid  mewn  Cyfansoddiad — Cyfansoddiad  Amleiriog,  Brawddeo-- 
au,  eu  cyfansoddiad — Hanfod  eu  cyfansoddiad,  sef,  Eglurder — Cyfunedd — Cy  sondeb— 

Ystwythder  mewn  Cyfansoddiad — Ieithwedd  (style) — Yr  amryw  fath  o  Ieith  ^cddau 

y  Gryno— y  Wasgaredig— y  Gref— y  Wan— yr  Eglur— y  Ddillyn— y  Brydferth— y  Flod- 
euog— y  Syml— yr  Angerddol— Y  modd  i  gyraedd  Ieithwedd  (style)  dda — Purdeb  Ieith- 
wedd— Priodoldeb  Ieithwedd— Iaith  Efigyrol— Trawsymddwyn— Cyffelybiaeth—Cam- 
aiferCyffelybiaethau— Aralleg— Dynsodiant — Trawsenwad-Gwrthdroad— Gormodiaeth 
— Trawsddodiad— Dringeb— Tonyddiaeth— Acen— Pwyslais— Goslef—Darllenyddiaeth 
— Gwahanol  ysgogiadau  y  meddwl  wrth  ddarllen— Y  Gynghanedd  Gymreig~y  Pedwar 
Mesur  ar  Hugain— Emynau— y  Bryddest,  neu  Gan  rydd— Gwallau  mewn  Efigyrau— 
Camarferiad  geiriau— Arferiad  gormodol  o  Ansoddeiriau— Cynghanedd  heb  Ferf— 
Chwaeth— Chwyddiaith— Cyfarwyddiadau  i  ysgrifenu  i'r  wasg— Eglurhad  ar  eiriau 
^  erthynol  i'r  gelfyddyd  o  argraffu. 

Tystiolaethau  y  Wasg, 

«  Dylid  bamu  pob  llyfr  wrth  amcan  yr  ysgrifenydd ;  ac  y  mae  yn  amlwgmai  amcan 
Caledfrynoeddrhoddicyfarwyddydymarferoligyfansoddi  a  darllen  Cymraeí?.  I'r 
fayeth^-r;YíeF/^r^n      yWedyd  mai  dyma  y  GramadeÄ  goreu  tuhw  nt  i  bob  cymhar- 

M  Mae  y  Gramadeg  hwn  wedi  cau  un  adwy  lydan,  ac  wedi  myned  i  dir  ag  oedd  yn 
flaenorol  wedi  ei  adael  bron  os  nad  yn  hollol  ddisathr— Ceir  ynddo  engreifftiau  lluosoff 
o  fetniant  a  gwendid  mewn  cyfansoddiad,  nes  ydyw  yn  hawdd  eu  hadnabod  a'u  goçhef 


4  Cyhoeädiadau  gan  John  M.  Jones. 

Dangosir  y  beiau  mor  anilwg  nes  y  rhaid  i  ddyn  gau  eu  lygaid  cyn  syrthio  iddynt. 
Rhoddir  wedi  hyny  gynlluniau  eglurder  cyfunedd,  nerth  ac  ystwythder  fel  y  gellir 
gweled  yn  amlwg  y  ffordd  y  dylid  rhodio  ynddi." — Diwygiwr. 

i:  Mae  y  llyfr  wedi  ei  ysgrifenu  yn  eglur  a  nerthol.  Ei  reolau  ydynt  yn  hawdd  eu 
deall ;  ac  os  telir  sylw  iddynt  byddant  yn  sicr  o  fod  yn  gynorthwy  mawr  i  gyfansoddi 
yn  briodol.  Yr  ydym  yn  teimlo  yn  ddiolchgar  i  Mr.  Williams  am  ei  lafur,  ac  yn  teimlo 
yn  hyderus  y  bydd  i'n  cenedl  ei  werthfawrogi  fel  y  dylai." — Yr  Adolygydd. 

'•  Mae  y  Gramadeg  yn  cynwys  llawer  o  bethau  newyddion,  y  rhainid  yw  Gramadeg- 
wjr  cyffredin  wedi  meddwl  ond  ychydig  neu  ddim  am  danynt.  Mae  y  rheolau  wedi 
cael  eu  gosod  i  lawr  yn  eithaf  eglur,  a'r  enghreifftiau  ydynt  yn  dra  phriodol,  fel  nad  yw 
yn  bosibl  i  neb  gamsynied." — Seren  Gomer. 

Y  DEYCH  BAEDDONOL,  gan  yr  un  awdwr,  yn  eynwys  ei 
Draethawd  penygamp  ar  Farddoniaeth,  ei  Awdl  Fuddugol  ar 
Ddrylliad  y  Eothsay  Castle,  Eheolau  Barddoniaeth,  yn  nghyda'r 
Pedwar-mesur-ar-hugain,  &c,  cynhorthwy  anhebgorol  i  Efrydwyr 
ieuainc  mewn  Barddoniaeth.    Pris  a  dullwedd,  yr  un  a'r  Gramadeg. 

Cynwysa  sylwadau  ar  Natur  Barddoniaeth — PrydyddiaethFugeiliol — Prydyddiaeth 
Delynol — Prydyddiaeth  Hanesiol — Prydyddiaeth  Hyfforddiadol — Prydyddiaeth  Alar- 
nadol — Prydyddiaeth  Ddarluniadol — Prydyddiaeth  Arwrol— Prydyddiaeth  Ddychanol 
— Prydyddiaeth  Englynol— Barddoniaeth  yr  Tsgrythyrau — Cyffelybiaeth  wedi  ei  chy- 
meryd  oddiwrth  wrthddrychau  naturiol — Arferion,Ceifyddydau,ac  Amgylchiadau  Byw- 
yd  cyffredin — Y  Cyffelybiaethau  a  gymerid  oddiwrth  Bethau  Santaidd — Y  Cyffelyb- 
iaethau  a  ddefnyddiasant  oddiwrth  yr  Hanesiaeth  Santaidd — Y  Gynghanedd  Gymreig 
— Engraffau  o  Farddoniaeth  gynghaneddol — Am  y  Pedwar  Mesur  ar  Hugain— Hyffordd- 
iadau  i  gyfansoddì  yn  mhob  un  o  honynt — Emynau — Cyfansoddwyr  Emynau— Y  Brydd- 
est  neu  y  gan  rydd — Sylwadau  arni — G-wallau  y  syrthir  iddynt — Mewn  Efigyrau  Ym- 
adrodd — Camarferiad  èeiriau — Yr  Arferiad  gormodol  o  Ansoddeiriau — Cynghaneddion 
heb  Weithredeiriau  neu  Berwyddiaid  ynddynt — Mewn  Chwaeth — Y  Chwyddiaeth — Y 
Beìrdd  Cymreig — Anfanteision  Beirdd  Cymreig — Testunau  i  farddoni  arnynt — Pabeth 
yw  Awen — Y  Bardd  gynt — Eisteddfodau — Beirniadaeth — Eisteddfod  Llanerchymedd 
— Cynghan  Llwydiarth— Eisteddfod  Lle'rpwll— Awdl  ar  Ddrylliad  y  Rosthay  Castle—- 
Yr  Awdl — Criticism — Beirniadaeth. 

Danfonir  Geirlyfr  Caerfallwch,  y  Gramadeg,  a'r  Drych  Barddonol  yn  nghyd  am  flaen- 
dàl  o  $4.  Danfonir  Geirlyfr  Spurrell,  Cysondeb  yr  Efengylau,  y  Gramadeg,  a'r  Drych 
Barddonol  yn  nghyd  am  flaendâl  o  84. 

CYSONDEB  Y  PEDAIE  EFENGYL,  gan  y  Parch.  E.  Eobin- 
son,  D.D.  LL.D.,  Dysgawdwr  Llenyddiaetli  Feiblaidd  yn  uThe 
Theological  Seminary,  New  York,,i  Awdwr  ^Biblical  Eesearches 
in  Palestine,"  &c.,  &c :  yn  nghyda  Thraethawd  Agoriadol  ar  Wrth- 
ddrych,  Hanes,  a  Haneswyr  y  Pedair  Efengyl,  gan  y  Parch.  Dr. 
Lewis  Edwards,  Bala.  Pris,  wedi  ei  rwymo  mewn  lliain,  gyda'r 
mail,  81,50. 

Cynwysa  y  gyfrol  hefyd,  Fapiau  o  Palestina,  Jerusalem,  a'r 
Deml :— Tablau  Amseryddol  o'r  prif  Ddygwyddiadau  yn  yr  Efeng- 
ylau,  ac  o  Ddygwyddiadau  Gwladol  er  eu  hegluro  : — Ehaniadau 
y  Diwrnod  Iuddewig : — Y  Tymhorau,  Misoedd,  a'r  Gwyliau  Iudd- 
ewig : — Yr  Arian,  Mesurau,  a  Phwysau,  a  nodir  yn  yr  Efengyl- 
au : — Gwyrthiau,  Dammegion,  a  phrif  Anerchiadau  Crist : — Llu- 
aws  mawr  o  Adnodau  Cyfeiriol,  Cyfìeithiadau  Newyddion,  a  Nod- 
iadw  Amseryddol,  Hanesiol,  Daiaryddol,  Cysoniadol,  &c,  casgl- 


Cyhoeddiadau  gan  John  3L  Jones.  5 

eclig  o  Woithiau  y  prif  Awduron  mown  Llenyddiaoth  Foiblaidd, 
at  wasanaeth  Ysgolion  Sabbathol,  gan  E.  0.  Eoos,  Dolgellau. 

Y  mao  pob  gair  o'r  Pedair  Efengyl  yn  gyflawn  ynddi :  yr  holl 
ail  adroddiadau  o'r  un  hanesion  wedi  eu  cyflëu  mown  colofnau 
cyfochrog,  er  mwyn  dangos  y  tebygrwydd  a'r  gwahaniaeth  sydd 
rhyngddynt ;  a'r  holl  hanesion  yn  eu  trefn  amsoryddol,  fcl  ag  i 
ffurfìo  un  bywgrafíiad  cryno  o'r  "dyn  Crist  Iesu." 

Danfonir  copiau  o'r  llyfrau  uchod,  yn  ddigost  i'r  prynwr,  gyda'r 
mail  ar  dderbyniad  y  prisiau  cysylltiedig.  Cyfarwyddor  pob  arch- 
obion  yn  amgau  y  prisiau,  at 

JOHN  M.  JONES,  Box  684,  P.  0.,  Utica,  N.  Y. 


YN  Y  WASG. 

Y  SABBATH,  YN  ETIFEDDIAETH  DYN,  gan  y  diweddar 
Barch.  JohnHughes,  Liverpool,  gydag  amrywychwanegiadau,  gan 
y  Parch.  J.  Hughes,  Everton  ;  yn  nghyd  a  Ehagdraith  gan  y  Parch. 
H.  Powell,  Cincinnati,  Ohio ;  ag  Attodiadau  gan  y  Parch.  Ehys 
Gwesyn  Jones,  Utica,  E.  N. 

YE  YSGOL  SABBATHOL  A'EOES;  sef  Traethawd  Buddugol 
Gwrecsam  ar  y  Moddion  Cymhwysaf  i  wneud  yr  Ysgol  Sabbathol 
yn  Effeithiol  dan  amgylchiadau  newydd  Cymru  wrth  yr  hyn  y doedd 
pan  gychwynwyd  yr  Ysgol.  Gan  y  Parch.  D.  Grifíith,  ieu.,  Bothel, 
Sir  Gaernarfon ;  wedi  ei  gyfaddasu  at  sefyllfa  yr  Ysgol  Sabbathol 
yn  mhlith  y  Cymry  yn  y  wlad  hon. 

GEIELYFE  YSGEYTHYEOL,  yn  cynwysEglurhad  arDardd- 
iad  ac  Ystyr  y  Geiriau  a  ddefnyddir  yn  y  Beibl,  gan  y  Parch. 
John  MiMs. 

Cynwysa  y  gwaith,  heblaw  y  Geirlyfr,  Arweindraeth  cynwysfawr  a  goleu  ar  yr  Iaith 
Gyniraeg  : — Am  Eiriau  Gwreiddiol — Cyntefigion  Unigol — Cyatefigion  Cysylltiedig : — 
Gwreiddiau  y  Gymraeg — Elfenau  Unig — Elfenau  Cysylltiedig — yr  Hanedigion  : — Am 
Eiriau  Cyfansawdd  : — Am  Eiriau  Tarddiadol — Terfyniadau  Sylweddol — Terfyniadau 
Ansoddol — Terfyniadau  Perwyddol : — Cyfnewidiad  y  Llafariaid : — Cyfnewidiad  y  Cyd- 
seiniaid : — Yn  nghyd  a  Thaflen  yn  dango3  nifer  y  seiniau  gwreiddiol  a  geir  yn  yr  ieith- 
oedd  dysgedig,  hen  a  diweddar,  &c,  &c. 


